ઘમકથાઓ 


પહેલે! ભાગ 





પૂ. પરમ શાસતપ્રભાવક, મહુરાષ્ટ્રટશોન્ધારક 
વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ આચાર્વેદેવ શ્રીમદ્‌ 


વિજયરામચન્દ્રમરીશ'વરજી 
મહારાજાના વિવેચન સાધે 
બ 


શ્રી વીરશાસન કાર્યાલય 


ટકશાળની પોળ-અસદાવાદ' 





ર ક મ ન ી ડિ ર 





જઃ 
વિત 

ખટ 
કન 


"સરે - 


ધર્મકથાઓ-પહેલો ભાગ. 


પૂ. સકલામમરડલ્યવૅટી, પરમ ગીતાર્જ, સ્વ. આચાર્યદેવ બ્રૌમદ્‌..; 
વિજયદાનસૂરીશ્રરજી મહારાન્તના પટ્પ્રભાકર-પૂ. સિદ્ધાન્ત- * 
પહેદિ આગાયદેવ કોમદ્‌ વિજયગ્રેમસ્રીશ્રજી મ-ના ' 
પટ્ટાઉકાર-પૂ. પ3૫ રાસનપ્રભ્રાવક વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, 


મહારાષ્ટ્દેશો દ્વાર બાચાય ટેવ શ્રીમદ્‌ 
વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરછી મહારાજના 


૪ વિવેચન સાથે 9 





«ઝન ારરઝાઝ:મણરાબ#ડ#ડસ--૦૦-૭“- ૧૪૫૨8 (૧૬૦૦. 


2 ગૅડાશક : 
થા પ્રૅમચ'દ હુડીસ'ગ-ત'તી, ત્રો વીરદ્યાસન. , 
& ટકરાળતી પષોળ-કાળુપુર રેોડ-અમદાવાદ. 





મૂલ્ય-ત્રણુ રૂપીઓઆ 








7 
ર કન 
95 ૧, (ચિપ (0ર મિ... પછ જિ ક ત *ખજાઉન્ઝયગાઉ?-.ત-.* સદ ત હ. 


આદ્વિચન ક કટ 
રક મૂજરાત તો કોપીરાઈટ” "સંગ્રહ 


શ્રી વીર્ક્ષાસન સાપ્તાઠિકના બાવીસમા વર્ષ'ના શ્રાહકબન્ધુઓ ને” 
શેઠ બાપવાને માટે, ચાર ધર્મકથાગોાના સમ્રહસ્વરૂપ આ ગ્રન્થ પ્રમઢ 
કરવામાં ચ્રાવે છે. વાંચકો ન્નેઈ શકશે કે-આ ગ્રન્યમાં હોલેન્ડ 
કન્ઢીક જેવા ઉચ્ચ 4ર્નાતિના ગણાતા કિમતી કાગળો વાપર્યામાં 
આભ્યા છે, મયા વર્ષના ભેટપુસ્તતતી બધામણી કરતાં આ પુસ્તકની 
બધામણી પણુ મજબૂત કરાવાઈ છે. આજતી અસલ્ર મૉ[બવારીમાં 
&130ની, ૪પ૫ાઈની અતે બધામણીની પણુ મોંઘવારી એછી નથી. 
આવા શપોમેમાં આવું રપન્થી પણુ વધુ પ્ષ્ટીનું પુસ્તક ભેઢ 
શઞાપકું બ કેટલુ મોડું સાહસ છેં, તેતો વિચાર વાંચકો જ કરી લે. 
હમને આશા છે %-ત્રી વીરશાસન સાપ્તાહિકના શ્રાજ્ધો આતી 
પૂરી દદર કરેરી જ. 


શૌ વીર્થાસત રાસનમેવાના જ શુભાસયથી પ્રગટપું *. 
ઝમાના આશયતે સડવ બનાવવાતે માટે ષી વી?શ્ઞાસતે શકય કરવામાં 
ટમાન્ધ્ર શઞાખી નથી. શ્રી વીરશાસતે કરેલી રાશનસેવા જેર નાં પવિત 
દયશ્ચિને આકર્વી ઢાકી હોય, તેએનું એ કત્તભ્ય છ 2-હાલના 
 જોક્ટીનો સમય પષુ થી વોરશ્ાસન સુખે પશ્ાર કરી શ્રક ગેપ માટે, 
બતલો બધી જ સહાય કરવી નનેઈ એ. 


પ્રાન્તે-આ પુસ્વકના પ્રકારાનમાં દટિટેોષ આધદિયા કોઈ પણુ 
દ્કારવી શૂલ શહી જવા પામી હોય, તો તેખેદલ “ મિચ્સામિ દુકા ' 
ઇએ છીએ. જેએના ધ્યાનમાં કોઈ પણુ પ્રકામ્તી ભૂલ આવે, તેએ 
મતે તે શૂલ મૃચવવાતી કૃપા કરે એવી આશા રાખીએ છીગ. 
પુસ્તક એટલી કાપે પાયું છે કે-ભૂલો રહી ચઈ હોય, તે ખૂખ જ 
જાવિત ૪. --પ્રકાશ્ક. 








ભપભ્સઇ””#*.#” ” «*. 





ય .8.40"મઈમતરી [0 00 (પ0 /ઈ*તા” પા ૪” (9 પ” ભતીભજ 





9 અભાર-દર્શન ૭ 


આ પુસ્તકનું પ્રકારાન નનમનગરનિવાસી સ્વ૦ ટડ શ્રી શાન્તિદાસ 
ખેતશીભાઈતે આભારી છે. તેએગે દશા હ? રૂ્પીઆની 28મ ઠાદીતે 
તેના વ્યાજમાંથી આ પ્રકારતુ' એક એક પુસ્તક ૬2 વષે પ્રગટ કરવું 
એવી વ્યવસ્થા ટયેલી જે. જે કે-બ્યાજતી રકમમાંથી છેલ્લાં ત્રણું વર્ષો 
થયાં પુસ્તકનું ખર્જ નીકળતુ નથી, આમ છતાં પષુ શ્રી વીરશાસન 
કાર્યાલય ૬ર થતાં આવાં પ્રક્નાશ્નનોનું કય સ્વર્ગીય શેડ શ્રી શાન્તિદાસ- 
ભાઈતે ઘટે છે. આથી, બા સ્થલે તેખોનો આભાર માનીતે અમે 
કૃતાર્થ તા અતુભવીકી છીએ. શેઠ થી શ્ઞાન્તિદાશભાઈ સ્વર્ગવાસી અન્યા 
તે પછીથી પણુ, તેમનાં ગ, સ્વ. ધર્મપત્તી ખેત ઉજમખાઈ અતે 
તેમના સબધિએા, થી વીરશાસન કાર્યાલયની ક્રાશનસેવાની 
પ્રવૃત્તિઓ પ્રત્યે જે' અભિરૂચિ ધરાવે છે, તેની પષ્યુ ગ્યા સ્ચલે ચ્થમે! 
તાંધ લઈ એ છીએ. 


આ સાધે, અમેશ્રી જેન પ્રવચનના સ'પાદક થીયુત થ'દુલાલ 
મોતીલાલ નવાબતે પષ્યુ આભાર માનીએ છીએ. કાર્ષુ કે-તેમણે 
પૂ. પરમ શાસનપ્રભાવક, વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, મહારાષ્ટ્રદેશોહારફ, 
આચાર્ષદેવ શ્રીમક્‌ વિજયશમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારા”નનાં પ્રવચનેનું 
સાર્ભૂત અવતરણુ પ્રેગઢ કરવાનું કાર્ય ઉપાડેલુ' છે અતે તે કાર્યના 
પ્રતાપે આવું બોધક પ્રુસ્તક પ્રગટ કરવાતે માટે અમે ભ્ાગજ્ઞાલી 
નિવડયા છીએ.  --પ્રકાચક. 


નં 


૧૧૯ . 
ડર 
જ 


સડક “ડ૦ઝડ્ડડકટનતટટનટડ-કરખનયાડકેનયડનત્ઝીક 





ધર્મકથાએ-પહેલે! ભાગ 






અન નુ ૦ ક૦્મ 
૧. પજ્ુપાલ અને જયદ્દેવ પૃ. ૧થી શરૂ 
૨. ભીંમ અને સોમ પૃ. ૪૨ થો શરૂ 
3. શ્રી નારદ અને પર્વતક પૃ. ૧૬૧ થી ક્રૂ 
૪. કુગપ્રધાન થો વજસ્વામિજી પૃ ૧૮૯ થો શરૂ 


દક 








ભ્રગવાત થ્રી જિનેશરદેવોતી પરમ તારક 
આત્ઞાઓતે લટ્યમાં રાખીને જેનસમાજના 
વિવિધ પ્રશ્નોતી ચર્ચા કરતું અને દોરવણી 
આપતું સાપ્તાડિક--* 


શ્રી વીરશાસન 


પૂ. આચાર્માદિ મુનિવરેના વિહાર, 





શાસતપ્રભ્ાવનાનાં . કાયો વિગેરેતા 
સમાયાશી આપવામાં આવે છે ન્નહેર 
ખખરતે માટે પણુ ઉત્તમ સાધન કે. 


વાર્ષિક લવાજમ: છ કૂપીઓ. 
જાહેર ખભરતા ભાવ માઢે પૂછાવેો. 
શ્રી વીર્શાસન કાર્માલ યઃ મ 


ી ઠે. ટક્શાળની પાળ - અસદાવાદ 
.- * 4 અ તાઇ» અબ નન નનન કક ક નકન 





"પશુપાલ અને જયદેવ 


એકેન્દ્રિય અને વિક્લેન્દ્રિય એટ્લે ખે, ત્રણુ કૈ ચાર ઈ ન્દ્રિ 
ચાવાળા પ્રાણિઓને તો ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પાંચ 
ઈ ન્દ્રિયોવાળ1 જીવોને ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે : પણુ પાંચ 
ઈન્દ્રિયાવાળા જે જીવો છે, તેઓ પણુ જો તે તે જાતિની 
ચોગ્યતામાં હેતુભૂત જે ગુણાની સામમ્રી, તેનાથી રહિત હોય 
છે, તો જે રીતિએ સ્વલ્પ પુણ્યવાળાઓને ચિતામણિ રત્ન 
સુલભ નથી, તે જ પ્રકારે તે પચેન્દ્રિય પ્રાણિએને પણુ 
ધર્મરત્ત સુલભ નથી. અન તનસાનિઓએ ફરમાવેલી આ વાત 
જો બરાબર સમળ્નઈ જય, તો આજે પોતાની જાતતે ધર્મના 
અર્થી તરીકે મનાવનારાઓ માંના કેટલાકે ધર્મપ્રાપ્તિ માટેની 
લાયકાતતે સમર્પનાશ ગુણોથી ખેદરકાર રહે છે, એ કદી પણુ 
બને નહિ. ધર્મની વાતો કરનારા પણુ જ્યારે કારમી ક્ષુદ્રતા 
આદિને ધરનારા હોય છે, ત્યારે તેઓના મુખમાં ધર્મની વાત 
પણુ શે।ભતી નથી. અક્ષુદ્રતા આદિ ગુણના જણેં વેરી જ 
હોય, એ રીતિએ વર્તનારા આત્માઓ ધર્મ'રત્નની પ્રાપ્તિને 
માટે નાલાયક છે, એમ માનવામાં અતે કહેવામાં જરા ય 
અતિશયોક્તિ નથી જ. ચિતામણિ જેવી વસ્તુઓની કિમત 
પણુ જે ધર્મ રત્નની સમક્ષ કાણી કેડી જેટલી પણુ નથી, તેવા 
સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મરત્ન માટે લાયકાત ન જ્નેઈ એ, એ વાત બતે જ 
શી રીતિ ? અતે લાયકાત ગુણાથી જ આવે છે, એ વાત 
માનવામાં કોનાથી વિરોધ થઈ શકે તેમ છે ? કહેવું જ પડરે 
%-ક્રાઈ પણુ સમજદારથી તો નહિ જ. આથી સ્પષ્ટ જ છે 
*-પાંચ પન્દ્રિયાતે પામેલા જીવો પણુ યોગ્યતામાં હેતુભૂત જે 
ગુણુસામમ્રી, તેનાથી જે રહિત હોય છે, તો તેઓને માટે 


ર્‌ ધર્મકથાઓ-પહેલે ભાગ 





ધર્મરત્તતી પ્રાપ્તિ સુલભ નથી. આ વસ્તુને સમજવતે ધર્મના 
અર્થી જનોએ અક્રુદ્રતા આદિ ગુણાતે કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવે 
જોઈ એ અતે ધર્મના દાતાઓએ પણુ ધર્મ દાનની ખોટી ઉતા- 
વળ નહિ કરતાં, જીવોને ધર્મના અર્થી: અતે ધર્મત્રહણુતે 
લાયક બનાવવાતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ વાત અર્થિ ઓને 
ખરાખર સમનશઈ નય, એ હેતુથી અન'ત ઉપકારી, આચાર્ય- 
ઊગવાન શ્રોમદ્‌ રેવેન્દ્રસૂરોશ્વરજી મહારા'ન “ પશુપાલ અતે 
જયદેવ 'નું દટ્ટાન્ત કહે છે. દાંતો હમેશાં સાષ્યની સિદ્ધિને 
માટે અપાય છે અતે આ દણષ્રાન્ત પણુ અહીંઆં સાધ્યની 
સિહ્ધિતે માટે જ આપવામાં આવ્યું છે. આચાર્ય મહારા'નએ 
એકલું દણીન્ત જ આપ્યું છે એમ નથી, પણુએ રષ્ટાન્તનો 
ઉપનય પણુ કર્યો છે. દૃષ્ટાન્તતો ઉપનય, એ ધણી જ અગત્યની 
વસ્તુ છે : કારણુ કે-દષ્ટાન્ત દ્રારા જે વસ્તુતે ઉપકારિએ। 
દર્શાવવાને ઈચ્છતા હેય છે, તે વસ્તુ ઉપનય દ્વારા ધણી જ 
સુન્દર રીતિએ સમજ શકાય છે. દષ્ટાન્ત હમેશાં બાળ જીવોને 
પ્રિય હોય છે. વસ્તુ બાળ જીવોને સમનનવવી હોય, ત્યારે તો 
દૃષ્ટાન્ત બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે. દષ્ટાન્તોમાં તો પ્રમાદી 
પ'ડિતોમાં પણુ ચેતના આણુવાને। ગુણુ છે. પ્રમાદી પ'ડિતાને 
દૃષ્ટાન્તો જાગૃત કરનારાં છે. જેએ પાંડિય દારા પણુ સંસારમાં 
પરિભ્રમણુ કરવા જેવું કરી રહ્યા હોય, તેએ માટે દષ્ટાન્તો 
ન્તદુઈ અસર કરનારાં છે : પણુ એવાઓ દષ્ટાન્તો પ્રત્યે 
ખેદરકાર રહેવામાં જ લાભ માને છે. દ૬ષ્ટાન્તો એવાએ ની 
પોલ સારી રીતિએ ખોલી નાખે છે. પાંડિત્ય પ્રમાદનું નાશક 
હોવું જઈ એ અને ઉત્તમ વસ્તુ પ્રત્યે આત્માને અર્થી? બતાવ- 
નાર્‌ પણુ હોવું જોઈ એ. જે પાંડિત્યમમાં આ બે પરિણામોને 
નિપજવવાનું સામર્થ્ય ન હેય, તે પાંડિત્ય વાસ્તવિક રીતિએ 
પાંડિત્ય જ નથી. પાંડિત્ય જેમ પ્રેમાદનું નાશક હોવું જેઈ એ, 
તેમ તેને ધરનારા આત્માને તે સત્ય વસ્તુતે। અર્થી બનાવનાર 





પશુપાલ અને જયદેવ ડઝ 


૦૦-૦-૦૦: 





પણુ હોવું જ નેષ્રએ2. આ વાત પણુ આપણુને હમણાં જે 
દૃષ્ટાન્ત આપણે શરૂ કરીએ છીએ, એ દ્વારા પણુ જનણુવા મળશે. 
દૃષ્ટાન્તપ્રારભ-તગરવણન : 

આ ' જગ્ખુર્ઠ્‌ીીપ ? નામના દ્‌ીપમાં “ હુરિતિનાપુર ? 
નામનું એક નગર હતુ. આ નગર પુરદરપુરતી માફક ક્રષ્ઠ 
'છવું. પુરદરપુરમાં જેમ દેવતાઓનો વાસ હોય છે, તેમ આ 
“ હસ્તિનાપુર 'માં પણુ પડિતજનોનતો વાસ હતે. પડિતો, એ 
હમેશાં નગરતો! શણુમાર મનાય છે. સાચા પડિતોામાં ગભી- 
રતા આદિ અતેક ગુગાનો નિવાસ હોઈ તેએ નગરને અનેક 
પ્રકારે ઉપકારક હોય છે, પ'ડિતજતેો પુરતે અનેક પ્રકારે 
નામાંકિત બનાવનારા પણુ ગણાય છે. પુરદરપુર જેમ ઇંદ્રથી 
રક્ષિત છે, તેમ આ “ હસ્તિતાપુર ' નામનું નગર પણુ “હરિ? 
નામના ૨1થી રક્ષિત હતું. પુર'દરપુર જેમ સેકડો અપ્સરાઓ 
એટલે દેવાંગનાએથી સહિત છે, તેમ આ ' હસ્તિનાપુર ' 
નામનું ઉત્તમ નગર પણુ પાણીનાં તળાવોથી સહિત હતું. 
નગરનું આવું વર્ણન સચવે છે કૈ-પુરની શેભા પ'ડિતાથી 
છે, પણુ મર્ખાએથી નથી : એ જ રીતિએ પુરની ક્ષેમકકરતા 
રક્ષક 2૨1નથી છે, પણુ ભક્ષક ૨14થી નથી : અને સુકાલ એ 
પુરના રક્ષક છે, ન્યારે દુષ્કાલ એ પુરતો ભક્ષક છે. દુષ્કાલથી 
રીખાતું નગર હજુ પણુ સુ'દર્‌ મનાય, પણુ મૂર્ખાઓથી મ'ડિત 
અને રાજથી ભક્ષિત નગર તો, કાઈ પણુ રીતિએ સુદર 
ન જ મનાય. દુષ્કાળથી રીબાતા પણુ નગરને, સુરક્ષિત રાખ- 
વાતે માટે તેનો રક્ષક શાક બનતું બધું જ ડરી છૂટે છે અને 
નગરમાં વસતા પડિતા નગરના સામાન્ય જનોને પણુ સુપ્રસન્ન 
રાખી શકે છે. સુકાલથી કલ્લોલ કરતુ નગર્‌ પણુ ન્ન મૂર્ખા- 
એથી ઉભરાતુ' હેય અતે ભક્ષક રાજાનું ભટ્ષ્ય ખનતુ' હોય, 
તો એ નગરની ખાનાખરાબી જ થાય છે, ભક્ષક રાનનથી 
શાસિત થતુ અતે મૂર્ખાએથી ભરચક બનેલું નમર, પરિણામે 


જ ધર્મકથાએઓ-પહેલે ભાગ 








સ્મશાન થવાને જ સરજયેલું છે. એવું નગર, થોડો કાળ નને 
આખાદી ભેગવતું દેખાય, તો પણુ એ નગરમાં વસતા લોકોના 
પૂવ પુણ્યના પ્રતાપે જ અયવા તો વર્તમાન કોઈ કાઈ ધર્મી 
જનોના જ પ્રતાપે. 

નાગરેવ : વસુ ધરા : જયદેવ : 

ઈદ્રપુરીની માફક ઈદે જેવા “ હુરિ' નામના રાન્નથી 
સુરક્ષિત, વિ્્ઠધજતાથી મંડિત અતે સુંદરતામાં અપ્સરાએ 
જેવાં પાણીનાં સરોવરથી અલ કૃત એવા “ હસ્તિનાપુર ' 
નામના પુરમાં “ નાગઢેવ ' નામના એક શેઠે વસતો હતો. 
શ્રેક્ઠિઓમાં અતિશય શ્રેષ એવે! તે નાગદેવ, માત્ર નામથી જ 
નાગદેવ હતો એમ નહિ, પરન્તુ તેનું નાગદેવ એવું નામ સાર્થક 
હતુ: કારણુ કે-તે પુન્નાગ હતો. “ છુત્રારજનારયુ ઝરે: । ”' 
એ નિયમાનુસાર “ પુન્નાગ 'નો અર્થ “ પુરૂષક્રેઠ ' આદિ થઈ 
શકે: અતે સ'ભવિત કલ્પનાના બળે એમ પણુ કહી શકાય 
પર-પુરૂષામાં તે હાથી સમાન હતો : કારણુ કે-આમ કહીને 
પણુ તેની શ્રેળતાનું જ પ્રતિપાદન કરાય છે. 
શેઠીયાઓએ શ્રીમતાઇથી મલકાવાનું નથી, પણુ સટ્દ- 

ગુણાથી અલકૃત થવાનું છે. નામના શેઠીયાઓ તે શઠને 
પણુ ટપી જય એવા બતી જય છે. ઉદારતા આદિ ગુણોથી 
રહિત બનવાથી તે શેઠાઈ પણુ ટકતી નથી. “ હું શેઠ છું. '- 
એમ પોતે માનવું એ એ જૂદી વાત છે અતે સન્જન માણુસો 
પણુ શેઠ માને એ જૂદી વાત છે. પોતે જ પોતાની ન્નતને 
“ ક્રેષઝ' માતીને મલકાનારાએઓ તે સાચે જ મૂર્ખ શિરોમણિએ। 
છે. માત્ર બંગલા આદિજ બધાવવામાં અતે મોટર આદિ 
દોડાવવામાં કે લુચ્ચાઈ ભરેલા ધંધા આદિ કરવામાં શેઠાઈ 
સાચા રૂપમાં આવતી જ નથી. એવી રીતિગ્મે શેઠ બની ખેઠે- 
લાએ, પોતાના આશ્રિતાનાં પણુ અ'તઃકરણુ ન્નેવાની ન્ને 
તસ્દી લે, તો તેએને જણાઈ જાય કે- તેએ તેના આશ્રિ- 





પશુપાલ અને જયદેવ પ 


----- ----- ----ૂૂ *------* ------: ---- “------.------ -------------અઅ-આ 


તોનાં હદ્યોમાં પણુ શેઠ છે કે પમ ?' પણુ જવળ કલ્પિત 
અભિમાનમાં જ રાચી રહેલાએઓને આવું ન્નેવાની વૃત્તિ પણુ 
શાની જ થાય? એવાએ તો ખાલી મોટાઈમાં જ મરવાને 
અને અન્યોને મારવાને સરનનયેલા હોય છે. એવાએએ તો 
“ શેઠ ' શખ્દતે પુ ક્લક્તિ કર્યો છે. સાચા શેઠ તા તે 
છે, કે જે સુજતોના હદયમાં વાસ કરે. 

કછિગરિછ અને પુન્‍્નાગ એવા આ “ નાગરેવ ' નામના 
શેઠની ધર્મપત્નીનું નામ “ વસુ 'ધરા ' હતું. સ્રીઓના ગુણોમાં 
મુખ્ય ગણાતા નિર્મલ શીલગુણુને તે ધરનતારી હતી. એક તો 
શ્રેષિપતિ્તી અતે વળી શીલગુણુથી અલ કૃત, એટલે તે પણુ 
સ્રોસમાજમાં વિશેષ નામાંકિત હોય તે દિ રે 

શોલગુણુથી થન્ય સ્ત્રી એ રમણી નથી પણુ -ક્ષસી છે. 
શીલહીન પુરૂષ જેમ રાક્ષસ છે, તેમ શીલશન્ય સ્ત્રી રાક્ષસી 
છે. પુરૂષોની માફક સ્ત્રીએ પણુ પોતાની મર્યાદામાં સ્ભતત્ર 
હોઈ શકે છે : પરન્તુ શીલસ'પન્ન સ્્રીઓ મર્યાદાહીન સ્વત- 
ત્રતાની, કે જે સ્વચ્છન્દતા જ છે, તેની ઉપાસક બનતી જ 
નથી. સ્વત'ત્રતાના નામે આજે જેમ પુરૂષો ગ્વચ્છદી બન્યા 
છે, તેમ સ્રીઓ પણુ સ્વચ્છન્દી જ ખતી રહો છે. સ્વચ્છ દતા, 
સે સ્ત્રી-પુરૂષ ઉભય માટે શ્રાપ રૂપ છે. આજના સ્વચ્છંદી 
સમાજે શીલગુણુનો કારમો વિધ્વસ કર્યો છે. શીલસ'પન્ન સ્રી, 
એ સાચી ગૃહલદ્દમી છે. એવી લદ્દમી રૂપ સ્ત્રીઓથી સમલ મૃત 
ધર, નગર કે દેશ સ્વર્ગ સમાન છે. વિષયની ઉત્કટ ભૂખથી 
સ્રી જ્યારે વિકરાળ બને છે, ત્યારે એ સ્ત્રી સાચે જ દોષ- 
મૂર્તિ બતી જય છે. સ્ત્રીસ્વભાવ સાથે ઓતપ્રોત બનેલા દોષો 
સ્વચ્છંદી સ્ત્રીઓમાં કારમી રીતિએ ખીલી ઉઠ્દે છે, લજજળુ 
અતે અબળા ગણાતી એ જાત ન્યારે વિફરે છે, ત્યારે તેની 
નિર્લન્જતા અને સબળતા ભલભલાને પણુ ભારે પડો જાય 
એવી અનભલવાય છે. એક શીલગગણ એવો કદે '-એ સ્્રોને 


જ. 





દ ધર્મ કથાએે।-પહેલે ભાગ 








સાચી દેવી બનાવી દે છે. શીલગુણના પ્રતાપે એના સ્વાભાવિક 
ગણાતા દોષો પણુ નાશ પામો નજય છે. આ જ ફારણે, 
શીલસ'પન્ન સ્રીતી નામના ઉપકારિઃઓ।3એ પણુ ધણી ગાઈ છે. 

“ નાગરવ ' નામતે। શ્રૈછ્િવય તો ભાગ્યવાન હતો, એટલે 
ભાગ્યવાન એવા તે શેઠને મળેલી “' વસુ'ધરા ' નામની સ્ત્રો 
શીલગુણુને નિર્મળળપણે ધરનારી હતી. આવા નિર્મલ શીલગુણુને 
ધરનારી સ્ત્રીથી “ નાગટરવ ' નામના શૈઠતે એક પુત્ર થયો હતો, 
જેનુ નામ “ જયટવ ' રાખવામાં આવ્યું હતું. સધળાય ગુણોને 
લાવનાર “ વિનય 'ગુણુ જયટેેવમાં સ્વાભાવિક હતે. 

[વિનયમુણુ મતિતે ઉજજ્વલ બનાવવા સાથે તેને ખૂબ ખૃખ 
વધારનાર પણુ છે. વિનયગુણુથી વિદ્યમાન મતિ ઉન્જવલ બને 
છે અતે એ મતિ એક સુદર વિભવ રૂપ બની જય છેઃ 
એટલું જ નહિ, પણુ એ ગુણુના પ્રતાપે સુદર વિભવ રૂપ 
બતેલ મતિ જંદ્ધે જ પામતી નય છે. પરિણામે વિનયગુણુનેા 


સ્વામી આત્મા, ઉજ્જવલ મતિના વિભવભરથી સમ્દ્ધિશાળી 
બની જય છે. 


એવી જ ઉત્તમ દશાતે પામેલો “ જયરેવ ' હતો. આથી 
તે ધણા જ દક્ષ બની ગયે હતો. સુંદર મતિતી સમૃહ્દિવાળા 
અતે દક્ષ એવા જયટેવે જરૂરી ભાષાઝ્રાન આદિ જ્ઞાન મેળવ્યું 
ઉતું. તે પછી તે રત્નની પરીક્ષા કરતાં શીખે છે. રત્નતી 
પરીક્ષા કરવાની આવડત પ્રાપ્ત કરવામાં તેણ બાર્‌ વર્ષો પસાર 
કર્યા, કોઈ પણુ વસ્તુનો! સાંગોપાંગ અભ્યાસ વર્ષા માગે છે. 
કામચલાઉ અભ્યાસમાં અને સાંગોપાંગ અભ્યાસમાં અતર 
રહેવાનું જ. ક્ષયોપશમની તીત્રતાથી જલદી તાન થઇ જય એ 
સ'ભવિત હોવા છતાં, સૌને માટે એ માર્ગ નથી હોઈ શકતો. 
ચિન્તામણિ માટે પ્રયાણ : 

રત્નતી પરીહ્યાના અભ્યાસમાં કુશળ બતેલ જયદેવ, એક 
ચિતામણિતે છોડીને, ખાના મણિઓને પત્થર સમાન ગણે 





પશુપાલ અતે જયદેવ '9 





_જશનન---૨ 





-ર.--..-.-૧---૫૯)..-જ૦ણા. ન સરળ, તાણ.તતા.૭-ના૪-૦-.-સ# જનણ _.ત.ન્‍ 





છે. ચિતામણિની સમક્ષ અન્ય મણિ પત્થર સમાન છે, ગમે 
વાત બરાબર છેઃ કારણુ કે-અન્ય મણિ, એ સામાત્ય 
દ્રાથ્તા મણિએા છે, જ્યારે થિતામણિ એ વિશિષ્ટ કે!ટિનો 
મણિ છે, એમાં તો શકાતે અવકાશ જ નથી. ચિતામણિ, 
એ એક એવે મણિ છે, ક જેતી હાંસી કોઈજ કરી શકતું 
નથી : એજ કારણે, એ મણિ અન્યોની હાંસીનતો વિજેતા 
મનાય છે. અન્યોની હાંસીનેો વિજેતા એવો એ મણિ નિર્મલ 
છે, છેદા વિનાતો છે અને ચિંતિત અર્થાનું દાન કરવામાં પટુ 
છે. કોઈ પણુ જતિના દોષ વિનાના, નિર્મલ અતે ઇચ્છિત 
અર્થોતે પૂર્ણ કરનાર એવા મણિવી હાંસી દાઈ જ ન કરી શકે, 
એ નિર્વિવાદ વાત છે. હાંસી તો તેતી જ થાય છે, કે જે 
નામ મોડું ધરાવે અને ગુણુમાં મીડું હોય. “નામ મોડું અને 
દર્શન ખોટું '-આવી દશાવાળી વસ્તુ જ, હાંસીનું પાત્ર બને 
છે : જ્યારે ચિતામણિ તો નામ જેવા ગુણ્‌્વાળે કે. આવા 
ચિન્તામણિતી મહત્તા સમેજનાર જયટરેવને એની આગળ 
અન્ય મણિએા ઉપલ જેવા લાગે, એ તદ્ન સ્વાભાવિક વાત છે. 
જગતમાં નિયમ છે કે-* ઉત્તમને ઉત્તમ તરીકે એળખનાર 
ખુદ્ધિમાન, ગે ઉત્તમતે જ અર્થી બતે છે. ' આ નિયમને અનુ- 
સરીને જયદેવ જેવો દક્ષ માણસ, સામાન્ય કોટેના મણિઓને 
અર્થી નહિ બનતાં, ચિતામણુનો જ અર્થી બતે, એ તદ્દત 
સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. 

આર્થેપણું એવી ચીજ છે કે-માણુસને ૪૪ વસ્તુ પ્રત્યે 
ઉધ્મી બનાવે. ચિતામણિના અર્થી બતેલા જયટેવે ચિતામણિ 
પ્રાપ્ત કરવાતો ઉઘમ આર્યો. ચિતામણિની પ્રાપ્તિને માટે 
ઉદામ કરનાર બતેલા તે પુણ્યશાલી જયદેવે આખાગએ પુરમાં 
પ્રતેક દુકાને અને પ્રતેક ધરે લેશ પણુ ખિત્ત થયા વિનતા 
ભ્રમણુ કર્યું. જયદેવના આવા ભ્રમણુથી આશ્ચર્ય પામવા જેવું 
કાંઈ જ નથી. અર્થી જે ન કરે તે ઓછું. અર્થી આત્મા પોતાને 


૮ ધર્મકથાઓ-પહેલે ભાગ 


યરાડ્યારશરનલ -ક.-કેન્-કઇન્નન્જ ૭. “૭. -.-- --.--------------------- -૪- 





ઇષ્ટ લાગતી વસ્તુ મળવાને જ્યાં જ્યાં સભવ લાગે ત્યાં ત્યાં 
ભટકે છે, એ વાતતી તમને લોકોને ખબર નથી અગર તે 
તેનો તમને અનુભવ નથી, એમ નથી જ. સસાર્માં અર્થ- 
કામના અર્થી બનેલા તમારી પણુ, અર્થ-કામ મેળવવાને માટે 
એજ દરા થઈ રહેલી જવાય છે. તમે લોકો અર્થ-ડામની 
પ્રાપ્તિતે માટે એ જ દશાતેો અનુભવ કરી રહ્યા દે. અર્થ- 
કામનું જેવું અર્થિપણું છે, તેવું જે મોક્ષનું અર્થિપણું આવી 
જાય, તો મોક્ષને માટે પણુ આવી જ અગર આયા પણુ વધારે 
મહેનત થયા વિના રહે નહિ. આ કારણે તો “ અર્થિ પણુ ' 
એ પ્રથમ આવશ્યક છે, એમ ઉપકારિઓ ફરમાવે છે. અહીં 
તો ચિન્તામણિ રત્ન મેળવવાને માટે, પરિશ્રમને ગણાર્યા વિના, 
જયઢટેવ દુકાને દુકાને અને ધરે ધરે ફરી વળ્યો : પણુ દુઃખે 
કરીતે પ્રાપ્ત થાય એવા મણિુને એ મેળવી શકયો નહિ. ખરે- 
ખર, દૃષ્પ્રાપ્ય વસ્તુએ। સર્વત્ર લભ્ય હોતી નથી. 

આટલે! ઉઘ્મ કરવા છતાં પણુ ચિન્તામણિ ન મળ્યો, 
એેથી જયટેવ ઉદ્ગ્ન બન્યો નહિ: એ તે અધિક તે અધિક 
ઉદ્યમ કરવાની ભાવનામાં જ રહ્યો અને એથી જ તેણે એક 
વાર પોતાનાં માતા-પિતાને કહ્યું કે-“ આ પુરમાં અનેક પ્રકા- 
રનો ઉદ્યમ કરવા છતાં પણુ જે કારણુથી હું ચિન્તામણિ 
મેળવી શકયો નથી, તે કારણુથી તે ચિન્તામણિ માટે હું 
અન્યત્ર-અન્ય કોઈ સ્થાતે “ઉ ખું. ” 

પોતે માતેલી પ્રષ્ટ વસ્તુને મેળવવાને માટે જગતમાં માતા- 
પિતા આદિતિ। પણુ ત્યાગ કરનારા હોય છે, એ વાતતે તો તમે 
જણા પણુ છો અને અવસર આવી પડશે અમલમાં પણુ મૂકે 
છો એટલે જયરેવ આ રીતિએ માતા-પિતાને તજને 
ચિન્તામણિ માટે અન્યત્ર જવા તત્પર બતે, એથી તમતે આશ્ચર્ય 
લાગૅ તેમ નથી. આશ્ચર્ય કરે આધાત તો તમતે ત્યાંજ લાગે 
છે, કે ન્યાં કાઈને ધર્મ ખાતર માતા-પિતા આદિતે તજતો 





પશુપાલ અને જયદેવ હ 


દગા... પતાસઇઇનાખજ'--અ"સસકતકાજનન................ .-.- -- ઇછ.-------.---------- ---- - ----- - ------ 


જૂએ। ! તમારા બધાની જ આ દશા છે એમ નહિ, પણુ આવી 
મતેોદશા ધણાઓની છે : કારણુ કે-ધર્મતી તેઓતે કિમત 
સમજ્ઈ નથી. અર્ય-કામ કિમતી લાગ્યા છે, કે જે હૈય છે : 
અને ધર્મ અકિમતી લાગ્યો છે, કે જે સર્વ" પ્રકારે ઉપાદેય છે. 
એ જ કારણુ છે કૈ-ધર્મ ને માટે માતા-પિતા આદિને કોઈ તજે, 
તો તે વખતે આશ્ચર્ય પણુ થાય છે, આધાત પણુ થાય છે 
અતે કેટલાક અતિ અધમ કોટિના આત્માઓને તો તેવા પરમ 
ભાગ્યવાનોને યેન-કેન હેરાન કરવાની વૃત્તિ પણુ થાય છે. એના 
એ જ માણુસે। દેશના નામે, ધધાના નામે અગર તોકરીના 
નામે માતા-પિતાદિને તજી જનારાઓને માટે વાહ-વાહના શબ્દો 
પણુ ઉચ્ચારે છે : એટલે એ વાત સ્પષ્ટ થઈ ન્ય છે કે- 
એમને “પુત્રા માતા-પિતાદિનો ત્યાગ કરે '-એ પસદ નથી 
એમ નહિ, પણુ ધર્મ કરે એ જ પસદ નથી. 

પોતાના પુત્રને ચિતામણિ મેળવવાને માટે અન્યત્ર જવાને 
ઉત્સુક થયેલ જેઈ ને, જયદ્દેવનાં માતા-પિતાએ તેને કહ્યુ કે- 
“ હૈ સ્વચ્છ મતિતે ધરનારા પુત્ર ! ““ચિતામણિ ' જેવો કોઈ 
મણિ હોવાની વાત, એ તો એક કલ્પના માત્ર જ છે. પરમાર્થે 
કરીને એટલે સાચા રૂપમાં અન્યત્ર પણુ કોઈ સ્થળે આ ભુવન- 
માં ચિતામણિ છે જનહિ. આ કારણુથી અન્ય રત્નો, કે જેની 
પણુ ન્નેડી નથી, તેવાં રત્નો દ્દારા જ તું તારો વ્યવહાર કર, કે 
જેથી આ તારૂં ઘર નિર્મલ લદ્દમીથી ભરપુર બને.” 

આ પ્રમાણ કહીને જયટેવનાં માતાપિતાએ જયટ્વને 
રાકવાને પ્રયત્ન કર્યો, તે છતાં પણુ તે રે।કાયો નહિ : ચિન્તા- 
રત્નની પ્રાપ્તિમાં રચ્યો! છે નિશ્રય જેણે એવો તે ચતુર 
જયટેવ તો, માતા-પિતાએ વારવા છતાં પણુ, હસ્તિનાપુર્થી 
ચાલી નીકળ્યો. 
ઉદાસીનતા અતે ફૃતનિશ્રયતા : 


હુસ્તિનાપુરથી ચાલી નીકળેલા જયટેવને માર્ગ માં અનેક 


ક કઝ મિનારા ઝડ, ર 





૧૦ ધર્મ કચાએ।-પહે હેલો! ભાગ 





નના ૮---. -ન૦---૦--.-૦--૦---૦-૪ "૧. ક. 


આ 


કષ્ટોના સામતે કરવો પશ્યો, પણુ તે તો ચિ ચિન્તામણિતી 
શોધમાં જ લીન મનવાળે। હોને, અનેક પ્રકારના ટલેશેને પામતો 
હોવા છતાં પણ, તેની દરકાર કર્યા વિના નગર, નિગમ, મ્રામ, 
આકર, પત્તન અને સાગરના તીરે ધણા ધણા કાળ સુધી ભટકયો. 

આટલું આટલું ભટકવા છતાં પણુ તેને [ચતામણિ મળ્યે 
નહિ, ત્યારે ચિતામણિને નહિ પામતા તે ઉદાસ બની ગયે. 
ગિવાધકી મનવાળા બનેલા તેણે વિચાર્યું કે-“ શું “ ચિતામણિ 
નથી' આ વાત સાચી જ છે ? અથવા-શાસ્રે કહેલું' ચિતા- 
મણિનું અસ્તિત્વ અન્યચા પ્રમ જ હોય? જલે મને આટલુ 
ભ્રટકવા ૭તાં પણુ તે રત્ન ન મહ્યું: પણુ મને ન મહ્યું 
એટલા માત્રથી તે ન હોય એમ તો ન જ ખતે : કારણુ કે- 
ચિતામણિ હોય છે એવું શાસ્ત્રમાં કહ્યુ' છે અતે શાસ્ત્રે કહેલી 
વસ્તુ અન્યથા હોતી નથી, માટે કયાંક પણુ તે હોવું તો જ્નેઇએ જ. ” 

આ પ્રમાણે ચિત્તમાં નિશ્રય કરીતે, તેણે આવેલી ઉદાસી- 
નતાને ટાળી દીધી : અતે નિપુણુપણે પૂછી-પૂછીને ધણી 
મણિની ખાણેોતે ન્નેતાં ન્નેતાં તેણે ફરીથી ખૂબ ખૂબ ભ્રમણુ 
કરવાનું આરભ્યું. ખરેખર, અર્થિપણુ' એ ગજબતી વસ્તુ છે. 
અર્થિપણુ' થાકેલા માણુસતે પુનઃ પુનઃ ઉત્સાહિત કરે છે. 
ભ્રમણુ આદ્થિી થાકીને ઉઠ્દ્ન બતેલેો આદમી પણુ અર્થિ- 
પણાની ઉત્કટતાના યોગે પ્રુનઃ પુનઃ ઉત્સાહિત બતી નય 
છે અને પોતે માતેલી અર્થસિદ્ધિને માટે વધુ ને વધુ પરિશ્રમ 
કરવામાં તત્પર બતે છે. 
ચિન્તામણિનાળા પશુપાલતે। ભેટો : 

આ રીતિગ્ે ઉત્સાહિત બનીને હુંશીયારીપૂર્વક અતેક મણિ- 
ખાણા નિહાળતાં નિહાળતાં પરિભ્રમણુ કરતા તેતે, કોઈ એક 
નૃદ્દ નરે કહ્યું કે-“અહોં એક મણીવતી ખાણુ છે અતે એ 
ખાણમાંથી જે પુણ્યશાલી હોય તે મણિઓમાં પ્રવર એવા ચિતા- 
મણિને પામે છે. ” 


બા્ટઝઝઝ૦ડઝઝડઝઝ૦૦૦૦૦૦૦૦ ગક 


પશુપાલ અને જયદેવ ૧૧ 


ક... વાહ-.નઝાતાન, _.... -૦--ન૦-૦.-૭------ન----. .--------.-- - ીીગ્ા૦ાયનક-સઈ-તઇન્ાસનઝન-ઝનઈયફે. “ઝુ સક ન દેદા્ાામાન્યનાનન્ામાોટટ ર ભઈ 


આવા સમાચાર સાંભળવાથી જયટ્ટેલ આર્નદત થાય, 
એ સડજ છે. આવા આનદદાયક સમાચાર સાંભળ્યા બાદ, 
નિર'તર-હમેશાં નિર્મલ મણિગણુની જ શોધમાં કરતો તે 
ત્યાં ગયો અને ત્યાં તેતે અતિશય મૂર્ખ એવા એક પશુપાલ 
મળ્યો. તે પશુપાલના હાથના તળીયામાં તે જયદેવે એક 
ગોળ ઉપલ ન્નેયો. એ ઉપલને જવટેવે તેની પામેથી પોતાના 
હાથમાં લીધો અને તેતી તેગ્રે પરીક્ષા કરી. પરીક્ષા કન્વાથી 
તેના નણુવામાં આવ્યું કે-“ આ [ચૅતામણિ છે. ' 

આ પ્રમાણે ન્નણુવાથી તે અતિશય આન'દવાળેો બન્યે. 
આન'દવાળા બતેલા તે જયરેવે તે પશુપાલની યાચના કરી : 
અર્થાત્‌-પશુષાલ પાસે જવયટેવે એ ઉપલની માગણી કરી. 
આ રીતિગે માગણી કરાયેલો પશુપાલ, તે જયટરેવતે કહે 
છે ક-“ આ પત્થમ્ને તારે શું કરવો છે ?” 

જવયટેવ કહે છે કે-“ આ પત્થચ્તે દું ઘેર લઈ જઇશ 
અને નાનાં બાળકાને 2મવાને ૨મકડા તરીકે આપીશ. ” 

જયટેવે આપેલો આ જવાબ વિચારણીય છે. અર્થી 
અને તેમાં પણુ વણિક આવા પ્રર્સગોએ આવા ઉત્તરો આપે 
તે અસ્વાભાવિક નથી. દુનિયામાં આવા ઉત્તરો દેવાની આવ- 
ડતને સુન્દર પ્રકારતી હુંશીયારી ગણાય છે. વસ્તુતઃ: આ સુન્દર 
પ્રકારની હુંશીયારી નથી જ. આપણે પણુ વસ્તુનું સ્વરૂપ દર્શા- 
વવા પૂરતું આને હુંશીયારી કહીયે, પણુ સાથે જ કહીએ કે- 
અસય ખોલવાને પ્રેરતી હંશીયારી આત્માને માટે હિતકર નહિ 
પણુ હાનિકારક જ છે અને એથી તત્ત્વજ્ઞ આત્માઓની દષ્ટિએ 
આવી હુંશીયારી એ વાસ્તવિક હુંશીયારી ગણાતી નથી. ઉપયોગ 
ઉપરથી ન્યાં હુંશીયારીનો નિર્ણય કરવાતે! હોય, ત્યાં આ 
પ્રકારતી હુંશીયારી વખાણુવા ન્નેગ દૅર્તી નથી. 

જવટેવ દક્ષ પણુ છે અતે ચિન્તામણિને અર્થી પણુ છે : 
ઉપરાન્ત વણિક પણુ છે: એટલે તે પશુપાલતે એવે! જ ઉત્તર 


૧૨ ધર્મકથાઓ-પહેલે ભાગ 





[નકાબ ર૧. તાણ-તાનાનમીનસજાના--..-૦૦,..નાાસ,ક-....-......------૦૦૪-૪ન૪૪ી૭ન--ઇ ઇજ” બછશ્ઇ” “૧૮ -: કટકા 


આપવાને પ્રેરાય છે, કે જેથી પશૃપાલને કેઈ પણુ પ્રકારની 
શકા પડે નહિ. આમ છતાં પણુ જવટદેવને ચિન્તામણુ મળતો 
નથી. અસત્ય ઉચ્ચાર્યાનું પાપ તો વળગ્યું જ અતે તે છતાં 
પણુ ચિન્તામણિ મળ્યો નહિ. જીવોની પરિત્રહસ'સ્ા ભય'કર 
હોય છે. મૂર્ખ પણુ પોતાની પાસે રહેલી વસ્તુતે છાડવાને 
એકદમ તેયાર થતો નધી, એ પ્રતાપ પરિત્રહસ'સ્તાનો પણુ છે. 

અતિશય મૂખ એવો પણુ પશુષાલ, જયટેવને માથામાં 
વાગે એવો જવાબ આપે છે. પષશુષાલ જયટેવને ડહે છે ક- 
“તારે ઘેર જઈને બાળકાને રમવાને માટે જ પત્થર આપવો 
છે અને એ જ કારણે જે તું આ પત્થર મારી પાસે માગે છે, 
તો આવા પત્થરો તો અહીંયાં ધણા જ પડવા છે, હતાં 
તેને તુ કમ ત્રહણુ કરતો નથી ? ” 

એક વાર્‌ અસત્ય ખોલ્યા પછી તે એક અસત્યને વળગી 
રહેવાને માટે કેટલીય વાર ખીક્ન પણુ અસત્યોાને બોલવાં પડે 
છે ! જયદેવે પહેલાં જૂડું' કહ્યું એટલે હવે પણુ તે જૂડું' જ 
કહે, તેમાં નવાઈ છે ? પશુપાલે ન્યારે ત્યાં પડેલા ખીન્ન 
'ધણા પત્યરોમાંથી ન્નેઈ તો પત્થર લેવાનું સૃચન કર્યું, ત્યારે 
જચયટેવે કહ્યું ક-”“ તારી પાસે આ પત્થર માગવાનું ખીજાં 
કાઈ કારણુ નથી, પણુ વાત એ છે કે-મતે મારે ધેર જવાની 
ખૂખ ઉત્સુકતા છે, એટલે હું તને કહું છું કે-હે ભદ્ર ! તું મને 
આ પત્થર આપ અને તને તો અડોં ખીજે પણુ આવો પત્થર 
જડી જશે. ” 

જયઢટેવે આ પ્રમાણે તેને કહેવાપૂર્વક માગણી કરવા છતાં 
પણુ, એ પશુપાલમાં અપરોપકારશીલપણું હોવાથી, તે ચિન્તા- 
મણિ તેગે જયટેવતે આપ્યો નહિ. દાન, એ ઉપકારશીલતાનું 
સૂચક છે. જેનામાં ઉપકામ્શીલતા હોતી નથી, તેનાથી દાન 
તરીકે દાન દેવાતું જ નથી. 

ઉપકારશીલતાના અભાવે ન્યારે પજીુષાલ આપવાને તેયાર 





પશુપાલ અને જયદેવ ૧૩ 





------------------ 





થયે! નહિ, ત્યારે શ્રેઠ્િપુત્રે તો એ જ વિચાર કર્યા કે-“ જ્યારે 
આટલું કહેવા છતાં પણુ આ નથી જ આપતો, તા આ મણિ 
આના ઉપર પણુ ઉપકાર કરનાર થાય તો સારૂં : પણુ આ મણિુ 
નિષ્ફળ ન રહે !” 

આવો પણુ વિચાર, પૌદ્ગલિક સ્વાર્થમાં પણુ કરૂણાભાવ 
વિધમાન હોય તો જ આવે. જયદેવ ચિતામણિને। અર્થી હતો, 
પણુ કરૂણાહીન તા ન જ હતે: એથી જ ન્યારે પશષાલે 
તેને ચિન્તામણિ ન જ આપ્યો, ત્યારે-“આના ઉપર પણુ આ 
મણિ ઉપકાર કરનાર થાય તો સારૂં. '-આ પ્રકારની કરૂણામાં 
રસવાળી મતિનેો ધણી જયટ્ટેવ તે આભીરને કહે છે કે-“ હે 
ભદ્ર! નને આ ઉપલ એ સામાન્ય કેોટિતો નથી, પણુ આ તો 
ધણા જ કિમતી એવે ચિંતામણિ છે. નને તું મતે નથી આપતો, 
તા તું પોતેજ આ ચિતામણિને આરાધ, કે જેથી આ ચિંતા- 
મણિ તને ખરેખર જ ચિતિત આપશે. ” 

ખરેખર, અતે પણુ આવી સલાહ આપવી, પરન્તુ ઝુવ્વી 
લેવા વિગેરેતો વિચાર નહિ કરવો, એ સ્ત્ાર્થા'ધ અને કર્‌ હૈયાના 
માણુસો।ને માટે શકય નથી. 
ચિન્તામણિના આશાધનને। વિધિ : 

આ પશુપાલ તો આંતિશય મૃ'"ખ છે, પણુ સામાન્ય 
રીતિએ લે'ામાં પણુ એ કહેતી છે કે-“ દરિદ્રીતી ખુદ્ધિ પણુ 
દરિદ્ર જ હોય છે. ” જ્યારે જયટેવ જેવા દયાળુએ એ પશુ- 
પાલતે સમજનવ્યું કે-“ તારી પાસે રહેલો આ પત્થર એ સામાન્ય 
પત્યર નથી પણુ ચિન્તામણિ છે: મતે તે ન આપે તો કાંઈ 
નહિ, પણુ તું એની આરાધના કર, કે જેથી તને એ ચિતિત 
વસ્તુ આપશે. ' ત્યારે પણુ ષશુષાલ ચિન્તામણિની કિમતને 
સમજી શકતો નથી. જેને ચિન્તામણુ મળે તે કેવો ભાગ્યવાન 
ગણાય, એની એને કલ્પના પણુ આવતી નથી. આ જ ફારણે 
તે પશુપાલ ખોલ્યો કે-“નને આ સાચે જ ચિતામણિ હોય, 


૧૪ ધર્મકથાએ।-પહેલે ભાગ 





તો હું ચિતવું છું કે-મતે જલદી ખોર, કેરાં અતે કચ્ચર 
(એટલે જલમાં પેદા થનારી એક જતની વનસ્પતિ) ખૂબ આપો. ” 

પશુપાલના કથનથી સ્પજ્ થશે કે-“ દરિદ્રતી ખુદ્ધિ પણુ 
કેવી દરિદ્ર હોય છે ?₹' પશુપાલના આવી નતિના ડથનથી 
ક્રેષ્િપૃત્ર જયદેવને હસવું આવે છે. હસવું આવે છે છતાં પણુ 
પોતે જેમાં ઉપકાર માન્યો છે, એવો પણુ ઉપકાર કરવાની 
વૃત્તિ તો તેનામાં ખેડી જ છે. આથી ઠાસ્યથી વિકસિત મુખ- 
“વાળા પણુ જયટેવ, તે પશુપાલને કહે છે કે-“ આ પ્રમાણે 
ન ચિતવાય. આની આરાધના કર્યા બાદ [ચિતવન કરાય. પ્રથમ 
તો આની આરાધના માટ ત્રણુ ઉપવાસ કરવાના છે. ત્રીશ્ન 
ઉપવાસની રાત્રિના પ્રથમ ભ્રાગમાં લીપેલી જમીન ઉપર પવિત્ર 
ખાન્નેઠે મૂકવો, એ પવિત્ર બાન્નેઠં ઉપર સુંદર વસ્ત્ર પાથરવું, 
પછી મણુને નિર્મલ જલથી સ્નાન કરાવવું અતે તે પછી સુંદર 
વસ્રથી તે મણિને કેરો કરી, તેતે ચદનથી વિલિપ્ત કરવો. 
આ રીતિએ નવડાવેલા અતે ચદતના વિલેપનથી વિલિપ્ત 
કરેલા તે મણિતે, તે સુંદર વસ્્રથી અલ'કૃત કરેલા પવિત્ર બાન્નેઠ 
ઉપર સ્થાપન ફેરવે. આ રીતિએ પવિત્ર બાન્નેઠે ઉપર સ્થાપન 
કરેલા મણિની, સારીરીતિએ ઉત્તમ ન્નતિના કપુર અને સુંદર 
પુષ્પ આદિ ઉત્તમ વસ્તુએ દ્વારા પૂ”્ન કરવી. પૂજન કર્યા બાદ 
વિધિપૂર્વક નમસ્કાર્‌ કરવો. આ પ્રમાણેના વિધિ મુજબ મણિને 
પૂજ્તે અને નમીને, પોતાને જે વસ્તુ ઈટ હોય તેની ચિન્તા 
કરવાની છે. આ રીતિએ વિધિ મુજબ પૂજન અને નમસ્કાર 
કર્યા પછી નને આ મણિની આગળ ઈટ્ટની ચિતા કરાય, તો 
પ્રાતઃકાલે સધળું જ ચિતવેલું મળે છે. ” 
પશુપાલ અને ચિન્તામણિ : 

આ પ્રમાણેના વિધિને સાંભળીને તે મૂખ" એવે! પણુ 
પશુપાલ, ચિન્તામણિને આરાધીને પોતાના ચિન્તિતને મેળ- 
વૃવાતે વિચાર કરીતે, પોતાના બકરીઓવાળા ગામ તરફ 





પશુપાલ અને જયદેવ ૧૫ 


દર9-ગાણાણ- તાર. /૦૭4૦-૦૦-૦૦-ળ -........_-*.__રહન૪૦-૦---૦૦૭૫ ૩3-૨૭૦-૪૦, છા.......... ઈમ 





---.-*------:ૂ.-“------------------------- 


ચાલ્યો. આ પ્રમાણે ચાલ્યા જતા એવા પણુ પષશપાલની દશા 
અતે સ્થિતિ આદિને ન્નેઈ ને જયટેવે વિચાર્યું” કે-““આ પષશુ- 
પાલ પુણ્યવાન નથી લાગતે।. પુણ્યહીન એવા આ ષશ]પષાલના 
હસ્તતળમાં નિશ્ચિત છે કૈ-આ મણિરત્ન રહેશે નહિ. ” 

આ પ્રમાણેનો વિચાર કરીને, તે કોકિપુત્ર જયહેવે પણુ 
તે પશુષાલની પુંડ ન છોડી : અર્થાત્‌-જયટેવે પણુ પશુપાલની 
પુર્ઠે ચાલવા માંડયું. 

હવે માર્ગમાં જતો પશુપાલ મણિને ઉદ્દેશીને કહે છે કે- 
“ હૈ મણે ! હમણાં હું આ બકરીઓતે વેચીને અને એના વેચ- 
તાથી આવેલા પૈસા ઠ્રારા ચદન અતે કપુર આદિ ખરીદીને 
તારી પૂન્ન કરીશ અને એ પછી તું પણુ મા૨। ચિતિત અર્થને 
પૂર્ણુ કરવા દાર ભુવનમાં સાર્થક નામવાળે થજે. ” આ પ્રમાણે 
મણિ સાથે વાત કરતા તેણે ફરીને પણુ મણિને કહેવા માંડયું 
ક્ે-”“ હૈ મણે ! ગામ હજુ દૂર છે, તો તું મારી આગળ કોઈ 
વાત કહે. જે કથા કહેવાનું તું ન ન્નણુતો હો, તો હું તને 
જે કથા કહું છું, તે તું એકાગ્ર થઈને સાંભળ. ” 

આ પ્રમાણે બોલીને તે પશુપાલ તે ચિન્તામણિને કયા 
કહેતો હોય તેમ ખોલવા માંડે છે કે-“ એક દેવગૃડ-દેહરૂં છે 
પણુ તે એક હાથનું છે અને તે એક હાયના દહેરામાં દેવ તે 
ચાર હાથના વસે છે. ” 

આ પ્રકારની વાતના બહાનાથી ફરી ફરી વાર કહેવા 
હ૭તાં પણુ મણિ તે! કાંઈ ખોલતો જ નથી. આ રીતિએ પોતે 
બોલે છ્ઠે અને મણિ બોલતે નથી, એટલે તે પશુપાલ મણિ 
પ્રત્યે રોષાયમાન થાય છે. મણિના નહિ ખોલવાથી ર્‌।ષાયમાન 
થયેલા તે પશુપાલે તે મણિતે ઉદેશીને કહ્યુ કે-““જને તું મતે એક 
હુંકાર પણુ નથી આપતો, તો તું મારા ચિંતિત અર્થ'નુ' સ'પાદન 
કરશે, મે વાતમાં તે તારી આશા જ કેવી ? જે હંકારે પણુ 
ન આપે તે ચિતિત અર્થને આપે, એ વાત જ ખોટી છે :તે 


૧૬ ધર્મકથાએઓ -પહેલે ભાગ 





કારણથી “ચિંતામણિ ' આ પ્રમાણેનું' તારૂં નામ ખોડું છેઃ 
અથવા ગ વાત સાચી છે કે-તારૂં ચિતામણિ એ નામ સાચુ 
છે : કારણુ કે-હે મણે ! તારી મતે સારી રીતિતી પ્રાપ્તિ થયા 
છ્તાં પણુ, મારી ચિંતા પ્રીટતી નથી. નને તારૂં નામ ચિન્તા- 
મણિ છે એ સાચુ' ન હોત, તો જરૂર મારી ચિંતા મટતી, 
પણુ નથી મટતી એથી સિદ્ધ છે કે-તારૂં “ ચિંતામણિ ' એવું 
નામ સાચુ છે. “ ચિતા કરાવનાર! મણિ ' એટલે “ ચિતામણિ. ' 
ખરેખર, આ રીતિએ ચિતા કરાવીને અને મારી ચિંતા નહિ 
જેડીને તે' તારં “ ચિતામણિ' એવું નામ સાચુ કર્યું છે. ” 

આગળ વધીને તે પષશુપાલ ચિન્તામણિતે ઉદ્દેશીને એમ 
પણુ કહે છે કે-“વળી ખીજ વાત એ પણુ છેકે-“જે હું 
રાબ અતે છાશ વિના એક ક્ષણુ પણુ રહેવાને શ્રક્તિવાળા 
નથી, તે હું નને ત્રણુ ઉપવાસ કરૂં, તો એ ત્રણુ ઉપવાસ 
કરવા દ્દારા હું અહોં મરી કેમ ન નનઉં??' તે કારણુથી એ 
નક્કી છે ક-અરે ! તે વાણીયાએ મને મારી નાખવાના હેતુથી 
જ તતે ચિન્તામણિ તરીકે મારી પાસે વર્ણવ્યો છે! તે 
વાણીયાએ તારૂં આટલું બધુ સારૂં વર્ણન મને મારી નાખવાના 
હેતુથી જ કર્યું” છે, એ વાત નિશ્રિત છે તે કારણથી, હે મણે ! 
હવે તું ત્યાં જા, કે જ્યાં ગયો થકે દેખાય નહિ. ” ી 

આ પ્રમાણે કહીને તે અતિ મૂર્ખ પશપપાલે તે સુમણિને 
ફે૪ દીધો. મૂખ આત્માઓની હમેશાં આવી જ દક્ષા હોય છે. 
જયરેવને મળેલે। ચિન્તામણિ : 

પશુષાલના આ મૂર્ખખાઇભર્યા વર્તનથી તેની પુંઠેં ચાલતો 
જયટરેવ ખૂશ થયો. પશુપાલ હાથમાં આવેલી સારી વસ્તુ 
ગુમાવે છે, ત્યારે જયટેવતે એ પ્રાપ્ત થાય છે. પૌદ્ગલિક 
દટિની પ્રાપ્તિથી હર્ષ પામવો, એ મોાહમગ્ન આત્માઓને સ્વ- 
ભ્રાવજ છે. એ જ સ્વભાવ સુજબ જવૅટેવ પ્રસન્ન મનવાળા 
થયો. “ જેના મતેોર્થ સપૂર્ણુ થાય તે મુદ્તિ મનવાળે। થાય.” 





પશુપાલ અને જયદેવ ૧છ 


(શતા-તઇ--૦-૦૦--૦-૦-૭-૨૯૫....ન૭૪નાન-નાઇ-જનયજ મ, ક. 





_નનનણણઇશ,.ન-તઝ.. 


-એજ રીતિએ ચિતામણિ મેળવવાનો જેનો મતેઃરથ સંપૂર્ણ 
થયે! છે, એવા જયદેવ મુદિતિ મનવાળા થયે।. સપૂર્ણુ મતે।- 
રથવાળા અને એ જ કારણે મુદિત મનવાળા જવઢેવ પશુપાલે 
જેવા મણિ ફેંકયો કે તરત જ, તે મણિ આગળ પહોંચ્યો. મણિ 
પાસે જઈને તેણે મણિને પ્રણામ કર્યા. પ્રણુતિપૂર્વક મણિને 
ત્રહણુ કરીને, તે જયદેવ કામ પૂર્ણા થવાથી પોતાના નગર 
તરક ચાલ્યે. 

મણિની પરીદ્યામાં નિપુણુ એવા તેતે આ ચિતામણિની 
સાચી એઓળખ હતી, એટલે તેણે તે મહામુશીખબતે પ્રાપ્ત 
થયેલા તે ચિતામણિતી વિધિપૂર્વક સારામાં સારી આરાધના 
કરી અને એ ઉત્તમ આરાધનાના પ્રતાપે એ મણિના માહા- 
ત્મ્યથી હર્ષ આપે એવા વિભ્રવતે તે માલિક બન્યો. આવે 
વિભવશાલી બનેલો તે માર્ગમાં “ મહાષુર' નામના નગરૅ 
પહોંચ્યો. એ નગરમાં રહેતા “ સુબુદ્ધિ ' નામના શ્રેઠિએ તેનો 
ખૂબ જ સત્કાર કર્યો અને પોતાની “ રૃત્નવતી ' નામની પુત્રી 
પરણાવી. આ રીતિએ સુબુદ્ધિ શેઠની રૃત્નવતી નામની પુત્રીને 
પરણીને, ધણા પર્વારથી પરિતરિત થયેલો અને લેોકેના 
સમુદાયો દ્દારા ગવાઈ રહ્યા છે ગુણા જેના એવો તે જયઢેવ, 
“ હસ્તિનાપુર ' નામના પોતાના નગરમાં આવ્યો અતે પરમ 
વિનીત એવા તે જયદેવ પોતાનાં ઉપકારી માતા-પિતાનાં 
ચરણે।માં ધણા જ પ્રેમપૂર્વક નમી પડયો. 

આ પ્રકારે ચિતામણિ અને તેના પ્રતાપે પ્રાપ્ત થયેલી 
ત્રદદ્ધિપૂર્વક આવેલા પોતાના પુત્રતે તે માતાપિતાએ અભિન'દિત 
કર્યો અને બહુમાનવાળા બનેલા સ્વજતે।એ પણુ તેને સન્માનિત 
ક્યો. બાકીના લે[ક્ઠા દ્દારા પણુ તે સ્તુતિને પામ્યો થકે 
ભોગેોનુ' જાજન બન્યે।. વ્યવજ્ારમાં આવા પુત્રતે માતા-પિતા 
અભિન દન આપે, સ્વજને પણુ બહુમાનપૂર્વક તેનું સન્‍માન 
કરે અને ખાકીના લોકો પણુ તેતી પ્રશસા કરે, એ જેમ 

જે 


ઝાર 
૧૮ ધર્મ કથાએ-પહેલે ભાગ 


.--------------------.---પ----૦-૦:-માય. યાઇકાઇ: બળ. 














સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, તેમ આવાને ઉત્તમ ભેગે।ની સામપ્રી 
મળે, એ પણુ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. 


આ પ્રમાણે દષ્ટાન્ત અહીં પૂણુ થાય છે. 
દૃષ્ટાન્તનો ઉપનય : 

આ દણછ્રાન્તનેો ઉપનય દર્શાવતાં, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્દ 
દવેન્દ્રસૂરીશ્રરજી મહારાન્ન ફરમાવે છે કે-જેમ જયઢરેવ ઈતર 
સામાન્ય મણિઓની ખાણૂમાં પરિભ્રમણુ કરતો કરતે ધણી જ 
મુશીબતે “ સન્‍્મણિવતી * ખાણુને પામ્યો, તેમ અમર, નરક 
અતે તિર્ય'ચ નામની ગતિઓમાં ખૂબ ખૂખ પરિભ્રમણુ કરતા 
જવ દ્રારા ધણી જ મુશીબતે “ સન્‍્મણિવતી ' ખાણુ સમી આ 
મનુજગતિ પમાય છે. આ મતુજગતિ, એ સનન્‍્મણિવતી ખાણુ 
સમી છે, એમ ને આત્માને લાગી જય, તો સાચે જ એને 
શકય લાભ લીધા વિના રહેવાય જ નહિ. સન્‍્મણિવતી 'ાણુ 
સમી આ મનુજગતિ દુર્લભ છે, પણુ એના કરતાંય આ 
મનુજગતિમાં પણુ, જેમ સન્‍્મણિવતી ખાણમાં પણુ ચિન્તામણુ 
દુર્લભ છે તેમ, શ્રી જિનેશ્વરદેવાએ ઉપદેશેલો ધર્મ દુર્લભ છે. 
હજી પણુ ઉપનય કરતાં અધિકમાં એ આચાર્યભગવાન ફરમાવે 
છે કે-આ દદષ્રાન્તમાં આપણે ન્નેયું કૈ-પૂવે” જે પશુપાલે સુકૃત 
રૂપ ધન ઉપાર્જન નહેતું ક્યુ” તે પશીુષાલે મણિને ન મેળવ્યો 
અને પુણ્ય રૂપ વિત્તથો યુક્ત એવા વણિકપુત્ર તેતે પામ્યે. 
આથી સ્પષ્ટ થાય છે ક-વિના પુણ્યે ચિતામાણુ લભ્ય નથી. 
ચિંતામણિ તો સુવિસ્તૃત પુણ્ય હોય તો જ લભ્ય થાય છે. 
આ જ રીતિએ, સુકૃત રૂપ ધનતું ઉપાર્જન નહિ કરનાર 
પશુષાલ જેમ અહોં ખરે જ હાથમાં આવવા છતાં પણુ 
ચિતામણિતે ન પામ્યો, એટલું જ નહિ પણુ આશાતના ડર્‌- 
નારા બન્યો, તે જ રીતિએ ચાલ્યો ગયો છે ગુણુવિભવ જેને 
એવો જવ આ ધર્મ ?રતનતે પામતો નથી : અતે કદાચ એ ધમ - 
રત્નનો એને ભેટો પણુ થઈ નય, તોય તે તો એ અમૂલ્ય 





પશુપાલ અતે જયદેવ ૧૯ 


ક ન -------7-૦“------ૂ*--------------ન્‍ન--- 
સ નકન બઇઇ્ડકન------ કન ----- નન ન----- *------ 


ધર્મરત્તની આશાતના કરનાર જ બતે છે. પુણ્ય રૂપ વિત્તના 
માલિક બતેલા વણિપુત્રે જેમ તે ચિતામણિને પ્રયત્નથી પણુ 
મેળવ્યો અતે તેતે આરાધીને તે જેમ ઈ ચ્છિતને પામ્યો, તેમ 
સપૂર્ણ નિર્મલ ગુણુગણુ રૂપ વિભવને ધરનાર આત્મા, આ 
ધર્મરત્નને પામે છે અતે ધર્મ રત્નની આમધના કરવા દ્ારાએ, 
દુન્યવી ઉત્તમ કોટિનાં સુખો ઉપરાન્ત એકાન્તિક અતે આત્યન્તિક 
એવા પણુ ઈ ચ્ઠિત સુખને પામે છે. 

આ રીતિએ ઉપયોગ કરો : 

આ દછ્ાન્ત અને આ ઉપનય, કલ્યાણુકામી આત્માઓને 
માટે ખૂખ જ વિચારણીય છે. સુખી ધરમાં જન્મવાથી ચિતા- 
મણિુતે એળખવા જેવી સામત્રીને પામેલા જયદેવે, મણિઓની 
પરીક્ષાના અભ્યાસ કરી, સામાન્ય મણિએ। કયા અતે ચિંતામણિ 
કયા એ ન્નણુવાનું જ્ઞાન મેળવ્યું અતે એ ત્તાનતી સાર્થકતા 
તેણે ચિંતામણિ મેળવવામાં જ માની. ચિંતામણિને મેળવવામાં 
જ તેણું સાર્થકતા માની, તે! તે માતા-પિતાના પણુ મોહને 
આધીન થયા વિના, એની શેધ માટે નીકળ્યો. ધણી ધણી 
મહેનત હતાંય તે ન મળ્યો તો પણુ તે પ્રયત્નને તજતાર્‌ા 
ન બન્યો. પરિણામે ભદ મળ્યો, એથી તે સન્‍્મણિવતી ખાણે 
પહોંચ્યો અતે ત્યાં તેને ચિતામણુ છે હાથમાં જેના એવો 
પશુષાલ મળ્યો, કે જે દીતપુણ્ય હતો. હીનપુણ્ય એવા તેણે 
પોતાના હાથમાં રહેલા પત્થરતે ચિતામણિ તરીકે ન્નણ્યા 
પછીથી પણુ, તેને લાભ ઉઠાવ્યો નહિ. તેણે મૂર્ખ હોઈને 
તેની આમાધનાને બદધ્લે વિરાધના કરી, તેને ફેકચો અતે તે 
જયરેવના હાથમાં આવ્યો. જયટેવ તો ચિન્તામણિના રવરૂપથી 
સુત્તાત પણુ હતો અને તેતે અર્થી પણુ હતો, એટલે તેણે 
તેનો સત્કાર કર્યો, બહુમાનપૂવક પોતાનો કર્યો અતે ખૂખ 
આરાધ્યા તથા ધાર્યું” પામ્યો. શું આ વાત એછી વિચારણા 
પૂરી પાડૅ છે! આજે તમે તો સો સન્‍્મણિવતી સમી મનુષ્ય- 


ટ ધર્મકથાએ।-પહેલે ભાગ. 


ન” ઝ------૦----ર-----.--૦૦-......... ૯૦૦૦-૦૦... . -_.... 





-------------: 


ગતિમાં પણુ આવી ચૂકયા છે અને જેમ ષશુષાલના હાથમાં 
અનાયાસે મણિ આવી પડયો હતો તેમ તમારા હાથમાં આ 
સહ્મ'ચિંતામણિ પણુ આવી પડયો છે. જયહદેવતે જેમ 
સન્‍્મણિવતી ખાણુમાં પહોંચવા માટે ધણા પરિશ્રમ કરવો 
પડયો હતો, તેમ તમારે કરવો પડે તેમ નથી. તમારે તો 
માત્ર હવે પશુપાલ જેવી દશાને જ તજવાની છે. ન્યાં સુધી 
જયટેવની માફક તમે આ સહદ્ધર્મ રૂપ ચિતામણિની કિમત 
આદિને ન સમન્ને, ત્યાં સુધી તમતે લાગે છે ને કે-તમારી 
દશા પશુપાલ જેવી જ રહેવાની ? પશુષપાલતે જેમ પશુએ 
ચારવાં અતે એના યોગે મળતી આજવિકામાં સર્વસ્વ માનીને 
મસ્ત રહેવું એમાં જ સધળાો આનદ લાગતો હતો, તેમ આજે 
તમને પણુ એમ લાગે છે ને કે-કુટુમ્ખતે ફાવતી રીતિએ 
પાળવું, એના માટે પૈસા મેળવવા મથવું અને એમાં જ આનદ 
માનવો, એવી તમારી દશા છે ? પશુપાલ જેમ હાથમાં આવેલ 
ચિતામણિતે પત્થર માનતો, તેવી જ માન્યતા લગભગ તમારી 
ધર્મના સમ્બન્ધમાં છે, એમ કહેવાય તે તે વાસ્તવિક છે કે 
નહિ? “ આ ચિંતામણિ છે અને આરાધના કરવામાં આવે 
તો ચિતિતને આપે એવે। છે *-એમ નનણુવા છતાં પણુ, પશુપાલે 
પોતાને પ્રિય એવાં ખેર આદિની જ માગણી કરી અતે એ 
વખતે સમન્નવવા છતાં પણુ અતે ન્નણે એનું જીવન રાબ 
અને છાશમાં જ હોય, એમ માનીતે “ એની ખાતર ત્રણુ 
ઉપ-ાસ કરૂં તો મરી જ ન્નઉ' એવે નિશ્ચય કરી, એ ચિતા- 
મણિને ફેંઝી જ દીજે। : આવી જ દરા નને તમારી પણુ હોય. 
તો વિચારન્ને કે-તમારામાં અને પશુપાલમાં શું ફરક છે ₹ વળી 
ખીજી વાત એ પણુ છે કે-ચતામણિને પામવા માટે જેમ વિસ્તૃત 
પુખ્યતી જર્‌૨ છે, તેમ સહદ્ધ્મ રૂપ વરરત્નતે પ્રાષ્ત કરવાને 
માટે પણુ સપૂર્ણ્‌ ગુણુવિભવની જરૂર છે. પશુપષાલ જેમ 
પુણ્યડીન હતો! તેવી દશા તમારી આજે ગુણુવિભવને અગે છે, 





પશુપાલ અતે જયદેવ ર૧ 





#-શા.કાક-ાતાત-..ાણાઇનતતન-૦.--.-૦૦.--૦૪૦- ._.......૦----૪ --.....----૦--૦૦_--૦..-...---...લળતા- _૦-..-....- ૪-૦ ,અ.-..._.__-..----.૫- આ.ક._..-.૧.--..----...તનાભનન-છઇઝ #ખ&-કન-.૦-૦...-.....બ૦૦-* જયત_.._..---૦-----.- --ન-------- -- ---------ન૧ર૦નયાનતાના.ક....... 


એવું તમતે પોતાને દેખાય છે ક %મ? આ ગુણુ રૂપ વિભવ 
આવે અને જયટેવ જેવો અર્થી બન્યો હતો તેવા નને તમે 
અર્થી બનો, તો તમે પણુ આજે ધાર્યુ” કરી શકા તેમ છો. 
અર્થી બનેલ જવયદેલે માતા-પિતાનો પણુ અતરાય નહિ 
સ્વીકારતાં ઇશ્ઠિત સાષ્યું અતે પોતે સુ મી થવા સાથે માતા-પિતા 
આદિતિ પણુ સુખી કરીને સોની પ્રશ'સા મેળવી, એ જ રીતિએ 
તમે પણુ ને ગુણુવિભવના માલિક બતીને સહર્મ રૂપ શ્રેઇ 
રૃત્નનું આર્થપણું જગાડીને, એની પ્રાપ્તિ અને આરાધના માટે 
માતા-પિતા આદિના ખોટા મોહને અવગગા અને તકલીફ વેડીને 
પણુ ધર્મની પ્રાપ્તિ અને પછી તેની આરાધના માટે બનતું 
કર્‌ા, તો તમારા પોતાના ઉદ્ધાર સાથે તમે તમારાં માતા- 
પિતાદિતા પણુ ઉદ્દાર કરીને, સન્જન લોકની પ્રશ'સાના પાત્ર 
બતી શકા તેમ છા : પણુ દષાન્તોતો આ રીતિએ ઉપયોગ જ 
કરવામાં ન આવે, ત્યાં થાય શું ? 
ખાબાચીઆમાં ન ડબે! : 

ઉપનય કર્યા પછી-“ દજ્રાન્ત સાંભળનારાએએ આવું દજઞાન્ત 
"સાંભળીને સું કરવું જોઈએ ?' એને ખ્યાલ આપવા ખાતર 
સહ્્મરત્નની ઈચ્છાવાળા આત્માઓને ઉદ્દેશીને આચાર્ય ભગવાન 
શ્રીમદ્‌ દેવેન્દ્રયરીશ્ષરજી મહારાજા ફરમાવે છે કે- 


“ દૃષાન્સનેન વિતિરાવ્ય સ*યજૂ, 
સટ્રર્મસ્નત્રણમે ચહ્‌ીચ્છા । 
અનુદ્રર[રિયવિનારાહ્લ, 
તત્‌ સજ્મુળદ્રવ્યગુપાગયવ્વમ્‌ ॥૨॥ '” 
એટલે કે-હે ભવ્ય જવો ! આ દષ્ટાન્તનતે સારી રીતિએ 


સાંભળીતે, જો તમારી સહ્દર્મ રત્નના ગ્રહણુમાં ઈચ્છા હોય, તે 
અમુદ દારિક્િના વિનાશમાં સમર્થ એવા તે સદૂગુણુ ર્‌પ દ્રત્યનું 





રર ધમ કથાગ્મા-પહેલે ભાગ 


#----“.-.........----- કાડ તકના સા સન સલાહ. (ડટ સબ છ રઝા .. કગની) કના: ળાના 





---ન-- 


તમે ઉપાર્જન કર્‌।. નને આવા દષ્ટાન્ત ઠ્ારા પણુ આપણુને 
સર્ગુણે રૂપી દ્રવ્યનું ઉપાર્જન કરવાને ઉલ્લાસ ન જગે, તો 
સમજવું જેઈ એ કે-આપણી એ કારમી કમનસીખી જ છે : 
પરન્તુ એવી કમનસીખીને નનણી ન્નેઈને શા માટે વહોરવી 
નઈ એ ₹ મતુષ્યગતિ આદિ દુર્લભ દુર્લભ સામમ્રીઓને 
પામવાના યોગે પરમ ભ્ાગ્ય્વાન કહેવડાવવાને લાયક બતેલા 
તમે, હવે પણુ ન્ને ધર્મની પ્રાપ્તિને યોગ્ય ગુણુમય દશાને ન 
પામી શકે, તો તમારી સાગર તરીતે ખાખોચીયામાં ડૂબવા 
જેવી દશા થાય અગર ફ્રે? સાગરમાં જ ઝંપાપાત કરવા નેનું 
થાય. ઉત્તમ કોટિના મણિઓની ખાણુની નજદિક આવી 
પહોંચ્યા છો, કુળના યોગે ચિન્તામણિ હાથમાં આવ્યો છે,, 
એટલે હવે તો માત્ર ચિન્તામણિની કિંમત સમજ તેને આરાધી 
લેવાનું જ બાકી છે. આમ છતાં પણુ, #થા વાતોથી અવિશ્વાસુ 
બનીને ફેં૪ી દેશો, તો તમે તમારં પણુ ભૂડુ' જ કરનારા બનશે. 
આ રીતિએ તમે તમારૂં પણુ ભૂડુ જ કરનારા ન બની જએ, 
પણુ તમાર્‌ં અને ખીન્ન”ઓનું પણુ ભલું કરનારા બનો, એ 
માટે સદ્ધર્મ રૂપ વરરત્નને યોગ્ય બનીને, તેના આરાધક બતે 
એ જ શુભાલિલાષા. 


દષ્ટાન્તનું' સિહાવલેકન 

પશુપાલની નિર્ભાગિતા : 

પશુપાલ [ચન્તાર્માણ્‌ ૬121 લાભ ઉદઠ્દાવવાને માટે આવશ્યક 
એવા પુણ્યથી રહિત હોઈ તે, તેની શી દશા થઈ તે આપણે 
ન્નેઈ આવ્યા. ચિન્તામણિ એના હાથમાં આવ્યો : “એ કોઈ 
સામાન્ય કેર।ટિતા ઉપલ નથી પરન્તુ ચિન્તાર્માણુ છે અને યોગ્ય 
પ્રકારે તેતી આરાધના કરવામાં આવે તો સઘળાં વાંષિતોને 
તે દાતાર છે '-એવું સમન્નવનાર પણ્‌ તેને અનાયાસે મળ્યો : 
એટલુ' જ નહિ, પણુ એ ચિન્તામણિની આમાધનાતો વિધિ 








પશુપાલ અને જયદેવ ર૩ 


“સતાન. _-૦-૦-, 








કયા પ્રકારના છે તેનો પણુ તે પશુપાલને જયદેવ નામના તે 
વણિકપુત્રે ખ્યાલ આપ્યો. હવે કહે, કમીના શી રહી ? 

સ૦ માત્ર એની આગાધના કરવાની. 

ખરેખર, પશુપાલ નને એ શચિન્તામણુની આમાધના કરી 
શકયો હોત, તો તેની જ'દગીની દર્દ્રિતા રીટ નજ્નત : પણુ 
તેવું ભાગ્ય જેઈએ ને ! એને બધું જ મળ્યું, પણ ખામી એ 
હતી કે-આવરથક એવા પુણ્યથી તે રહિત હતો. એ એવા 
પુણ્યશાલી નહિ હતો, કે જેથી ચિન્તામણિની આરાધના દ્રારા 
મનોવાંછિત સ'પત્તિ આદિતે પામી ૨8 અતે ભોગવી રકે. 
એક માત્ર પુણ્યની ખામીએ એ દરિદ્રીના દરિદ્રી જ રેલો. 
આવી જ રીતિએ, ગુણુ રૂપ વિભવથી વજિત આત્માઓની 
દુર્દશા થાય છે. ગુણુ રૂપ વિભવથી વાજિત આત્માગએાના 
હાથમાં સદ્ધર્મ રૂપ ચિન્તામણિ આવતે! નથી અને કદાચ 
આવી નય છે તોય તેઓ તેતી આરાધના કરવા ૬21 સુન્દર 
રિથતિને પ્રાપ્ત કરવાને બદલે, વિરાધના દારા પોતાની સ્થિતિને 
સવિશેષ ભયકર બનાવી દે છે. આ કારછે, સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ 
અને તેની યથાયોગ્ય આરાધના માટે ગણુ રૂપ વિભવની પરમ 
આવમ્યકતા છે. 
કમનસીબી જાણી ચોકો : 

પશુપાલને સન્‍્મણિવતી ખાણમાંથી ચિન્તાર્માણુ હાથ 
લાગ્યો હતો; એ જ રીતિએ સર્ન્માણુવતો ખાણુ સમી આ 
મનુષ્યગતિ છે અને એમ કહી શકાય કે-તમે જેેનકુઇમાં જન્મ્યા 
છો એ પૂરતો ચિન્તામણિ રૂપ સદ્ધર્મ પણુ તમારા હાથમાં 
આવી પડયો છે. પશુપાલને જેમ તે ઉપલ ચિન્તામણિ હોવાની 
ગમ નહોતી, તેમ જૈેનકુળમાં જન્મેલા પણુ ઘણાાઓતે શ્રો 
જેનધર્મ"ના પરમ કશ્રૈયસ્કારી સ્વરૂપનું યથાસ્થિત જ્ઞાન નથી. 
જયદેલે જેમ પશુપાલના દાથમાં રહેલા ચિન્તામણિતે ચિન્તા- 
મણિ તરીકે જ્નણીને, તે ચિન્તામણિ હોવાનું પશુપાલને જણાવ્યું, 


વારમા ઇક#“મમાન'પાબઉ-નજમાકા 
૨૪ ધર્મ કથાએ-પહેલે ભ્રાગ 


નન મી --------.*--:રતના-#અમાનતણ,આાજ, “હબ 


તેમ તમતે પણુ શ્રી ઝેનશાસનના પરમાર્થવેદી મહાપુરૂષો શ્રી 
પ અનર્થાનોા વિશિષ્ટ પ્રકારનો વિનાશ કરવા 'નું જે 
સામર્થ્ય છે તે જણાવે છે. આ ઉપરાન્ત, જયદેવે જેમ ચિન્તા- 
મણિની આરાધના કર્વાતો વિધિ પશુપાલને દર્શાવ્યો, તેમ 
તમતે પણુ શ્રી જિનેશ્ચરદેવોએ ફર્માવેલા પર્મતી આરાધના 
કરવાનો વિધિ સુસાધુએ દર્શાવે છે. આટલા પછી પણુ તમે 
નને ધર્મની આરાધનાથી વચિત રહો, તો તમે કેટલા બધા 
કમનસીબ ગણુાાએ। ? 

સ૦ ધણા જ. 

આ જવાખ હૃદયપૂર્વકતેો હોય, તો એની પાછળ હદયને 
વલોપાત ન હોય એ ન બતે. તમને કમનસીબ કહેવાથી કે 
તમારી પાસે તમે કમનસીબ છો એવું કહેવડાવવાથી અમને 
આનદ નથી જ થતો. અમે તો તમતે મહા ભાગ્યવાન પણુ 
માનીએ છીએ : છતાં કમનસીબીની વાતને આગળ ધરીને 
તમને ચૉંકાવવાને ઈચ્છીએ છીએ. તમે તમારી વર્તમાન 


હાલતના ખરા સ્વરૂપને સમન્ને, ચોકે અને પાપંનિજૃત્ત બનીને 
ધર્મના સાચા આરાધક બને, એ માટેનો જ આ પ્રયાસ છે. 


તમે કહી દો કે- અમે ધણા જ કમનસીબ '-એટલા માત્રથી 
શું સર્યુ' ! એ કમનસોબીનેો હૈયામાં આધાત થવો ન્નેઈ એ. 
ગએ આધાત પણુ એ કમનસીખીને ટાળવાનો ઉત્સાહ પ્રગટે 
એવો હોવો ન્નેઈએ. તમને શું નથી મળ્યું ? તમે સમન્ને તો 
તમને જે સામમ્રી મળી છે, તે કોઇ સામાન્ય કેોટિની નથી. 
આર્ય દેશાદિએ સહિત મનુષ્યત્વ અને તેમાં પણુ ભગવાન શ્રી 


જિનેશ્ચર્દેવાનાં વચનોને સાંભળવાની તક, ત્યાં સુધી તો તમે 
જ પહોંચ્યા છા. આવા પરમ ભાગ્યને શું વેડફી જ મારનું 


? આવા પરમ લાગ્યને નને વેડપી જ મામ્વું ન હોય, તે 
સે જેવી મૂર્ખતા કરી તેવી મૂખષતાથી બચી જવું જેઈ એ 
અને જયદેવની જેમ કુશળ બનીને ધાર્યું” સિદ્ધ કરવાના કામમાં 
લાગી જવું નનેઈ એ. 








પશુપાલ અતે જયદેવ રપ 


ધર્મ રૂપ સ્વામી પાસે માગણી ન ડરો : 

ચિન્તામણિને ચિન્તામણિ તર્રીકે નનણ્યા પછી પણુ પશુ- 
પાલે શું કર્યું” ? તરત જ તેની પાસે ખોર આદિતી માગણી 
કરી. ગે જ રીતિએ આજે ધણાએ ધર્મતી પાસે તુચ્છ ફ્લોની 
માગણી કરે છે. ઉપકારી મહાપુરૂષો ફરમાવે છે કે-ધર્મની 
પાસે માગણી કરવાની જરૂ૨ જ નથો. તમે તો એક જ ષ્યાન 
રાખો અતે તે ધર્મનું યથાવિધિ આરાધન કરવાનું. ધર્મનું 
યથાવિધિ આરાધન કરનામ્તે માટે સુન્દર ફલની પ્રાપ્તિ, એ 
સુનિશ્ચિત જ છે. સદ્ધર્મ'તું યથાવિધિ આરાધન કરતારે। આત્મા, 
આલેોકમાં પરમ શ્રાન્તિતે પામી શકે છે: કારણુ કે-તે અશુભ 
વિચારો આદિથી પર્‌ બતી નય છે; અતે પરલોક તો તેનો 
નિયમા સુન્દર બતે છે. સદ્ધર્મનતી આરાધનાના યોગે મુક્તિ- 
સુખની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી પૌદ્ગલિક ભોગસામગ્રી પણુ 
ઉત્તમ પ્રકારની પ્રાપ્ત થાય છે અને તે સામત્રીનો ભોગવટો 
પણુ આત્માને ઇતરેોની જેમ ભોગરસિક બનાવતો નથી. તે 
આત્મામાં વિષયવિરાગાદિની ૬ૃદ્દિ થતી ન્નય છે અતે એમ 
કરતાં કરતાં આરાધનાના બલે તે આત્મા અદ્પ કાળમાં જ મુક્તિ- 
સુખનો ભોક્તા બની ન્નય છે. ચિન્તામણિ દ્રારા લાભ મેળ- 
વવાને માટે તો તેતી પૂક્ન કર્યા બાદ તેની પાસે ખેસીને 
ઇંચ્છિતનું ચિન્તવનેય કરવું પડે છે, ન્તયારે સદ્ધર્મ પાસે તો 
તેવું કાંઈ જ કરવું પડતું નથી. તમે તમારો ફરજ બજવશેા, 
તો ધર્મ પોતાની ફરજ બન્નવ્યા વિના રહેશે જ નહિ. ધર્મ, 
એ એક એવો સ્વામી છે કે-તેના સેવક્તે તે વગર્‌ માગ્યે પણુ 
સુન્દર સુન્દર બદલો આપે છે અને તે સેવક વધારે ને વધારે 
સુન્દર બદલો પ્રાપ્ત કરવાતે લાયક બને એવી ન્નેગવાઈ કરી 
આપે છે. આમ છતાં પણુ, ધર્મ રૂપ સ્વામિને એવા પણુ અધીર 
સેવકો મળે છે, કે જેઓ પોતે કરેલી સેવાનું ફલ માગ્યા વિના 


પછી. 


રહેતા જ નથી. આવા સેવકોની બહુલતયા દુર્દશા થાય છે. 











૨૬ ધર્મંકથાએ-પહેલે ભાગ 





તેઓએ કરેલી ધર્મની સેવા નિષ્કલ તો નિવડતી નથી, પણુ 
એતું પરિણામ ઘણું જ ભય'કર આવે છે. ધર્મ રૂપ સ્વામિના 
છત્રથી તેઓ બાકાત થઈ જય છે અને ધર્મ સેવાના યોગે 
મળેલી સામત્રીમાં તેએ એટલા તો! ભોગરસિક બની ન્નય છે 
ક-પર્િણામે તેએને નર્કાદિનાં ભયકર દુ:ખો ભોગવવાનો વખત 
આવી લાગે છે. આથી જ, ઉપકારિએ આ લોક અને પરલોક 
સબધી પૌટ્ગલિક આશ'સાથી સહિત એવાં ધર્માનુષ્ઠાનેોને 
પણુ વિષાનુષ્ઠાનો અતે ગરાનુષ્ઠાનો તરીકે એળખાવીને, તેને 
ભારપૂર્વક નિષેધ કરે છે. મુગ્ધછવો અગર તો કોઈ તેવી [િશિષ 
પ્રકારની ભવિતવ્યતાવાળા જવોતે માટે આવું વિપરીત પરિણામ 
ન પણુ આવે, તે છતાં પણુ તેવા માર્ગ ઉપદેશ્ય તો નથી જ. 


રોટી અને વગ્નના નામે ધમ અને ધમગગુરૂઓને 
[નિન્દનારાએ। : 


[ચિન્તામણિને ચિન્તામણિ તરરીકે નનણ્યા પછીથી પણુ, 
તેની પાસે ખોર આદિ તુચ્છ વસ્તુએની માગણી કરનાર તે 
પશુપાલને જયદેવે આરાધનાતે। વિધિ સમજ્વ્યો. આરાધનાના 
વિધિતે જાણ્યા બાદ પણુ, આરાધના કર્યા પહેલાં જ પશુપાલે 
તેની સાથે વાતો કરવા માંડી. ચિન્તામાણુએ હાંકારો દીધે 
નહિ, એટલે પશુપાલતે તે ચિન્તામણિ તરફ પણુ રોષ પ્રગટ્યો 
અતે જયદેવ માટે પણુ તેના હદયમાં દુર્વિ ચારે ઉત્પન્ન થયા. 
પુદ્ગલાનદી આત્માએ “કટલીક વાર્‌ આવી જ રીતિએ ધર્મની 
સાથે પણુ ગેલ કરવા માંડે છે અતે પેોતાતી મૂર્ાઈલરી 
અભિલાષા કળે નહિ એટલે સદ્દધર્મ પ્રત્યે રેષવાળા બને છે 
તેમજ સદ્ધર્મતો મહિમા વર્ણુવતા ઉપકારી મહાપુરૂષો પ્રત્યે 
પણુ તેમને દુર્છુદ્ધિ પ્રગટે છે. આજે ધણાએ એવું પણુ ખોલે 
છે અને લખે જે પ્ર.“ જે ધર્મ ભૂખ્યાતે રોટી અતે નવસ્નાને 
વસ્ત્ર ન આપે, તે ધર્મ શા કામતે ? એવા ધર્મના ઉપદેશો, 





પશુપાલ અતે જયદેવ ર૭ 


#--ન્‍---૦--ર૦.--૦૪ન્‍ક, 





ન. ------------- ન્----------- --------- ----- --- ----------------- ----------------- 


જ 


એ તો ભે!ળાઓને છેતરવાતી ચાલબાજ છે. ' આ રીતિએ 
સદ્ધર્મને વિષે પણુ અશ્રદ્ધા પ્રમટાવીતે, સાચા ઉપકારી ધર્મે 
પદેશક મહાત્માગાને ચાલબાજ ખેલનારા કહેતારાએ, ખરેખર, 
પરમ દુર્ભાગી હોઈને ગમ્ભીર કોટિના દયાપાત્ર છે અને તેમનું 
આવું વર્તન પ્રતિકારપાત્ર પણુ છે. એવાએને ગમ નથી કે- 
પૂર્વંભવનાં પાપકર્મોના યોગે તો, આ ભવમાં પરમ ધર્મશીલ 
એવા પણુ પુણ્યાત્માઓને કારમી આફતે સહવી પડે છે. પૂર્વનાં 
ખાંધેલાં તેવાં પાપકર્માનતા ઉદયે, વર્તમાનના ધર્મ રલ એવા 
પણુ આત્માઓને માથે આફતો આવવો એ સહજ છે : 
પરન્તુ એ ધર્મશીલ આત્માએ એવી આફતોને પણુ સમભાવે, 
શાન્તિથી, રીષાયા વિના સહન કરી શક છે, એ પ્રભાવ 
ધર્મના છે. ધર્મની આરાધનાના યેગે કેટલાંક દુષ્ક્મોની 
તો નિર્જરા પણુ થઇ ન્નય છે અને તેવાં નિકાચિત દુષ્કર્મોની 
નિર્જરા ન થાય તોય, તેના ઉદયને સમયે ધર્મને પામેલો 
આત્મા જે સુન્દર સમાધિસુખને ભોગવી શકે છે, તેની તો 
તેવા ધર્મ હોનોાને કલ્પના પણુ પ્રાપ્ત થવો મુશ્કેલ છે. બીજ 
વાત એ પણુ છે કે-ધર્મના ફલ સામે ફરીયાદ કરનાર ગ લેકે, 
એ તો બતાવે કે-તેમણે આજ સુધીમાં ધર્મની કેટલીક 
આરાધના કરી ?! તેઓ ધર્મતી યથાવિધિ આરાધના કરી જ 
નથી, એમ કહીએ તોપણુ ચાલી શકે. તેઓને તે! ધર્મ અને 
ધર્મપ્રચારક પ્રત્યે દેષ છે,એટલે જ તેઓ રોટી અને વસ્ર આદિની 
વાતોને આગળ ધરે છે. ધર્મ તી યથાવિધિ આરાધના કરવા 
છતાંય, મિથ્યાત્વના ઘે।1૨ ઉદયથી બખુદ્ધિવિપર્યાસ થવો! એ પણુ 
અસ ભ્વિત વસ્તુ નથી : પરન્તુ આજના રોટી અતે વસ્્રના 
નામે ધર્મ અને ધર્મ પ્રચા?કોની નિન્દા કરનારાએ માં, એવો 
રાઈ હોવાની સંભાવના બહુ જ ઓઇછી છે. બાકી એ સુનિશ્ચિત 
વાત છે કૈ-સટ્ધર્મતી સમ્યફૂ પ્રકારે આરાધના કરવામાં રત 
ખતેલા આત્માએ, નિયમા, અનુપમ અતે અન્નેડ સુખના 


સાવાલારાસતાતાાાસસાણાાાામાસરસાશાસતસાતતતરાલાસરરાાણાતારાસસદમસણરસસસરતસકતતરારરઇસસણણમતદાતાતાપાતાળાાઇસાવણાતાણણરાઇસતાારલલાસાાાસતનઇ, 
૨૮ ધર્મકથાએ-પહેલ્ે ભાગ 


“નઃ” #/ ઇ..-: --...-ન્‍-.૦૦૦૫-ટ.૭ નાન-તતા.લ..નટ,........ _:.. શાક. તળા, જ... ..#- ક૮- તાછાનન નળના. -ન્‍ -૪*.-નાઇન....... 


ભોક્તા “પને છે. ધર્મતે પામેલા આત્માઓના હૃદયમાં ર્‌ટી 
અને વસ્ત્ર આદિ માટેતી મુંઝપણુ હોઈ શકતી જ નથી. માટે 
એવી કોઈ વાતોમાં ફસાઈ ને તમે પશુપાલની જેમ ધર્મ રત્નને 
ફેંકી દેનાર નહિ બનતાં, સદ્દગુરૂઓની નિશ્રામાં રહી સદ્ધર્મની 
આરાધના કરવામાં જ તત્પર બન્યા રહે, એ જ હિતાવડ છે. 

ભોગમાં જ સર્વ'સ્ગતે માનનારાએ। ત્યાગની 

વાતોને હસે જ ને? 
તેવા પ્રકારના પુણ્યથી રહિત એવા તે પશુપાલે એવે 
પણુ વિચાર કર્યો હતો કે-“ હું રાબ અતે છાશ વગર એક 
ક્ષણુને માટે પણુ રહી શકતો! નથી, એટ્લે ચિન્તામણિની આરા- 
ધના કરવાને માટે જે હું ત્રણુ ઉપવાસ કરૂં તો તો મરી જ 
'1ઉં : આથી મતે મારી નાખવાતે માટે જ તે વાણીયાએ 
તારાં ચિન્તામણિ તરીકેનાં મારી પાસે વખાણુ કર્યાં” હતાં, 
એમ મતે સમન્નય છે. ' આ જાતિના વિચારે! કરવામાં પશુ- 
પાલની મૂર્ખતા જેમ કારણુભૂત હતી, તેમ કેટલાક ભોગમગ્ન 
આત્માઓ પણુ મૂર્ખાઇથી ધર્મના વિષયમાં આ જતિના 
વિચારો કરનારા હોય છે. આત્મા અતે પરલેક આદિને નહિ 
માનનારા નાસ્તિકો એમ જ માતે છે કે-“ આ ધર્મ કરનારાએ। 
ડેગાઈ રહ્યા છે. પરલોક છે નાડુ અતે આ ખીચારાએ આ 
લોકમાં મળેલા પણુ ભોગોને ધર્મ'તી ધેલછાને વરા ખતીને ભોગવી 
રાકતા નથી.' વળી તેવાઓ ધર્મ દેશક સુસાધુએ ને માટે પણુ એવી 
અધમ કલ્પના કરનારા હોય છે કે-“ પોતાના મે જમાવવાને 
માટે, સુખે લહેર કરવાતે માટે, પારકી મુડી ઉપર તાગડધીન્તા 
:કેરેવાને ઇચ્છતા સ્વાર્થી પામરેોએ ધર્મ નું તૂત ઉભુ' કરી દીધુ છે. ' 
સ૦ જેએના ગુર્‌ ગણાતા ભોગમાં લીન બતેલા હોય 
તેમને માટે ગમે તેમ કહે, પણુ સાચા ત્યાગી ગુરૂએને 
માટે પણુ આમ કહે? 

એવું ખોલનારાઓને સયની દરકાર ટલી ? એ તે ત્યાગને 





પશુપાલ અને જયદેવ રહ 





#આમટા-ા,-તાતઆ-..૭૩ન૦-. -ાતાકન------૦”-અ૪, 





શપિનાુક.નાતા,૦*.-કા-ક. *..... -ન્‍.-જૂક----ન-ા, -._ કસક... તકતાણાઝ......-લા-.નજાનનનઝ. "જબ, 








પણુ દભ માને અને ત્યાગી મહાત્માઓને માટે પણુ તદ્ન કલ્પિત 
વાતા કરીને “ તે મહાત્માઓ ત્યાગી નથી પણુ છૂપા ભોગી છે ' 
એવું એવું ઠેસાવવાને પણુ પ્રયત્ન કરે. પાપથી નહિ ડમ્નારે। આદમી 
કયું પાપ કરતાં અચકાય ? રાજસત્તા આદિના નને અ'કુશ જ ન 
હોય, તો આજે કેટલા એવા માણુસો છે, કે જે પાપથી ડરીને 
પાપથી ખચતા રહેવાનો પ્રયત્ન કરે ? પાપભીરૂતાના યોગે 
પાપથી નિભૃત્ત રહેવાની ભાવનાવાળા તે! વિરલા જ. આથા 
સમજી શકાય તેમ છે કે-પાપથી નહિ ડશ્નારા માણસે ધર્મ અને 
ધર્મગુરૂઓને માટે જેટલુ' ભૂડુ' ખોલે કે કરે નહિ તેટલુ ઓછું. 
“પરલોક નથી'-એમ કહેનારાગોા, નને જિતાસુ બનીને સમજવાને 
પ્રયત્ન કરે, તો પરલોક આદિતી હયાતિ તેમને સ્વીકાર્યા વિના 
ચાલે તેમ નથી : પણુ ભોગસુખને માટે જ તરફડી રહેલાએ। 
બીજે વિચાર કરે જ શાના ? ભોગમાં જ સર્વસ્વતે માનનારા 
તો ધર્મને માટે ભોગને ત્યાગ કરવાતી વાત ઉપ2 હસતા જ 
આવ્યા છે, હસે છે અને હસતા જ રહેવાના. ચિન્તામણિુની 
આરાધના માટે માત્ર ત્રણુ ઉપવાસ કરવાની વાતમાં પણુ મૂર્ખ 
અને ભાગ્યહીન એવા પશુપાલને જેમ રાબ અતે છાશ વિના 
મરી જવાય શવું લાગ્યું, તેમ ભાગમાં જ સર્વસ્વતે માનના- 
રાઓતે “ભોગ વિના સુખ સંભવે જ નહિ '-એવું લાગે તે 
સ્વાભાવિક છે. એ જ કારણે, પશુપાલને જેમ જયદેવ જેવો 
ઉપકારી પણુ પોતાને મારી નાખવાની ખુહ્દિવાળા લાગ્યો, 
તેમ ભોગસુખને જ સવસ્વ માનનારાએને પરમ ઉપકારી 
ગવા પણુ ધર્મગુરૂએ ઠગાર જેવા લાગે, તેમાં આશ્ચર્ય પામવા 
જેવું કાંઈ છે જ નહિ. આ વિશ્રમાં સાચા ધર્મ ગુરએ।તે1 ઉપકાર 
અવર્ણનીય છે, પરન્તુ જેને ધર્મ પ્રત્યે તિરસ્કાર હેય તેને 
ધર્મગુરૂઆ ઉપકારી લાગે જ શાના ? ચિન્તામણુ ઉપર રે્‌ષ- 
વાળા બનતાંની સાથે જ પશુપાલને જયદેવ માટે ખરાબ વિચાર 
આવ્યો, પણુ નને પશુપાલે ચિન્તામણિની યથાવિધિ આરાધના 





૩૦ ધર્મકથાએ -પહેલે। ભાગ 





------------------ૂૂૂૂ----- 


કરી હેત તો તે જર્‌ર જયદેવને પરમ ઉપકારી માનત : એ જ 
રીતિએ, સદ્દધર્મ પ્રત્યે જેઓને સદ્ભાવ છે અને સદ્ધર્મની 
આરાધના કરવાને માટે જેએ ઉજમાલ બન્યા છે, તેઓને 
તો સાચા ધર્મગુરૂઓ પ્રત્યે ભક્તિભાવ જ છે અને તે નિરન્તર 
વધતો જ નય છે. 


નિળા શ્રદ્ધા કેળવે : 


ચિન્તામણિતે ચિન્તાનેો હારક મણિ માનવાને બદલે 
ચિન્તાનો કારક મણિ માનીતે, દુવિચારોને આધીન બનેલા 
પશુપાલે જેમ ચિન્તામણિને ફે દીધો, તેમ તમે પણુ કુરાકા- 
એ આદિના યોગે સદ્દધર્મને ફગાવી દેતારા ન બતે, એ 
માટે પણુ સાવધ રહેવા જેવું છે. “ શ્રી વીતરાગ અતે સર્વસ 
એવા શ્રી અન્હિન્તદેવે જે ફરમાવ્યું છે, તે જ સત્ય છે અને 
અશ'કનીય છે. '-આ જતિની સનોભાવનામાં ખૂબ જ સુદઢ 
ખની જવું જેઈ એ. કોઈ પષુ વિષયમાં સમજ ન પડે, તો 
વિદ્દાન સદ્દગુરૂએની પાસે જઈને તેને સમજવાતેો પ્રયત્ન 
કરવા ન્નેઈ એ. કેવળ શ્રદ્ધાગમ્ય વિષયોની તે રીતિએ અને 
આગમગમ્ય વિષયોની વિચારણા આદિ દ્વારા પણુ શ્રદ્ધા નિશ્રલ 
અને નિર્મલ બનાવવી ન્નેઈ એ. સદ્ગુરૂએએ યુક્તિ, હેતુ, દખ્ટાન્ત 
આદિથી સમશ્નવવા છતાં પણુ આપણી બુહ્ધિમાં જે વાત ન 
ઉતરે, તે વાત પણુ જ્ને અનન્ત ઉપકારી ત્રી અરિહિન્તદેવોએ 
કરમાવેલી હેય, તો પોતાની મતિમન્દ્તા આદિને કારણુ તરીકે 
સમજને પણુ શ્રદ્ધાને શ'કાદ્થી અદૂષિત રાખવી ન્નેઈએ. આ 
રીતિએ શ્રદ્ધાસપત્ત બનશે। અને વિરતિધર્મની આરાધનામાં પ્રહૃત્ત 
થશો, તો! સદ્ધર્મ રૂપ ચિ-તામણિથી ઉત્કટમાં ઉત્કટ કારિના 
પણુ કલ્યાણુને સાધી શકશે, એ સ'શય વિનાની વાત છે. 
સટ્ધર્મની આગળ ચિન્તામણિની તો %રી કેડી જેટલી પણુ 
કિમત નથી, પરન્તુ ચિન્તામણિના દષ્ટાન્ત દારા સદ્ધર્મની 





પશુપાલ અને જયદેવ ૩૧ 


ન 


કૅલ્યાણુકાર્કતાનો તમતે ખ્યાલ આપવાતેો જ પ્રયત્ન કરવામાં 
આવ્યો છે, એ ભૂલશે। નહિ. 


---------- ડાં --------- ૦ ઝનનબ્લબનાનાજ ------- ---------- 








અર્થી અને આરાધક બતો : 

આ રીતિએ પશુપાલની કાર્યવાહીને અગે આપણે વિચાર 
કર્યો. હવે આપણે જ્યદેવની કાર્યવાહીને અગે પણુ કેટલોક 
વિચાર કરી લઇએ. પશુપાલ જેમ નિર્ભાગી હતો, તેમ જયદેવ 
ભાગ્યશાલી હતો. ધર્મના વિષયમાં એ ગુણુવિભવતે અગે 
સમજવાનું છે. ગુણુવિભવથી વર્જિ”'ત આત્માએ પશુપાલની 
જેમ સટ્ધર્મના લાભને પામી શકતા નથી, ન્યારે ચુણુવિભવથી 
સહિત આત્માએ જ્યદેવની જેમ મોક્ષ રૂપ ઇઘષ્ટતે સાધનારા 
ખની શકે છે : અથવા તો કહે કે-સફ્ધર્મ રૂપ ચિન્તામણિને 
પામી શકે છે અતે એની આરાધના દારા પરિણામે મોક્ષસુખના 
અને તે પૂવે" સંસારમાં હોય ત્યાં સુધી ઉત્તમ કાટિના સંસાર- 
સુખના પણુ ભોક્તા બની શકે છે. શર્ત એટલી જ કે-જયદેવ 
જેમ ચિન્તામણિ રત્નનો અર્થી અતે આરાધક ખન્યો, તેમ 
ગુણુવિભવવાળા પણુ આત્માએ સદ્દર્મ રૂપ વરરત્નના સાચા 
અર્થી: અને પરમ આરાધક બનવું ન્નેઈ એ. 


વિનયરશીલ બનવુ જોઇએ : 

જયદેવના અન્તરમાં ચિન્તામણિનું અર્થિપણું કયારે પ્રગટચું ? 
તારે જ, કે જ્યારે તે રત્તપરીક્ષા કરવામાં નિપુણુ બન્યો. 
રત્નપરીક્ષા કરવામાં નિપુણુ બનવાને માટે જયદેવે બાર વર્ષ" 
પર્યન્ત પરિશ્રમ કર્યો. જયદેવના એ પચ્મશ્રિમતે સફલ બનાવનાર 
કયી વસ્તુ હતી ₹ આપણે નનેઈ ગયા છીએ ક--તે વિનયી હતો, 
ઉજજ્વલ મતિને ધરનારે। હતો! અતે દક્ષ હતો. વિનય, બુદ્ધિ 
અને દક્ષતાનો યોગે જ તે પોતાના રત્નપરીક્ષા મારેના પરિ- 
શ્રમને સફલ બનાવી શકયો, ગએમ કહો શકાય. વિનયહીન, 


અદ્ધિહીન અને અદક્ષ એવા આત્માઓને માટે વિદ્યાનો પરિશ્રમ 


૩ર્‌ ધમકથાઓ-પહેલે। ભાગ: 





જેવા ન્નેઇએ તેવો સફલ નિવડી શકતો નથી. વિધાની 
પ્રાપ્તિમાં વિનયશીલતા, ખુદ્ધિમત્તા અને દક્ષતા પણુ ધણો જ 
અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. વિનયના અભાવે ઉદ્દત બતેલા અતે. 
ખુદ્દિહીન એવા માણુસે। વિદ્યાને માટે સામાન્ય રીતિએ નાલાયક 
ગણાય છે. વિનય, એ તો ધર્મનું મૂળા છે. જયદેવના જવન- 
માંથી સૌથી પહેલી પ્રેરણા એ મળે છે 'ે-વિધાના અર્થી 
આત્માઓગએે વિનયશીલ બનવું ન્નેઈ એ. વિનયના વૈરિઓ, એ 
તે! પોતાના હિતના જ વેરિએ છે. એવાઓને વિદ્યા પ્રાપ્ત 


થઈ ન્નય છે તોય તે ફળતી નથી અને પુણ્યોદયષે મળેલી. 
ઓજ પણુ સામગ્રીએતે તેએ સદુપયોગ સાધી શકતા નથી. 


સદ્ધર્સ પ્રત્યે જ રૂચિ જોઈગ : 


જયદેવ ભાગ્યવાન હતો, એટલે રત્નપરીક્ષા કરતાં શીખ- 
વાની તેને ન્નેગવાઈ મળી. તમે પણુ ભાગ્યવાન છે કે-તમને 
ધર્મપરીક્ષા કરતાં શીખવાની સામમ્રી મળી છે. જયદેવે પોતાને 
મળેલી સામત્રીને સફલ બનાવી, તેમ તમારે પણુ ધમ પરીક્ષામાં 
નિપુણુ બતીને તમને મળેલી સામગ્રીને સફલ બનાવવી ન્નેઈ એ. 
ખાર વર્ષ પર્યન્તના પરિશ્રમતે અન્તે જયદેવ એક ચિન્તામણિને 
છોડીને અન્ય સ્વ મણિશને પત્થર સમાન માનવા લાગ્યો. 
ખરેખર, ધર્માધર્મતી પરીક્ષામાં નિપુથુ બનેલા આત્માઓની 
પણુ એ જ દશા થાય છે. ધર્માધર્મની પરીક્ષામાં નિપુણુ 
બનેલા આત્માઓ, એક શ્રો જિનભાષિત ધર્મતે જ વાસ્તવિક 
"ક્રાટિતિ ધર્મ માનીને ઈતર ધર્મોને માત્ર નામના જ ધર્મો 
તરીકે, એટલે કે-પર્માર્થથી અધર્મો તરીકે માનનારા બને છે. 
આ સમ્યગ્દર્શન છે. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ પૂર્વ ધર્મરૂચ એ 
અસ'ભવિત વસ્તુ નથી, પરન્તુ સદ્ધમની વાસ્તવિક રૂચિ 
અને એથી ઈતેર નામના ધર્મોની અરૂચિ સમ્યગ્દર્શનને પામેલા. 
આત્માઓમાં જ પ્રગટે છે. કાંઈક લધુકર્મિતા થતાં, ધર્મ પ્રત્યે 
રાગ ઉત્પન્ન થવો એ ભિન્ન વસ્તુ છે અને સદ્ધર્મ પ્રત્યે સાચા 


પશુપાલ અને જયદેવ ૩૩ 


ફૂચિવન્ત બનવું એ લિન્ન વસ્તુ છે. ન્યાં સુધી-“ બધા ધર્મ 
સારા *-એવી માન્યતા હોય, લાં સુધી સમ્યગ્દર્શનનો અભાવ 
છે, એ વાતમાં શ'કાને અવકાશ જ નથી. ધર્માધર્મના પરીક્ષક 
બનવાની સફૂલતા તો, સદઠ્્‌ધમ પ્રત્યેતી સાચી રૂચિ ઉપર 
નિર્ભર છે. પર્માધર્મનો સાચે! પરીક્ષક તે જ છે, કે જે એક 
શ્રી જિનભાષિત ધર્મતે જ પરમ તારક માને છે અતે ખીન્ન 
ધર્મોને પરમાર્થી અધર્મો રૂપ માને છે. ચિન્તામણિ માટેની 
જે માન્યતા જયદેવની થઈ, તેવી માન્યતા સદ્દધર્મપ માટેની 
જેની હોય, તે જ સાચો સમ્યગ્દણિ છે. જયદેવને જેમ ચિન્તા- 
મણિ સિવાયના સધળા જ મણિઓ પત્થર સમાન લાગ્યા, 
તેમ સમ્યગ્ટણિ આત્માને પણુ શ્રી જિનવરભાષિત ધમ સિવાયના 
સધળા જ ધર્મો અધર્મોમ તરીકે ભ્ાસ્યા વિના રહેતા જ નથી. 
ધર્માધ્મના પરીક્ષક બને : 

જયદેવ ચિન્તામણિ સિવાયના મણિ ને પત્થર સમાન 
માનનારે। ત્યારે જ બની શકયો, કે જ્યારે તે રત્નની પરીક્ષામાં 
નિપુણુ બન્યો. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં સત્તાના ર્વરૃપનું તેતે 
જ્યારે યથાર્થ ઝ્તાન થયું, ત્યારે તેની ખાત્રી થઇ કે-દુનિયામાં 
કરાઈ સાચો! મણિ હોય તો તે ચિન્તામણિ જ છે. આ વસ્તુ 
સૂચવે છે કે-સદ્ધર્મના સાચા ઉપાસક બનવાને માટે ધર્મના 
સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એય આવશ્યક છે. નિસ્ગ'થી અને 
અધિગમથી-એમ ખે પ્રકારે સમ્યગ્દર્શનનું પ્રગટીકરણુ થાય છે. 
ઈતર દર્શનેોનું સાન પણુ યોગ્ય આત્માઓને માટે સમ્યકૃત્વતે 
નિર્મલ ખબનાવનારૂ| ખને છે. એધ રૂચિ અતે તાત્વિક જ્ઞાન- 
પૂર્વકતી રૂચિ વચ્ચે મોટું અન્તર રહેલું છે. તત્ત્વજ્ઞાન આત્માની 
સદ્ધર્મની રૂચિતે સુનિર્મલ બનાવવા સાથે આત્માને પ્રમાદથી 
મુક્ત ખનાવવામાં પણુ ખૂબ જ સહાયક નિવડે છે. આજે તો 
તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાની ૬૨કાર કેટલાને છે, એ તપાસીએ તોય 
દુઃખ થાય તેમ છે. દુનિયાદારીમાં નિષુણુ બનવાની લાલસા 

ૈ 


૩૪ ધર્મકથાએ -પહેલે ભાગ 


જેટલી તીત છે, તેટલી જ તત્ત્ત્ઞાન માટેતી અભિલાષા મન્દ 
છે. જયદેવે બાર્‌ વર્ષ પર્યન્ત રત્નપરીક્ષામાં નિપુણુ ખનવાને। 
પરિશ્રમ કર્યો, એ વાતમાં તો સસારના રસિકા એમ જ કહેવાના 
ર-“ખરાબર છે. બાર તો શું પણુ જરૂર હોય તો બાવીસ વર્ષો 
પર્યન્ત અગર તો તેથી પણુ વધુ સમય પય'ન્ત પરિશ્રમ કરવો 
ન્નેઈએ : કારણુ કૈ-તે ઉન્નતિનું સાધન છે. ' ખરેખર, જેએની 
દૃષ્ટિ આ લોકની જ ઉન્નતિમાં અટવાઈ ગઈ છે અને જેઓની 
ખુદ્ધિ પરલોક, પુણ્ય, પાપ આદિના વાસ્તવિક કોટિના વિચારે 
સુધી પહોંચી શકતી નથી, તેએ ઓછા કમનરજ્ીબ નથી. 
સિથ્યાત્વાદિતા જ એ પ્રતાપ છે કે-તેએતે મરણુ પછી શું 
થશે, તેને! વાસ્તવિક 'ોટિતો વિચાર જ નથી આવતો. આ 
લોકતી ઉન્નતિ, એ શું વાસ્તવિક કોટિતી ઉન્નતિ છે ? આ 
લોકની ઉન્નતિ, એ શું આત્માની ઉન્નતિ છે? મતુષ્યભવ 
આદિ દુર્લભ દુર્લભ વસ્તુએને પામવા ન્નેગા સુન્દર ભાગ્યને 
પામેલા પણુ આત્માએ, આત્માનો ઉન્તતિનો વિચાર નહિ 
કરતાં, આ લોકની ઉન્નતિ પાછળ જ મચ્યા રહે, તો કહેવું 
પડે ફે-તેએ પોતાના સદ્માગ્યના ભોગે દુર્ભાગ્યતે ઉપાર્જ 
રલ્યા છે. “આત્મા અનાદિકાલધી આ સ'સાર રૂપ સાગરમાં 
પરિભ્રમણુ કરી ર્યો છે અતે એ પરિભ્રમણુતો અન્ત માનવ- 
જવનમાં સદ્દધર્મની સુન્દર પ્રકારે ઉપાસતા કર્યા વિના આવ- 
વાને! નથી '-આ વસ્તુતે જેએને ખ્યાલ નથી, તેએ દુનિયા- 
ની દૃષ્ટિએ ગમે તેવા ખુદ્ધિનિધાન ગણાતા હોય, તો પણુ 
પરમાર્થવેદિઓની દૃષ્ટિએ તો તેએ ખુહદ્ધિહીન જ છે. રત્ન- 
પરીક્ષામાં નિપુણુ બનવા માટે બાર બાર વર્ષો જેટલો સમય 
ગાળનારની પ્રશ્સા કરનારાઓ, ધર્માધર્મતી પરીક્ષા માટે 
સમય ગાળનારતને જ્યારે ખેવરૂફ કહેવાને તેયાર થાય છે, ત્યારે 
તેએ ખરી રીતિએ તો પોતાની ખેવરૂફ્રીનું' જ પ્રદર્શન કરનારા 
બતે છે. રત્નપરીક્ષામાં નિપુણુ બતેલો જે ભાગ્યવાન હોય તો 





પશુપાલ અતે જયદેવ ૩પ 


તે બહુ ત્યારે એકાદ ભવનું સુખ મેળવે છે, જ્યારે ધર્માધર્મ'ની 
પરીક્ષામાં સુનિપુષુ બતેલે તો પાતાના આ લોકતે અને 
પર્લોકતે પણુ સુખી બનાવી શકે છે. 
આજની જ્તાનપ્રચારની વાતે : 

આમ છતાં પણુ, સ'આરમાં આપણે જોઈએ છીએ કે- 
દુનિયાદારીના અભ્યાસને માટે વર્ષોનાં વર્ષો પસાર કરવામાં 
આવે છે. માત્ર ધર્માધર્મની પરીક્ષા માટેના અભ્યાસમાં જ 
રદેવાળુ' હોય છે. મિથ્યાત્વથી ધેરાએલી દુનિયાને મિથ્યાસ્ઞાનને 
પ્રચાર જેટલો ગમે છે, તેટલો સમ્યગ્સાનનો પ્રચાર ગમતો 
નથી. આત્મા આદિના સ્વરૂપનું જ્તાન પ્રાપ્ત કરવાની અભ્િ- 
લાષા પણુ વિર્લ આત્માઓમાં હોય છે. આ ભવને પામીને 
જે સ્તાન પ્રાપ્ત કરવાને માટે વધુમાં વધુ પ્રયત્ન કરવો! નનેઈ એ, 
તે જ ત્તાન પ્રાપ્ત કરવા વિષેની ઉપેક્ષા, એ ધણી જ કારમી 
વસ્તુ છે. આજે ત્તાનપ્રચારનતી વાતો તો ધણી થઈ રહી છે 
અતે જ્તાનપ્રચારના નામે પ્રરૃત્તિઆ પણુ ધણી ચાલી રહી છે, 
પરન્તુ એ વાતો અતે એ પ્રરૃત્તિઓ શું સમ્યગ્સાન માટેની 
છે ! એ વાતો! અને એ પ્રભ્નત્તિઓને। હેતુ માનવ%્નતને આત્મ- 
કલ્યાણુનતી ઉપાસક બનાવવાનો છે ? આજની ત્ઞતાનપ્રચારની 
વાતો અને પ્રભૃત્તિઆ તો મોટા ભાગે માનવ”્નતને પરલેોકના 
હિતથી વિમુખ બનાવનારી છે. એનાથી પાપભીરૂતા વધતી 
નથી, પણુ પાપરસિકતા વધે છે. એનાથી સદ્ધર્મની રૂચિ 
ન્તગતી નથી, પણુ ધમ પામવાની યોગ્યતા હોય તોય તે 
હણાઈ જવા પામે છે. આજે જ્તાનપ્રચારતે નામે વાતો કરી 
રહેલાઓને નને પૂઠવામાં આવે કે-“ તમે સમ્યગ્સાનના પ્રચાર 
માટે કેટલી અતે કેવી યોજનાએ ધડી છે ? '-તો તેએ પાસે 
તેનો શે! જવાબ છે? જે જ્ઞાન પ્રાણિ માત્રનું કલ્યાણુ સાધ- 
વામાં સહાયક થાય તેમ છે, તે જ્ઞાનતો લેશ પણુ ખ્યાલ 
નહિ હોવા છતાં, જેઓ સાનપ્રચાર્તી વાતો કરવાને નીકળો 


૭૬૬ ધમેકયાએ-પહેલેો ભાગ 


પડે, તેઓ સ્તાનના નામે પણુ અજ્ઞાનના જ ઉપાસક બને 
અતે બનાવે, એ જ સુસ'ભ્રવિત છે. આત્માની મુક્તિનું ધ્યેય 
અને એ માટેના સાધન રૂપ સદ્ધર્મતી રૂચિ, આ ખેમાં 
જેઓનુ' દેવાળુ' છે, તેએ ત્તાનના નામે પણુ જગતને અન્તાન- 
નાજ પથે દોરનારાએ છે. સમ્યગ્સાનની સાધનામાં ભાષાસાન 
આદિની આવશ્યકતા નથી એમ નહિ. સમ્યગ્સાનની સાધનામાં 
ભ્રાષાસઞાન આદિની પણુ આવશ્યકતા જરૂર છે, પરન્તુ ભાષાસાન 
માટે પ્રયત્ન કરનારાઓનું એ પ્યેય જ નથી તેતુ' શું ? જ્ઞાનની 
પ્રાપ્તિ પછી જેઓને પૌદ્દગલિક પ્રગતિમાં જ આત્માની પ્રગતિ 
લાગતી હોય અતે આત્માની પ્રગતિ માટે અનન્તન્ઞાનિઓગએ 
ફૂરમાવેલી પ્રભૃત્તિગા ન ગમતી હેય, તેએ માટે તો એમ જ 
કહેવુ' પડે કે-“ એ ખીચારાએઓ ત્તાનના નામે અજ્ઞાનની જ 
ઉપાસનામાં પડ્યા હતા.' આજે ત્તાનપ્રચારના નામે ચાલી 
રહેલી વાતો ખહુલતયા અન્તાનપ્રચારની જ છે અને એથી એવી 
વાતોથી પણુ સમ્યગ્સાનના પ્રચારની અભિલાષાવાળાઓએ 
સાવષ બન્યા રહેવાની જરૂર છે. જેએ ત્તાન અને અજ્ઞાનનો 
વિવેક પણુ કરી શકતા નથી, તેએ ત્તાનપ્રચારની વાતો કરે, 
એ તો તેઓનુ એક પ્રકારનું વાયડાપણુ' જ છે : પણુ મિથ્યા- 
ત્વથી ઘેરાએલી દુનિયા તેવા।ના તે વાયડાપણાને પિછાણી 
શકતી નથી. 
લક્ષ્મીના સદવ્યય : 

આજે જેનસમાજના પૈસે ચાલતી શિક્ષણુસસ્થાઓનું ધ્યેય 
જે સમ્યગ્સાનનું જ હોત અતે એ ધ્યેય મુજબ એનો ન્ને 
અમલ થયે! હોત, તો શિક્ષિત ગણાતા જેતો આજે આજના 
ગાંધીવાદ અને સામ્યવાદ આદિ વાદ્ોના દર્દને સમજને એ 
વાદ્દોથી અલપ્તિ જ રહથા હોત : પણુ વસ્તુતઃ સમ્યગ્તાનના 
પ્રચારનું “યેય જ નથી અતે કદાચ પ્રસગે સમ્યગ્તાનના પ્રચાર- 
ની વાતો કરાતી પણુ હોય, તોય તે જેતસમાજના ધર્મપ્રેમી 





પશુપાલ અને જયદેવ ૩છ 





-“--*--"------------------- 


એવા પણુ ભદ્રિક વર્ગને ભોળવીને તેઓની લદ્ટમીનો લાભ 
લેવાતે માટે જ કરાતી હોય છે. બહુકતયા આજે આવી ૫૨િ- 
સ્થિતિ છે અતે એથી આવી કારમી પરિસ્થિતિને પહોંચી 
વળવાને માટે ધર્મ પ્રેમી વગે? પોતાનાં સતાનો અતે અર્થી 
એવા સો કાઈ માટે સમ્યગ્સાનતી પ્રાપ્તિનાં સાધનોમાં સુત્ય- 
વસ્થાપૂર્વક પાણીની માફક પૈસે। વેરવો, એ પણુ પરમ આવશ્યક 
છે. શ્રી જિનમ'દિરેનાં નૂતન નિર્માણુ, જીણ એવાં ત્રી જિન- 
મદિરેોતો ઉદ્ધાર, અપૂન્ય રહે એવી સ્થિતિમાં આવેલાં શ્રો 
જિનબિમ્ખો।ની પૂજનવ્યવસ્થા અને શ્રી જિનાગમ આદિ શ્રાસ્ત્રાનાં 
આલેખન આદિમાં જેમ લદ્દમીનો વ્યય એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ 
ક્રાટિતિ સદ્દવ્યય છે, તેમ આ ન્નતિના સમ્યગ્તાનના પ્રચારમાં 
પણુ કરાતા લદ્દમીનો વ્યય એ સુન્દર પ્રકારને સદ્વ્યય જ છે. 
પરન્તુ આ પ્રકારતો! સદ્વ્યય કરવાની સદ્જૃંત્તિ સમ્યગ્દર્શનના 
અભાવમાં પ્રગટે શી રીતિએ? આ જવનમાં આત્માનું કલ્યાહા 
સાધવાતે માટે અનન્તત્તાનિઓએ ફરમાવેલા ધર્મની આરાધના 
કરવામાં લીન બનવું, એ જ એક આ જવનને અતે આ સામપ્રી- 
ને સાર્થક બનાવવાને ઉપાય છે,-એમ લાગ્યા વિના ખીન્ન 
આત્માઓને સમ્યગ્તાની બનાવવાની સાચી શ*ત્તિ પ્રગટે અને 
ગએ વૃત્તિના અમલતે માટે લદ્દમીને વિપુલ વ્યય કરવાની ઉદારતા 
પ્રગટે, એ શું શ્રકય છે ? જેનામાં સ્વ-અનુત્રહ નથી, તેનામાં 
વાસ્તવિક રીતિએ પરશાનુત્રહે પણુ સ'ભવે કેમ ? તમે તમારા 
આત્મા પ્રતિ અતુત્રહવાળા બતો, એટલે ખીજ આત્માએ 
પ્રતેની અનુત્રહ્બુદ્ટિ આપોઆપ પ્રગટશે. ધર્માધર્મની પરીક્ષામાં 
નિપુણુ બનવાને। પ્રયત્ન કરવો, એ પણ્‌ સાચી અનુત્રહશીલ- 
તાને પામવાનો એક ઉત્તમ માર્ગ છે. 
સાચુ' આરોગ્ય મોક્ષ : 

રત્નની પરીક્ષામાં પ્રવીણુ ખનેલા જ્યટેવે શચિતામણિની 
પ્રાપ્તિના જ પ્રયત્ન આર ભ્યો, એની પણુ અનુમોદના કરનારા આ 


તતારારાાાાસાતસાપાાાાસાતાતાસાવાસતરાસાસાતવાતારસામામાવાસાસારાાાણણાસાથાસાતાાતતાતતતસાાતાારસાપરાવાતાસાસાદાદસાતાતાસારાતાઇળાસામાણસસાઇ 
૩૮ ધ્મકથાઓ-પહેલેો ભાગ 


દુનિયામાં ધણા મળી આવવાના : કારણુ કે-દુનિયાની ઉત્તમ 
ચીજ મેળવવા માટેના પ્રયત્નને જ અર્થ-કામતું પ્રેમી જગત 
ઇટ્ટ માને છે. આજના અર્થ -કામના પ્રેમી જગતને એક એ જ 
વાત નથી ગમતી ક્રે-ક્રોઈ અનર્ય હર ધર્મતે આરાધે. એ પ્રભાવ 
સિથ્યાત્વતો છે, જ્યારે સમ્યગ્સાનનો તો એ સ્વભાવ છે કે- 
આત્માને એ અર્થ-કામને ઠ્રેષી અને ધર્મને પ્રેમી બનાવે છે. 
સમ્યગ્સાનના પ્રતાપે આત્માને આત્માનું સાચુ' આરેગ્ય મોક્ષ 
લાગે છે અને એ આરોગ્યની પ્રાપ્તિને માટે એને ધર્મ રૂપ 
આષધનું આસેવન અતિશય ઉપયોગી ભાસે છે. આ ઔષધના 
સેવનની સફળતામાં અર્થ-કામ અપથ્ય હોઈ, મોક્ષ રૂપ આરે- 
ગ્ય સપાદન કરવામાં તે અતરાય કરનાર છે, એમ સમ્યગ્સાનના 
સ્વામિને લાગે છે અને એ જ કારણે તે પુણ્યાત્માને અર્થ- 
કામ હેય કોટિના લાગે છે. ધર્માધર્મની પરીક્ષામાં નિપુણુ 
ખતેલા આત્માઓની આવી જ મનેોદશા હોય છે, એથી તેઓ 
મોક્ષના અથી બને છે અતે અર્થ-કામને તુચ્છ માનીને મેક્ષ- 
સાધક ધર્મને જ એક આર્‌ાધનીય માને છે. 
સ'સારરેસિકોનુ' કથન ઉપેક્ષણીય છે : 

જયદેવને પ્રયત્ન છતાં પણુ પોતાના ગામમાં ચિન્તામણિતી 
પ્રાપ્તિ ન થઈ, ત્યારે તેની ખાતર તેને પોતાના ગામને છોડીને 
પરદેશ જવાનું મન થયું. આ વાતમાં પણુ અર્થ-કામનુ' લોલુપ 
જગત સમ્મત જ થવાનુ અને ઉપરથી કહેવાનુ' કે-“ ઇષ અને 
ઉત્તમ એવી વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે ધર, ગામ અને દેશ આદિ 
છોડવાની પણુ ઇચ્છા થવી એ સહજ છે. જેઓને એવી ૪ચ્છા 
ન થાય તેઓ એદી જ ગણાવા ન્નેઈ એ. ' એ જ લેકે, ન્ને 
કોઈ આત્માને ધર્મતી ખાતર એ બધું છોડવાનું મન થાય, 
તો કહેવાના કે-“ આ તો ધમ ધેલે! છે. ' આવી દશાના લેકાને 
સત્તાન કહેવા અને તેઓના કથન ઉપર મદાર ખાંધવી, એ 
આત્માના અહિતનો જ રાજમાર્ગ છે. સાચે ધર્મ'પ્રેમ જેઓમાં 





પશુપાલ અને જયદેવ ૩૯ 


પ્રગટ્યો હોય છે, તેએ તો એવા માણુસો।ના કથનને ગણુતા જ 
નથી અને પોતાનુ કાર્ય સાધવામાં જ ઉજમાળ યાય છે : 
પણુ જેગ્મા સહજ ધર્મની સન્મુખ થયા હોય છે, તેવાઓને 
માટ આવાઓનું કથન પ્રાયઃ ધર્મની સન્‍્મુખતાથી ખસેડી 
[ખનાર્‌' જ નિવડે છે. સામાન્ય ધ્મપ્રેમીઓની પણુ ફરજ છે 
કર-તેઓઆએ સસારરસિકોના કથત ઉપર ખીલ્ઝુલ ધ્યાન જ ન 
આપવું. એવાએ તે મીઠા શબ્દોમાં પણુ ઝેર આપીને આત્માના 
ધર્મ રૂપ પ્રાણુતો કારમી રીતિએ સહાર કરનારાએ છે. સ'સાર- 
રસિક આત્માઓને સાચી રીતિએ ધર્મતો ખપ જ નથી હોતો. 
એવાઓ તે એક નનતના કુશળ ખેલાડીએ હોય છે. જરૂર 
પડે તો તેએ પોતાના સસારરસની સિદ્ધિ માટે ધર્મિ'પણાને 
પણુ સ્વાંગ સજ શકે છે. એવાઓથી સાવચેત બન્યા રહીને 
સાનિએની આન્ઞા મુજબ વર્તવામાં જ ધર્માથા જગતનુ શ્રેય છે. 
પુત્રની ફેરજ : 
ચિન્તામણિ માટે અન્યત્ર જવાની પોતાની ઈસ્છા જયદેવે 
પોતાનાં માતા-પિતા પાસે નહેર કરી અતે અન્યત્ર જવામાં 
તેમતી સહાનુભૂતિ ઇચ્છી, પણુ ન્યારે માત-ાપિતાએ “ ચિન્તા- 
મણિ જેવી કેઈ વસ્તુ જ નથી -એવું સમજાવવા દ્વારા તેને 
અન્યત્ર જતો રેાકવાનેો પ્રયત્ન ચાલુ જ રાખ્યો, યારે જયદેવ 
પોતાનાં માતા-પિતાની ૪*ચ્છાને પણુ અવગણીને પોતાની #ટ- 
સિદ્ધિ માટે ચાલી જ નીકળ્યો. આ વાત સાંભળીને પણુ 
આજના સસારના ખેલાડીએ એમ જ કહેવાના ક-“ તદન 
ખરાબર છે. પુત્રતી ફરજ બહુ બહુ તો વિનયભાવે માતા- 
પિતાને પોતાની ઇચ્છા જણાવીને તેમની સહાનુભૂતિ ન્નણી 
લેવાની છે. એ ફરજ અદા કરવા છતાં ય, માતા-પિતા નને જડ 
જેવાં ખની ન્નય અને વિરોધ જ કર્યા કરે, તો ચાલ્યા જવું 
એ જ પુત્રને! ધર્મ થઈ પડે છે. ' વળી વધુમાં કેટલાક તો એમ 
પણુ કહે કે-“ એવા કામમાં અવસર ન હોય તે! ન પણુ પૂછાય. ' 





સરકતકમાારાતારાકારરરાસાધારલતસાતાપસનારવરાર#તનાતાતાસાસસાાામઇનસાારારાાસાસાતાાસાતાાસાવાામપામરારતાણારરકારાતાયતમસાસારાતાદાસાતાાસારાાાવાળસરસતાાતર 
૦ ધર્મ્કથાઓ-પહેલે ભાગ 





અને એથી વધુ કહેવાય તો એમ પણુ કહેવાય કે-“ જે વિષયમાં 
માતા-પિતા મૂ" હોય, તે વિષયમાં એમની સલાહ માગવાની 
હોય જ શાની ?' આવું આવું માનનારા અતે ખોલનારા લોકા 
પણુ, જ્યારે કોઈ યોગ્ય ઉમ્મરે પહોંચેલો આત્મા શાસ્ત્રવિધિ 
મુજબ માતા-પિતાને સમન્નવવાના પોતાનાથી શકય એવા પ્રયત્ન 
આદિ કરવા છતાં પણુ ન્યારે માતાપિતા ન સમજે ત્યારે જ 
શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ પોતાનું આત્મકલ્યાણુ સાધવા તેવાર 
થઈને પોતાના કલ્યાણુમાગે” પ્રયાણુ કરે, ત્યારે તેતી યથેચ્છ 
ટીકા કરવાને ચૂકતા નથી, આથી સ્પજ છે કે-આવાં દષ્ટાન્તા 
પણુ તે જ આત્માઓને ઉપકારક થાય છે, કે જે આત્માએ 
કુમથી કમ સપ્યસ્થભાવે સત્યનું ગ્રહણુ કરવાને આતુર હોય. 
આત્માના કલ્યાણુ વિષે અન્તાન હોવા છતાં, સ્વચ્છન્દપણે ફૂ।વતું 
લેવું અને ન ફાવતું છોડી દેવું-એવી ધુનવાળા બતેલાએ। તો, 
જાઈ પણુ વસ્તુથી સાચુ' હિત સાધી શકતા નથી. 
અત્યાગ રૂપ ત્યાગ કરવો જોઈ એ : 

જયદેવને તેનાં માતા-પિતાએ “ ચિન્તામણિ જેવી કોઈ 
વસ્તુ જ નથી '-એમ જે કહ્યું, તે પુત્રમાહના કારણે કહ્યું હોય 
એ પણુ સ'ભવિત છે. એવું જ કાંઈક મોહાધીન માતા-પિતા 
આદિ તરફથી મુમુક્ષ પુત્ર આદ્તિ કહેત્રાય છે. કેટલાંક મોહા- 
ધીન માતા-પિતા આદિ, સદ્દધર્મની વિશિષ્ટ પ્રકારે ઉપાસના 
કરવાતે ઉત્સુક બતેલા તેમના પુત્ર આદિતે, સદ્ધર્મ વિષે અતે 
સદ્ધ્મ'તી આરાધના કરવા સાથે પ્રચારણારદિ કરનારા સદ્ગુર્એ। 
વિષે એવી એવી પણુ અયથાર્થ વાતે! જમાવે છે, કે જે સાંભળતાં 
ધમી' આત્માઝાતે પારાવાર ખેદ થયા વિના રહે નહિ. 
ધમી" આત્માગા મોાહાધીનતાની કારમી સ્થિતિતે સમજનારા 
હોવાથી, તેઓને તેવા પ્રસંગે પણુ આશ્ચર્ય નથી થતું, ૭તાં 
દયા આદિના યોગે ખેદ જરૂર થાય છે. એવા સમયે સદ્ધમ ની 
ઉપાસનાના અર્થી બનેલ્રા આત્માસએ, જયદેવતી જેમ પોતા ના 





પશુપાલ અને જયદેવ ૪૧ 





-------------------------- 


અર્શિપણાને લેશ પણુ આંચ ન આવે, એની કાળજી રાખવી 
જોઈએ અને શાસ્ત્રવિહિત માર્ગે” માતાપિતાદિતિ પરમાર્થ થી 
અત્યાગ રૂપ ત્યાગ કરવામાં પણુ ખ'ચકાવું નનેઈએ નહિ. 


“પારાધનામાં અપ્રમત્ત બને! : 

આ રીતિએ ત્યાગ કર્યા પછીથી પણુ, સદ્દધર્મની પ્રાપ્તિ 
અતે આરાધના માટે પોદ્ગલિક અનુકૂળતાઓને લાત મારતાં 
અને પૌંદ્ગલિક પ્રતિકૂળતાઓને સમભાવે સહતાં શીખવુ' નનેઇએ. 
જયદેવ જેમ માતા-પિતાદ્િતિ અને પોતાના નગરતે તજતે ચાલી 
નીકળ્યા પછી પણુ આપત્તિઓ થી ડર્યો નહિ અને પોતાનુ છટે 
સાધવાના જ પ્રયત્નમાં લાગી રલ્દયો, તેમ સદ્ધર્મતા અથી 
આત્માઓએ પણુ આપત્તિઓને ગણકાર્યા વિના પોતાનુ પ્રષ્ટ 
સાધવાના પ્રયત્નમાં જ લાગ્યા રહેનું નનેઈએ. ચિન્તામણિ 
મળ્યા પછીથી પણુ જયદેવે તેની આરાધના કરવામાં પ્રમાદને 
સેવ્યો નહિ, એ જ રીતિએ સદ્દધર્મતે પામ્યા પછીથી પણુ 
કલ્યાણુના અભિલાષી આત્માઓએ તેની આરાધનામાં અપ્રમત્ત 
બનવાની જ કાળજી અને કાર્યવાહી કર્યા કરવી ન્નેઈ એ. આ 
રીતિએ જેએ વતે", તેઓને માટે મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ ધણી 
જ સુલભ બન્યા વિના રહે નહિ : પરન્તુ આવી સુન્દર આર્‌ા- 
ધના સદ્ધમ'નતી પ્રાપ્તિ વિના શકય નથી અતે સદ્ધ્મ'ની 
પ્રાપ્તિ ગુણુવિભવની અપેક્ષા રાખે છે. આથી કલ્યાણુના 
અથી આત્માખાએ ગુણુવિભવના સ'પાદનમાં સુપ્રયત્નશીલ 
ખનવુ' ન્નેઈએ. સો કોઈ ગુણુવિભવને પામો અને સદ્ધર્મના 
સુન્દર આરાધક બનીને મોક્ષસુખના ભે!ક્તા ખતો, એ જ 
એક શુભાલભિલાષા. 





ભીમ અને સામ 


પ્રાસ્તાવિક ડથન * 


ધમના દાતાઓએ ક્ષુદ્રોને ધર્મનું' દાન કરવાને માટે ઉતા- 
વળા થવું, એ પણુ ઉપકારના નામે એ આત્માઓનેો પણુ 
અપકાર કરવા જેવુ છે અને સાથે સાથે ઈરાદાપૂર્વક આજ્ઞાનો 
ભ'જનનું પાપ આચરીને પોતાના આત્મા ઉપર પણુ કારમે। 
અપકાર કરવા જેવું છે. એવું પણુ કહેનારાઓ હોય છે કે-“ધર્મને 
લેવા આવનારને ધર્મ આપી દેવો જ ન્નેઇએ. એમાં વળી 
વિલમ્બ કેવો ? ધર્મને લેવા આવનારના ગુણુ-દોષ નનેવાને માટે 
ઉભા રહેવાની કશી જ જરૃર નથી. ગુણ-દોષ નનેવાની પ'ચાતમાં 
પડેલાએ, એમની પચાતમાં જેટલે સમય કાઢે તેટલા સમય 
સુધી ધર્મને ત્રહણુ કરવાને માટે આવેલો આત્મા ધર્મ વિનાને। રહે, 
એના પાપના ભાગીદાર થાય 39. ' આમ કહેવું, એ તો "ખરે જ 
સિથ્યાત્વના ઉદયને કારમો નાચ જ છે. એવો નાચ કરનારાએ।! 
જ્યારે ધર્માપદેશકો હોય છે, ત્યારે તો તેમનાથી ધર્મ ના ઉદયને 
નામે જ ધર્મનો હાસ થાય છે. આવું આવું વગર વિચાર્યું” 
ખાલનારા એ ધર્મના પ્રચારકો નથી, પણુ ધર્મના સહા?કે 
છે: કારણુ કે-અનન્તસ્ાનિએની આજ્ઞા મુજબ વર્તવામાં જ 
ધર્મ છે. અનન્તત્તાનિએની આજ્તા મ્રુજબ વર્તનારાઓને પાપ 
લાગે, એ જાતિતેો। વિચાર પણુ ન્યાં પાપનું કારહુ છે, ત્યાં 
એવું લખવું કે ખોલવું એ તો અત્યન્ત પાપકારી ગણાય, તે 
સ્વાભાવિક જ છે. ખરેખર, ક્ષુદ્ર આત્માઓને જ અનન્ત- 
સાનિઓનાં સપણ વિધાનો વિષે એવી વાતે! કરવાનું સુઝે છે. 
તેએએ સમજવું નજ્નેઈએ કે-પાપની ભાગીદારી તો તેઓની જ 
થાય છે, કે જેએ અનન્તગસ્તાનિઓની આત્તાઓની અવજ્ઞા ડરે 
છે અને ઉપકાર આદ્ના નામે ઉપકારક વિધાતોતે ઉડાવવાને 
મથે છે. ભગવાનની આજ્તાના આરાધકે।ને તો એકાન્તે ધર્મ જ 





ભીમ અને સોમ ૪૩ 


થાય છે. હવે આપણે અક્ષુદ્રતા ગુણુતો સુદર ખ્યાલ આપવાને 
માટે તેમજ ક્ષુદ્રમાં ધર્મની આરાધના મારેતી નાલાયકાત કેવી 
કારમી હોય છે અને અક્ષુદ્રમાં ધર્મની આરાધના માટેની 
લાયકાત કેવી સુદર હોય છે-એ દર્શાવવાને માટે, પરમ ઉપકારી 


આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ દેવેન્દ્રસરીશ્વરજી મહારાજાએ ' ભીમ' 
અને “ સોમ ?તું જે દષ્ટાન્ત વર્ણવ્યું છે, તે નનેઇ એ. 


કુનકકૂુટ નગર : વાસવ શાન્ત ; 

“ કૅનકકૂટ ' નામનું એક નગર હતું. છદ જેમ નગણુ 
અને રગણે સહિત હોય છે તેમજ સુયતિએ યુકત હોય છે, 
તેમ આ “ કનકકુટ ' નામનું નગર પણુ નરગણુકલિત હતું તેમજ 
સુયતિજનેોએ સહિતે હતું. “ સુયતિ' દ્દારા એવો પણુ અર્થ* 
થઈ શકે કે-તે નગર વિરામનાં જે સ્થાનો, તેનાથી યુક્ત હતું. 
આ સ'સારમાં સાચા મુનિજને, એ સ'સાર્ના તાપથી સ'તપ્ત 
એવા આત્માઓને માટે સાચાં વિરામસ્થાતેો છે. સાચા મુનિ- 
જનોના શરણે આવેલા સસાર, પોતાના દુ:ખતે ભૂલી 
“તય છે અને અનુપમ સુખના આસ્વાદને પામી શકે છે. જે 
નગરમાં સાચા સુનિજનેોનું આવાગમન ચાલુ હોય છે, તે નગર- 
ના જને! ભાગ્યશાલી ગણાય તે સ્વાભાવિક છે. નને કૈે-એવા 
પણુ આત્માએ સર્વ કાલને માટે આ સંસારમાં વિદ્યમાન 
હોય જ છે, કે જેઓને મુનિજનોનું અકસ્માત્‌ થઈ ગઝલું 
દશ'ન પણુ ખટકે છે. ધેર મિઃયાત્વતેો ઉદય આત્મામાં સારા 
પણુ મુનિજનેો પ્રત્યે સદ્ભાવ પ્રગટવા દેતો નથી. બહુલકમા” 
આત્માઓ તારક ગુરૂએના દશનથી પણુ ખેદને પામવા દારા 
દુષ્કર્મતે ઉપાર્જે છે, જ્યારે સુન્દર ભવિતવ્યતાવાળા લધુકમી 
આત્માઓ સુગુરૂના યોગને પામીને, આ સંસારથી પોતાના 
નિસ્તારતે સાધવાને માટે પ્રયત્નશીલ બની નય છે. “ કનકેફૂટ ' 
નામના તે નગરમાં “લાસવ ' નામે રાજન રાન્ય કરતો હતો. 
ઇન્દ્ર જેમ દેવોને પ્રિય હોય છે, તેમ એ રાજ પ'ડિતોને પ્રિય 


રાતા રરમદદદારઇટકરદસટટર'માટતાકરારાાદરરદરતાઉ 
૪ ધર્મ કથાઓ-પહેલે ભાગ 


[ન લતાણત,...અ૭ તછીઝા.._૧૪--.ા._.-૭*-સ૦૦-...--૪-૭) નજુમાણણુ,જાતતરસુનયુત શાક. ....ન........._ 5... 





ક્----------- 


'હુતો. તે જ રાજન પ'ડિતિજતોને પ્રિય ખતી શકે છે, કે જે 
રાજન પ્રશ્નવત્સલતા અને નીતિસ'પન્નતા આદિ ગુણોતે ધરનાર્‌ા 
હેય છે. પ'ડિતો કદી પણુ અન્યાયના પક્ષમાં રહેનારા નથી 
હોતા અને અન્યાયના પક્ષમાં રહેનારા જતો ભણેલા હોય 
તોય પડિતો ગષ્યાતા નથી. આ કારણે જે ૨% પ'ડિતોને 
પ્રિય હોય, તે રાજનને ગુણુસપન્ન માનવામાં કશી જ હરકત નથી. 
રોતી રાજપુત્રીઓ : 

“વાસવ' નામના તે રાન્નને “ કમલા ' નામતી એક 
પુત્રી હતી, કે જે પોતાના પતિનો જે દુસ્સહુ વિરહ, તેનાથી 
પીડિત હતી. જેમ વાસવ રાજની પુત્રી કમલા પોતાના 
પતિના દુસ્સઠ વિરઠથી દુઃ-િત હતી, તેમ ખીન્ન પણુ ખે 
રાજાઓની “ કમલસેના ' અને “ સુલોચના ' નામતી પુત્રીએ 
પે!તાના પતિના દુસ્સઠ વિરહથી દુઃખિત હતી. આ ત્રણેય 
તરૃણીઓની દુ:ખમાં જેમ સમાનતા તી, તેમ વયમાં પણા 
સમાનતા હતી : ડારણુ કે-ત્રણેય વયમાં યુવાન હતી. સમાન 
દુઃખ અને સમાન વયવાળી તે કમલા આદિ ત્રણેય રજ- 
પુત્રીએ એક જ સ્થાનમાં રહેલી હોવા છતાં પણુ, એક-ખીજ્દો 
પિષ્ાનતી નહોતી અતે માત્ર રોઈ રાઈને જ પોતાના દિવસોને 
પસાર કરતી હતી. 
શુભાશુભ ડમ'તે। ઉદય અતે સાચી ધમષશીલતા : 

સંસારમાં આવા પ્રસંગો સદાને માટે સુલભ જ છે. 
ઈષ્ટવિયાગ અને અનિષ્ટસયાગ, એ મંસારમાં કોઈ નવીન 
વસ્તુ નથી. કર્મતે આધીન જીવોને શુભોાદયે જેમ ઈટ્ટ સ'યોગની 
પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ અશુભોાદયે અનિષ્ટ સંયોગ અગર ઈટિ- 
વિષાોગની પણુ પ્રાપ્તિ થાય છૅ. શુભાશુભ કર્મના ઉદયથી 
થતી આ દશાને વિવેકિઆ સમજી શકે છે અને સામર્થ્યાદિતિ 
%ળવીને સમભાવમાં સ્થિત બની શકે છે : જ્યારે અવિવેકી 
આત્માઓ ઈદે સયોગેમમાં રાચે છે, ઇટેના વિયોગમાં તથા 


સ રાાાાસારસાસસાસાસસદાાામાસાાાાતારાસાાદાાતદાાાાસાાાાાદાદાદડ 


ભીમ અતે સે।મ ૪૫ 





અનિદ્ૃના સયોગમાં ઝુરે છે અને પર્ણિ(મે દુઃખના ભોકતા 
ખને છે. છછિસયોગ કે પ્ષ્ટવિષોગ, એ સોની પોતપોતાની જ 
પૂર્જતી કાષવાહીનું પરિણામ હોવા છતાં પશુ, વિવેકવિકલ 
આત્માઓને તેનો ખ્યાલ નથી હોતો અને એથી તેઓ પષ્ટ- 
વિષોગગના સમયે ઈષ્ટની ઝંખનામાં ઝુરે છે અને ઇષ્ટ સયેગેમાં 
પણુ એવા રાચે છે કે-દુ:ખ તેમતે કેડે છોડે નહિ. સંસારમાં 
રાચવું અતે દુઃખ ન ન્નેઈએ એવી કામના કર્યા કરવી, એ 
નિરર્થક જ છે. દુ:ખ ન નેઈએ તો દુઃખના કારણુથી મુકત 
બનવું જેઈએ, પણુ દુઃખનાં કારણોતે તો અવિવેકિઓએા રસ- 
પૂર્વક સેવે છે, એટલે એ ખીચારાએની ઇચ્છા વાંઝણી જ 
રહે તે સ્વાભાવિક છે. સ'સારવર્તી” આત્માએ પરિપૂર્ણુ અને 
શાશ્વત સુખના અભિલાષી છે-એ નિર્વિવાદ વાત છે, પણુ 
તેએ સદાકાળ ઇષ્ટ સયોગેોથી યુક્ત અને અનિષ્ટ સયોગેોથી 
વિધ્રકત રહેવાને ઈચ્છે છે : સદાકાળને માટે ઈષ્ટ સયોગોથી 
યુક્ત અને અનિષ્ટ સ'યોગોથી મુક્ત રહી શકાય-એમ બનવું, 
એ સ'ભવિત જ નથી. પુણ્યતે આધીન દશા પુણ્ય પરવારતાંતી 
સાથે જ વિલીન થવા સરન્નએલી છે. આ કારણે સ'સારમાં જ 
જેએ પરિપૂર્ણ અને શાશ્વત સુખની ઈચ્છા કરે છે, તેઓના 
જેવા અજ્ઞાન આ દુનિયામાં ખીન્ન કે જ નથી. સંસારમાં 
જે કાંઇ થોડુ-ધણું પણુ સુખ અનુભવાય છે, તે ડ્રતાપ 
સ'સારતી રસિકતાતો નથી પણુ ધર્મને છે. ધર્મને કાંઈકે ને 
કાંઈક પણુ આશ્રય ક્ષા હોય, તોજ સસારમાં થોડું પણુ 
સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સુખમાં રાચનારાએ ભાવિ દુઃ ખ- 
ની જ તૈયારી કરનાર છે. આ સંસારમાં કેટલાક આત્માઓ 
ગવા પણુ હોય છે, કે જે વિશિષ્ટ કોટિના સુખને ભોગવતા 
હોય છે. એ પ્રતાપ મોક્ષસાધકૅ ધર્મને છે. મોક્ષસાધક ધર્મની 
નિરાશ'સભાવે આરાધના કરનારાએ, પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના 
યોગે ઉત્તમ કોાટિનાં વિષયસુખોને પામે છે; પરન્તુ તેઓ તેમાં 





૪૬ ધર્મકથાએઓ-પહેલે। ભાગ 


સર -૨ હલનતાટનઝનન્‍તગસઝાતા 


તેવા આસક્ત બનતા નથી, કે જેથી તેઓના પુણ્યના ભોગ- 
વટાનું પરિણામ પાપભૃદ્ધિમાં આવી નય. મોક્ષસાધક ધર્મની 
નિરાશ સભાવે આરાધના કરનારા આત્માઓ, પોતાની તે આરા- 
ધનાના પ્રતાપે મોક્ષની પ્રાપ્તિ ન થાય યાં સુધીમાં વિશિષ્ટ 
ક્ાઢટિના સુખને અનુભવી શકે છે, પણુ તે પુણ્યાત્માઆ તો 
ભાગોના ભોગવટા દરમ્યાન પણુ પોતાની સસારવિરકત ભાવના- 
ને પ્રતિદ્નિ સતેજ બનાવનારા હોય છે. આવા આત્માઓ, 
ધર્મ પામતાં પૂર્વેની પોતાની પાપ-કાર્યવાડીના પરિણામે 
કદાચ અનિષ્ટ સ*યોગેો માં મૂકાઈ ન્નય છે, તોય તેએ ખીન્ન- 
ઓની જેમ રીબાતા નથી જ. પરન્તુ આવા ધર્મશીલ આત્મા- 
ઓની સંખ્યા સદા કાલને માટે અલ્પજ હોય છે. સાચી 
ધર્મશીલતાને પામનારા આત્માઓ તો પૌદ્ગલિક સુખોના 
તેવા અથી' હોતા નથી : એટલું જ નહિ, પણુ તેએ બન્ને રાકય 
હોય તો પોદ્ગલિક અનુરૂળતાઓને લાત મારીતે અતે પ્રતિ- 
ફૂળતાઓને સાનન્દ વધાવી લઈ તે, આત્મસ્વભાવતે પ્રગટાવવાના 
'જ પ્રયત્નમાં રત બની નય છે. આ જ કારણે, સાચા ધર્મ શીલ 
આત્માઓ નારે દુ:ખના પણુ સચયોગોમાં અનુપમ સુખને 
અનુભવી શષ ૬, ત્યારે ધર્મથી વિમુખ આત્માઓ સુખના 
સચોગે।માં પણુ રીબાતા માલૂમ પડૅ છે. અહોં જૂએ કે- 
ત્રણેય રાજ્પુત્રી-॥ન મેક માત્ર પ્રિયવિરડના દુઃખે જ રોઈ 
રાઈને દ્વિસા પ 1૦ કરતી બતાવી દીધી છે અને એથી 
તેએ બીજ સઘ :7 સુખસામગ્રીની હયાતિમાં પણુ સુખને 
ભોગવી શકતી નધો. આ સ'સાર્માં આ રીતિએ એક એક 
દષ્ટ વસ્તુને મા? પણુ રીબાનારા ધણા છે અતે ધણા હોય 
એ સ્વાભાવિક 4# *% 
ક્લાસ'પન્ન વામન રાજપુત્રીઓ પાસે : 

હવ પોતાના 14વના વિરહના દુઃખથી રીખાતી તે ત્રણુ 
૬ાજપુત્રીએ જે અરસામાં ર્દનપૂર્વક પોતાના સમયને પસાર્‌ 


4202227:90%22£22321:2080015323:2521₹5:221%25242₹32232525:23 ઝા ₹2::35%₹:20:8222:22:85 82352222222 કાળઝાળ 3225221૪ ઝટઇ ઝાર, 


ભીમ અતે સોમ ૪૭ 


ક-ન્‍ન્-ન્નબનવત-નજરૂ 
#તરુ....--.૦૦-.....-.... ક___. ત. ક.._.--.-.--૭---૦નાઇ ૧ ત નસાણુ---૦--ય#. નાડ, વ્#ન-૪/ા-કછીવાભલુણરસાત૦-તક--૦૦ નાઇન ભાઝતતઝનજા-ંગજીન્રણાણણ#બાાયતગાણજણમઆાળમઇનમાાગગયણરામાસ9, 


રહા, 


કરી રહી છે, તે અરસામાં તે નગરમાં એક પુરૂષ-કે જે 
સુમુણાથી અવામન એટલે મહાન અને રૂપથી વામન એટલે 
કુબડે હતો,-તે પોતાની કળાએ કઠ્ારા રાજ આદિ સક્લ 
લોકતે એટલે આખાએ નગરને ખૂશ કરતો હતો, આ રીતિએ 
આખુયે નગર ન્યારે આનદમાં સમય પસાર કરતું હતું, ત્યારે 
ત્રણુ તરૂણુ રાજપુત્રોએ ઈષ્ટના વિયોગથી બળી-ઝળીને શોકમાં 
સમય પસાર કરતી હતી. આપણે જનણીએ છીએ કે-એ ત્રણુ 
તરૃણુ રાજપુત્રીએમાં એક તે આ નગરના રાજતી જ પુત્રી 
છે. આથી શાન્ન, આ ત્રણુના દુઃખથી અનનણુ ન હેય તે 
સ્વાભાવિક જે. પોતાની પુત્રીના અતે ખીજ પણુ બે રાજ- 
પુત્રીઆના દુ:ખતે જાણુતો એવે તે રાનન, એ ત્રણેયના 
દુઃખતે દૂર્‌ કર્વાતે ઈચ્છતો જ હતો, પણુ સામત્રીના અભાવ- 
માં રાન પણુ શું કરી શકે? આ સંસારમાં કર્મજનિત 
દુઃખને દૂર્‌ કરવાનું સામર્થ્ય કોઈના જ હાથમાં નથી હેતું. 
જ્યારે અશુભના ઉદયનો અભાવ યાય છે ત્યારેજ એ દુઃખના 
સયોગેતો વિનાશ થાય છે. અહીં રાજપુત્રીઓને પણુ અશુભ- 
નો ઉદય શમવા આવ્યા છે અને એ જ અરસામાં પેલે 
કુલાસ'પન્ન પુરૂષ રનના જેવામાં આવ્યો છે. એ પુરૂષની 
કુળાએથી રાન્ન પણુ આશ્ચર્યમગ્ન બન્યો હતો અતે રાજને 
એમ લાગતું હતું કે-કદાચ આવો કલાસપન્ન પુરૂષ દુઃખી 
રાજપુત્રીઓના દુઃખને દૂર્‌ કરી પણુ શકે. ' આથી જ પ્રસંગ 
પામીને કોઈ એક દ્વિસે રા'એ તે કલાસ'પન્ન પુરૂષતે કહ્યું 
%ુ-“જે તું અહીંયાં વિરહના દુઃખથી દુઃખિત એવી ત્રણુ 
તરૂણીઓતે ર'જિત કરે, તો તારી કલાનો ઉત્કર્ષ જણાય, ” 

આ પ્રમાણે કહેવાયેલા તે કલાસપન્ન પુરૂષે કહ્યું ૩- 
“આ કામ તો ધણુ'જ થેડું છે.” અર્થાત્‌-“ આ કામ 
કેર્વામાં જર્‌ા પણુ મુસ્કેલી નથી. ' 

વામનના આ જવાખથી રાનનને આનદ થાય એ સદુજ 





૪૮ ધમ'કચાએ-પહેલે ભાગ 





છે. આન'દને પામેલા રાન્નએ તેને એ કામ કરવાની અનુન્તા 
આપી. રનની અતુગ્તા મદ્યા પછી તે વામન રૂપધારી કુમાર 
પણુ તે કામ કરવાતે તૈયાર થયો. એ કામ કરવાને તૈયાર 
થયેલા તેણે ધણુ! મિત્રેને સાથે લીધા. ધણુ! મિત્રોથી સહિત 
ખનેલે! તે, રાન્નની અનુન્તાથી તે ત્રણુ તર્‌ણુ રજબાળાઓના 
ભ્રવને પહોંચી ગયે।. ત્યાં જઈને તે ક્લાસપન્ન પુરૂષે તે ત્રણુ 
રાજષુત્રીએ સમક્ષ વિવિધ પ્રકારની કથાઓને કહેવા માંડી. 


વામતે શરૂ ડરેલી કમલાદિની કથા : 


અનેક પ્રકારતી સારી પણુ કથાએ। શોકમગ્ન આત્માઓને 
આનદ આપવાનુ સામર્થ્ય નથી ધરતી, એ વાત તો તમારા 
પણુ અનુભવમાં જ હશે ! એજ સ્થિતિ અહોં પણુ હોવી 
સ'ભવિત છે. આથી વિવિધ પ્રકારના વાર્તાલાપને કરતા તે 
વામન રૂપને ધરનારા કુમારને તેના એક મિત્રે કહ્યું કે-“હે 
મિત્ર! આવા પ્રકારની વાર્તાએથી શું? કાંઇ પણુ ફાનને 
સુખ આપે એવા ચરિતને તું કહે ! ” અર્થાત્‌- આવા પ્રકારની 
તારી વાતો કાંઈ જ આનદ આપતી નથી, માટે કેઈ એવું 
સુ'દર ચરિત કહે, કે જે શ્રુતિને સુખ આપનાર્‌' હોય. ' 

જ્યારે પોતાના એક મિત્રે આ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે તે 
ક્લાભપન્ન કુમારે પણુ એક કથાની શર્‌આત કરી. એ કથા 
એવી હતી કેઃ--- 

“ પૃથિવી રૂપી જે સ્ત્રી, તેના ભાલ એટલે કપાળમાં તિલકની 
શૈભાને ધારણુ ફરતું હોય એવું અહીં એક નગર છે. તે નગરનું 
નામ છે-'“તિલકપુર.' તે “તિલકપ્રુર' નામના નગરમાં “મણિરથ' 
નામના રાન છે. એ “ ભણિર્‌થ ' ર।ન્‍ન એવા ઉદાર છે કે-એમની 
નામના “યાચક્ાના મતોરથોને પુર્નાર ' તરીકેની છે. ” 
ણદ્ારના નામે કારમો! સહાર : 


આવી નામના, એ ઉત્તમ 'ેોટિત ઉદારતા વિના શ્ચરક્ય 
નથી. આવી ઉદાર્તાને પામેલા આત્માઓ, કાં તો ધર્માત્માએ 





ભીમ અને સોમ ૪ટ 


ન નન--૦--.---૦-૫૦--૦૦ન......___......._.._...........મ-ત. સાવકા. .-........ન્‍ન્‍તત૦---.ન-ભઇ-ન-જાજાનગના-તણણબાળ..«.....૦-૮ન,ત૪.તજઇનજુળજણ ણતા, બાઝ તાત, (2૯મા... .... શાતા... -૦ણમતાતતણિન....._....._.......... નાઇ તયગતજના-ક.-ન......_નનસાાજુતકરતતતા મ. .નનાણનન ઉ 


જ હોય છે અને કદાચ ધર્મની પ્રાપ્તિ ન કરી શકયા હોય, 
તા પણુ તેઓ ધણી જ સહેલાઈથી ધર્મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. 
“ઉદારતા ' તે! ધર્મ સિદ્ધિનું એક લિંગ છે. ધર્મ સિદ્ધ આત્મા 
કુપણુ જ હોવો, એ સંભવિત નથી. હદયના સાચા ઉદાર 
આત્માએ તે યાચક્રોની ક્ષુદ્રતા આદિના પણુ નાશક બતે છે. 
આજે યાચ્કોને નામશેષ કરવાની ભાવનાવાળાએ।, એ હદયના 
ઉદાર નથી પણુ ક્ષુદ્ર છે. યાચક્રીને ન્નેતાંની સાથે જ જેએ 
ગુસ્સામાં આવી જઈ ને લાલ-પીળા થઈ નય છે, તેઓ ખરેખર 
અજ્ઞાનની મૃતિએ જ છે. યાચકેતે દેવામાં પાપ માનવાની વાતે 
કરનારા, ખરે જ, ભય કર પાપાત્માએ છે. “ ઉઘમથી જ ખોરાક 
મલી શકે છે. '-આવું માનનારા, ઈશ્વરતે માનવાની વાતો ભલે 
કરતા હોય, પણુ પરમાર્થથી તો તેએ નાસ્તિકશિરોમણિએ જ 
છે. પુણ્ય-પાપની ગમ વિનાનાએઓ, ન્યારે પોતાને ધર્મની પણુ 
શુદ્ધિ કરનારા તરીકે માને છે, ત્યારે તો તેઓની ધષ્તા પર્‌ા- 
કાણાએ પહોંચે છે. યાચકો, એ તો સાધનસપન્ન આત્માઓને 
માટે પુણ્યના દરવાન્ન છે. આજે એમ પણુ કહેવામાં આવે છે 
દ-“યાચકોમાં લુચ્ચા આદિ હોય છે. '-તેો એવાઓને એમ 
પૂછવું જેધએ કે-“ આજના શાહ ગણુતાઓમાં પણુ લુચ્ચા 
કયાં નથી હોતા ? ન્યાયમૂર્તિ ગણાતાઓમાં પણુ અન્યાયના 
કરનારા કયાં નથી હોતા ₹ કાયદાના ન્નણુ પણુ ગૂતન્હેગારે 
કયાં નથી હોતા? શેઠ ગણુાતાઓમાં પણુ શ& કયાં નથી 
હોતા ? રક્ષક ગણાતાઓમાં પણુ ભક્ષક કયાં નથી હોતા ? 
પ્રમાણિકપણાતી વાતો કરનારાઓમાં પણુ અપ્રમાણિક કયાં 
નથી હોતા ? દુસ્મતોને પણુ નિભાવી લેવાની વાતે! કરનારા, 
કિન્ઞો લેવાતે માટે દુશ્મનોના નાશ માટેનાં કારમાં પણુ કાવત્રાં 
કયાં નથી આચરતા ? નિર્ખળોની રક્ષા કરવાની વાતે! કમ્નારા- 
ઓમાંના પણુ પ્રસંગ પામીને નિર્બળાના નાશની કાર્યવાહીઓ 
કૅચાં નથી કરતા ? “ બળવાનના અન્યાયને શ્રર્ણે ન યલુ. *- 
૪ 


૫૦ ધર્મ કથાઓ-પહેલે ભાગ 


એમ કહેનારાએમાંના પણુ બળવાનના કારમા દસ્તાવેજને ઉપર 
પણુ સહી કયાં નથી કરતા : નગ્ન સત્યની શેખાઈ કરનારા 
પણુ, બધબારણું ધુસપુસ કરવાની પહદતિને કયાં નથી અનુસ- 
રતા? ભૂલ કખૂલ કરવાની વાતો કરનારા પણુ, લેકેતે સુઝ- 
વવાને માટે નાની ભૂલોને કખૂલ કરીને મોટી ભૂલોને માયાના 
હાંકણુમાં કચાં નથી છૂપાવતા ? મહાન તરીકેની જગતની પૂન્ન 
લેનાર, પોતાની નામનાને। દુરૂપયોગ કરીતે પણુ ખીનગૂન્હે- 
ગારોને ય ગૂન્હેમાર કયાં નથી ઠરાવતા ? એવાએ પોતાની 
ભૂલોને દોષ નિર્દોષા ઉપર કયાં નથી ઓઢાડતા ?” આ અતે 
આવી ખીજી પણુ વાતોતે। વિચાર નહિ કરતાં, સત્તાના મદે 
ચઢેલા આજના ક્ષુદ્દો, ગરીબ ખીચારા યાચકાને। ઉદ્દાર કરવાના 
નામે પણુ તેમનો કારમો સહાર કરવાની બાજ રમી રહ્યા છે. 
એવાઓના કાને રાન્નઓનાં આવાં વર્ણુનો કયાંથી પહોંચે અને 
કદાચ પહોંચે તો પણુ આવી સય ખીનાઓને બનાવટી કહેવામાં, 
એ ક્ષુઠ્દો કયાં પાછા પડે તેમ છે ? 
સારા રજાથી પ્રજાની ભાગ્યશાલિતાનુ સૂચન : 

રાજન મણિરથ આવો ક્ષુદ્ર નહોતો. તે તો માગણુ લોકોના 
મતોરથેઈને પૂણું કરવામાં પોતાતે પ્રાપ્ત થએલી સામપ્રીની 
સફળતા માનતો હતે. કોઈના પણુ દુઃખનું નિવારણુ કરવામાં, 
પોતાને પુણ્યયોગે મળેલી સામગ્રી નને કામ લાગતી હૉય, તો 
એને ઉત્તમ આત્માએ પોતાની પરમ ભાગ્યશાલિતા સમજે છે. 
સાચા વિવેકિએ તો દુઃખતી જડ નાખૂદ થાય, એ પ્રકારે 
પ્રયત્ન કરનારા હોય છે અતે એ કારણે દુનિયાના દુઃખી 
જવાને તેએ પર્મ માર્ગના ઉપાસક બનાવવાની અભિલાષા સેવે 
છે. આમ છતાં પણુ, તેઓ પોતાની કક્ષા મુજબની દ્રવ્ય 
ઉપકારની પ્રૃત્તિ કરવાતે પણુ ચૂકતા નથી. કૃપણુ આત્માઓ 
જો ધર્મી તરીકેની નામનાને પામી ન્નય છે, તા અવસરે તેમનાથી 
ધર્મ દીપવાતે બદલે ધર્મની વગેોવણી વધારે થાય છે. એ જ 





ભીમ અને સોમ પ૧ 


૧ ૫૦૦૦૦૭૪થળન,...૦-૩..૦ ૦૦૪-૦૦૩. ૦-૦૦૦---.----૦.* -ન--.૦ન--- ૧.ક૦---ન-૧ #----.----.-- -------- ન-- ------:- જઇતય.-.......---9-૦-- ભટટ -ન----ન૦-૦-- પ૦--૦૦-૦૦૦----"૪ ........ન્‍.-----૦-૪.ા.. _...-..-૪--૦--૫-૦- જાચ૪-૦-૦૦૦-નનાનાઉણુછ 


રીતિએ, રાજ માટે જેમ અતેક મુણા આવશ્યક છે, તેમ 
ઉદારતા ગુણુ પણુ આવશ્યક છે. માગણુ લેક્રેના મતોરથેોને 
પૂરનાર રજન પણુ ભાગ્યશાલી પ્રન્નને જ મળે છે. સારે રાન, 
એ પણુ પ્રશ્નના પુણ્યોદયતેો સૂચક છે. સારો રાન પ્રશ્નને 
પણુ ધર્મશીલ બનાવે છે. પ્રજ્નતે પોતાના સ'તાન જેવી ગણુતો 
રા”, પ્રજને યોગ્ય રીતિએ યોગ્ય માર્ગે” ચઢાવતા? હેય છે. 
એવા ર્‌ાન્નતે કદી પણુ જૂલ્મ ગુન્નરવા માટે અપવાદ શિવાય 
પ્રવર્તમાન થવુ' પડતું નથી. સાચે। રા” પોતાના શુદ્ધ વર્તન- 
થી જ પ્રશ્નને સદાચારી બનાવી શકે છે. ગુણુસપન્ન શાન્ન 
પોતાની પ્રન્નને પોતાના ગુણોથી જ ગુણુસ'પન્ન બનાવે છે. 
ગવા રાશન પોતાની ઉદારત'થી પ્રશ્નને ઉદાર બનાવે છે. એવા 
રનની પ્રજ્નમાં પૂર્વના પાપોદયથી જે દરિદ્ર આદિ હોય છે, 
તે પણુ રાજનની અને પ્રન્નની ઉદારતાથી કલ્લોલ કરતા હોય 
છે : એટલે એવા ઉત્તમ રજના રાન્યમાં ગૂન્ડાની વાત જ 
નામશેષ જેવી હોય છે. આવી દશાના રાન હીનભાગીને નથી 
મળતા. ગેવા રજન ભાગ્યવાન પ્રજ્નને જ મળે છે અતે એવા 
રાજનના રાજ્યમાં સો કોઇ પોતાના ઉચિત ધર્મનું નિર્વિથ્નપણે 
આચરણુ કરવા દ્દારા પોતાના ઉભય લોકનું હિત સારામાં સારી 
રીતિએ સાધી શકે છે. 
માલતી અતે વિકમ : 

હવે તે કલાસપન્ન પુરૂષ, “ તિલકપુર્‌' નામના નગરના 
“મણિર્થ' નામના રાન્નની ઓળખ આપ્યા પછીથી, એ 
રાજની રાણીની અતે એ શાનનના પુત્રની એળખ આપતાં 
કહે છે કે-“ અર્થી જનોના મતેરથોતે પરિપૂર્ણ કરનાર તે 
“મણિરથ' નામના રાજાની “ માલતી ' નામની રાણી હતી. 
તેણીએ પવિત્ર અને સુ'દર એવા શીલ દ્વારા “ માલતી 'ને જીતી 
છતી.” “માલતી * પોતાની નિર્મલતા અને સુગધયુકતતાના પ્રતાપે 
મનેહર્‌ ગણાય છે. આ “ માલતી ' નામની શાણી પણુ, પોતાના 








પર ધમ કચાએ-પહેલે ભ્રાગ 


------ નનન: - --૦--૦---.-.._. . જ---૦૦--- --નાત. - ---------------- 


અતિ પવિત્ર તે એ કારણે  સન્‍્જનોના મનતે હરનાર 
હોઇને અતિ સુદર એવા શંલતે ધરનારી હતી. “ શીલ ' 
ગુણુના કેટલો મહિમા છે, એ આવી જતિનાં વર્ણુનતાોથી ખૂબ 
જ સ્પષ્ટ ચાય છે. સતી સ્ત્રીઓમાં અનેક ગુણા હોવા છતાં પણુ, 
પ્રાયઃ સર્વત્ર સત્રીએના આ ગુણની જ મહત્તા ગાવામાં આવી 
છે, શીલ, એ સ્ત્રીનો સુદરમાં મુદ? શણુગાર છે. અનેક અલ- 
કારેોથી લદાયેલી પણ શીલહીના સ્ત્રી, સુદર હોવા છતાં પણુ 
સુદર ગણાતી નથી : જ્યારે ૬રિદ્રા અતે રૂપે અસુ'૨ એવી 
પણુ સ્રી જે શીલસ'પન્‍્ન હોય છે, તો તેણીને અતિ સુદર 
તરીકે પણુ વણવી શકાય છે. 
તે ક્લાસપન્ન વામનપુર્ષ કથાને આગળ ચલાવતાં કહે છે 
કુ-“આવા ઉદાર “મણિર્થ' રાજાતે આવી મહાસતી 
“સાલલી' નામની રાણીથી થયેલ એક પુત્ર હતો અને એનું 
નામ “ વિક્રમ' હતું. એ “વિક્રમ' નામતેો કુમાર પણુ 
જુવનનેો પરાભવ કરી શકે એવા પરાક્રેમવાળા હતો. ” 


વિડ્મને। પુરત્યાગ : 

આવા પરાક્રમી શાજપુત્રો હમેશાં મોટે ભાગે ચપલ હોય 
છે. પ્રસગે ધાર્યુ” કરવાના ૬૦ નિશ્રયવાળા હોય ક. આથી 
તેએ માતા-પિતાના ભક્ત હોવા ૭તાં પણુ, પ્રસગે દુ:ખ રૂપ 
પણુ થઇ પડે છે. આવો જ ગ્રસંગ આ પરાક્રમી એવા શ્રી 
વિક્ઠમઝુમાર માટે આવ્યો છે. તે ક્લાસ'પન્ન પુરૂષ કહે છે કે- 
“ એક વખત વિક્કુસકુમાર પોતાના મહેલમાં રહેલો છે અને 
સ્યાનો સમય છે. એવા 'દેોઇક સ'બ્યાના સમયે પોતાના 
મ'દિરની પાસે રહેલા કોઈક ધરમાં કોઈ દ્દારા એવા પ્રકારનુ 
બોલાતું તે ૨જકુમારે સાંભળ્યું, કે જે કાનને સુખ આપે એવું 
હતુ. ” પોતાના મહેલની પાસેના કોઈ મકાનમાં કાઈ દ્રારા શું 
બોલાયું, કે જેનું શ્રવણુ તે રજકુમારતે માટે સુખદ થઇ પડયુ, 
એનુ વણેન કરતાં તે ક્લાસ'પન્ન પુરૂષ કહે છે ક- 








ભીમ અતે સોમ પ૩ 


ક-----ન--_.૦----....---.-ન્‍નઝ # --* ક-_સબટ----નઇ.-૦-૦૦-૨-.---૦--.--૦--ાણવાલ#-ન ૪# અણઇ ._.._. -.-૧-નાતાલલ#-૦૦-ણન૦૦૦-૦-ન૦ણ--૧શાકનનસ તાક. -.--૦-ત0ઊનક................. ન્‍૦ક-છનસન----.---....-----૦---૪૪જ. ત તઢ.......#. 


(₹ તિયપુત્વવાળ ગળવિયર્ટિમાં લુગળટ્ગળમિસેસો । 
નઝ્ઝટ્‌ નેમત્થસિળણિં, તેળ નિ૩ળા નિયંતિ *રિં 1૨1” 
નિપુણુ માણુસો। પૃથ્વોનું પર્યટન કરે છે; તેનું કારણુ એ 

છે કે-એક સ્થાને રિથિત રહેલા જને! પોતાના પુણ્યના પ્રમાણુ- 

ને નનણી શકતા નથી, પોતાના ગુણો વિષેની વિવૃદ્ધિતે પણ 
નનણી શકતા નથી અને સુજને।માં તથા દુર્જનેોમમાં રહેલી 
વિશેષતાને પણુ જણી શકતા નથી. 

પોતાનું પ્રુણ્ય કેટલું અને કેવું છે, પોતાનામાં ગુણો ૧%હિને 
પામે છે કે કેમ તેમજ સજ્જનોની સનજનતા અને દુર્જનોની 
દુર્જનતા કેવા કેવા સ્વરૂપની હોય છે, એ વિગેરેતો ખ્યાલ એક 
સ્થળે જ વસનારાગ।તે આવતે! નથી : આ કારણે નિપુણજને! 
પૃથ્વી ઉપર પર્યટન કરે છે. ૨જકૃમારે જે કથન સાંભળ્યું હતુ' 
અને જે કથન તેને માટે શ્રવણુસુખદ થઈ પડયું હતુ, તેતે 

આ ભાવ છે. તે ક્લાસ'પન્ન પુરૂષ કહે છે કૈ-“ આ ન્નતિના 

તે કથનને સાંભળીને રાજકુમાર વિક્રમમાં પણ્‌ દેશદશનની 


તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થઈ. ” 
વસ્તુતત્તતા અભ્યાસ વિનાના પણુ પરાક્રમી આત્માઓને 


આવાં કથનો ન્યારે ખૂબ જ ઉત્તજક નિવડે છે, ત્યારે સાચા 
તત્ત્વવેદિએ તો આવાં કથનોની એકદેશીયતા આદિતે સારી 
રીતિએ સમજ શકે છે : પરન્તુ જગતમાં કાંઈ બધા જ સાચા 
તત્વજઝ્ઞાનિઆ નથી હોતા, સાચી તત્તવવેદિતાથી પર એવા 
આત્માઓ આંશિક સત્યને જ સપૂર્ણ્‌ સત્ય તરીકે માની લઇને 


એના જ પૂન્નરી બની જય છે. આવું બનવું, એ તત્ત્તથી 
અપરિચિત આત્માઓતે માટે સહજ ક. 


પૃથ્વીના પરિભ્રમણુને પોતાના પુણ્યના પ્રમાણુ આદિને 
જાણુવાનુ કારણુ માની લેવાથી દેશદર્શનની તૃષ્યાવાળા બતેલા 
તે રાજગુમારતે એમ લાગ્યું કે-“ નને પિતાજ આદિને હૈં પૂછવા 
રહીશ, તો મારી તૃષ્ણા શાંત થવી શકય નથી.' આથી 
'2ાજકુમારે પોતાના પરિજનોની અવગણુના કરવાનો નિર્ણય કર્યો. 





પ૪ ધર્મક્થયાઓઆ-પહેલે ભાગ 


દ નકન ાઇજકતન ની રીકણઈ-નનન.........-............-ન્જ્જ..--. ----- ------------------------------- ------- ------ _ન્‍નસાણનનટશા,. 


એક તો ૨1જપુત્ર અને વળી પરાકમી, આવાઓની ઉત્ત- 
જના ભાગ્યે જ પ્રતીકાર્ય બતે છે. આવાઓ પ્રાય: પોતાની 
ઇચ્છાને સકૂલ કરવાને માટે કેઉ# પણુ ન્નતિતનુ' સાહસ ખેડવાને 
સનજ હોય છે. એ જ રીતિએ સન્‍જ બનેલા રાજપુતે પોતાનો 
નિશ્ચય અસલમાં મૂકવાનું નક્કી કર્યું. પોતાના નિશ્રયતે અમલ- 
માં મૂકવાનો નિર્ણય કર્યા પછીથી, દેશદર્શ નને માટે સતૃષ્ણુ 
ખતેલેો તે શાજકુમાર, કલાસ'પન્ન પુરૂષ કહે છે કે-“પર્જિનતે 
અવગણીને રાત્રિએ તલવારથી સહિત હાથવાળા બન્યો થકે 
ધીમે રહોતે નગરમાંથી નીકળી ગયે. ” 

૨ાજપુત્રો એક તલવારને જ પોતાના સર્વસ્વ રૂપ માનનારા 
હોય છે, એથી વિક્રમ નામનો તે ર૨1જપુત્ર પણુ તલવારથી 
વ્યત્ર બનેલા હાથવાળે। બન્યો થકો ચાલી નીકળ્યે।. 


અપરિચિત પીડિતની સેવા _ ક 
દેશદર્શનની તૃષ્ણાયી ચાલી નીકળેલો તે રાજકુમાર વિક્રમ 


વઆ્ખગળ ને આગળ ચાલવા લાગ્યો. ચાલતે। થક્ટા તે આગળ 
માર્ગમાં કોઈ પણુ એક પુરૂષને જૂએ છે. માર્ગે જતા રજ- 
કુમારે જે કોઈ નરને જયો, તે કહેર પ્રહારથી વિધુર ચયેલે। 
હતો, પિપાસિત એટલે તૃષાતુર બનેલો હતો અને પૃથ્વીતલ 
ઉપર પડેલો હતો. કહેર પ્રહારથી વિધુર બનીને જમીન ઉપર 
પડેલા અને તરસથી પીડાતા એવા તે દુ:ખી માણુસને દેખીને, 
કોઈ પણ સારા માણુસને દયા આવવો ગ સહજ છે : તો 
આ તો રાજપુત્ર છે, ગુણીયલ છે અતે સુ'દર્‌ હદ્યવાળે છે : 
એટલે આવાને દયા ન આવે, એ તે। બને જ કમ ? ખરે જ, 
એવી દુઃખદ દશામાં પડેલા આદમીને ન્નેઇને, રાજકુમારના 
અન્તઃકરણુમાં ખૂબ જ કરૃણા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. ઉત્પન્ન થયો 
છે પૂણુ કરૂણાભાવ જેને એવો તે રાજકુમાર, પહેલાં તો નજ- 
દિકમાં આવેલા સરે્‌।વર્માંથી પાણી લઈ આવ્યો અતે તે પાણી 


તેણે તે પીડિત માણુસને પાયું. આ રીતિએ તે પીડિત માણુસ- 











ભીમ અતે સોમ પપ 


**ન્-------------- 








તરમાજ,૯. ૭. 





“ર---.--.---------- 





શ... -- ૦૦૦ ન.ય ત. -.-.-. _-..--. ૦-૦૦-૫ ન્તન----૦--. 


ને પાણી પાઈને જ તે રાજકુમાર અટકયો નહિ : પરન્તુ 
તેણે તા અસ્વસ્થ અવસ્થાવાળા તેને પવનના ઝ્દાનથી સ્વસ્થ 
શરીર્વાળે ખનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ૨ાજકુમારનો એ પ્રયત્ન 
કળ્યો અને તે પીડિત માણુસ સ્વસ્થ શરીરવાળે બન્યો. 

આ રીતિએ તેને સ્વસ્થ શરીરવાળે। બનાવ્યા પછીથી, 
તે 21જપુત્ર તે પુરૂષને પૃછે છે કે-“ હે મઠાશય ! તું કેણુ 
છો? અને તારી આ અવસ્થા શા કારણે થયેલી છે ? ” 

રાજકુમાર વિડડુમ એક અપરિચિત પષ્યુ દુઃખી માણુસને 
માટે કેટલી બધી લાગણીવાળો બન્યો, એ વિચારવા જેવું છે. 
પોતે ર1જકુમાર હોવા છતાં પણુ, માત્ર દયાભાવનાના કારણે 
જ નાતે પાણી લઈ આવ્યો અને પીડિતને પાણી પાઈ ને તથા 
પવન નાખીને સ્વસ્થ બનાવ્યો. જે આત્માએના અન્તરમાં 
દયાભાવ નથી હોતો, તેમનાથી આ ખનવું એ શકય નથી. 
દુ:ખી માણુસને નેતાં જેમતું' દિલ અનુકમ્પાભાવને પામતું 
નથી, તેવા આત્માએ સદટ્ધર્મના સાચા ઉપાસક બતી શષ્ટિ 
એ શકય જ નથી. રસ્તે પડેલો માણુસ નિષ્ડુર પ્રહારથી 
વિધુર બતેલેો હતો, એટલે કરૃણાભાવથો હીન માણસોને તો 
તેની પાસે જધ્ટતે તેની ચાકરી કરતાં પણુ સુગ આવે; પરન્તુ 
રાજકુમાર વિટડ્ઠુસ તો દયાળું હતો. આવી દયા, એ પણુ હદ્ય- 
ની એક ઉત્તમતાને જ સ્રચવનારી %. આવી ઉત્તમ દશાવાળો 
આત્મા, અપરિચિત અતે દુઃખી એવા પણુ આત્માને કેવે 
અને કેટલે! આશ્રાસક બને છે, એ પણુ આપણ હમું એ 
દુ:ખી માણુસના ઉત્તર ઉપરથી ન્નેશું. હદ્યપૂર્વકની દયા, એ 
ખરે જ દુઃખી આત્માઓને માટે તેમજ પોતાના આત્માને 
માટે પણુ સાચા કલ્પતર્‌ની ગરજ સારનારી છે. આવી દયા 
સરલ આત્માઓના અ'તરમાં જ આવિર્ભાવને પામે છે. 

રાજકુમાર વિક્રમે કરેલી કરૂણાભાવથી ભરપૂર એવી ચાક- 
રીના યોગે સ્વરથ દેહવાળો બનેલો તે પુરૂષ, એ રાજપુત્રને 
ઉદેશીને કહે છે કે-“ હે સુજનશિરોર્ત્ન ! તું સાંભળ. ” 


[2 2 ત ત ઝા ર ર દાર રેર કોસ રરર કારા 
પદ ધર્મકથાએ-પહેલે ભાગ 


નૂઓ કે-સહદ્યતાથી કરેલી શુશ્રષા, એક અપરિચિત 
એવા પણુ આદમીના હદયમાં કેવો સદ્ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે ? 
રાજકુમારના પર્િચયથી રહિત તે પુરૂષતે પણુ ૨।જપુત્રતી પ૨િ- 
ચર્યા આદિથી ખાત્રી થઈ ગઈ કે-“આ આદમી કોઈ સામાન્ય 
કોટિનો નથી, પણુ સુજનોમાં શિરે।રત્ન સમાન છે. ' આથી જ 


થૂ 


પોતાની આળખ આપતો તે, સુદર પ્રકારના સ'ખોધનપૂર્વ ક 
રાજકુમારને સાંભળવાનું જણાવે છે. 

એ રીતિએ સુન્દર સખોધનપૂર્વક સાંભળવાનું કહીને, તે 
અપરિચિત પુરૂષ જણાવે છે કે-“હું “સિદ્ધ' નામનો એક 
યોગી છું. મારો એક દુશ્મન યોગી છે અને તે વિદ્યાથી બળ- 
વાન છે. વિદ્યાથી બળવાન એવા તેણુ મારા શરીર ઉપર્‌ 
૭ળાથી પ્રહાર કયોઈ અને એથી જ હું આ પ્રકારની અવમ્થાને 
પામ્યો : પણુ હે ગુણુસપન્ન પુરૂષ ! તે' મતે પુનઃ સ્વસ્થ બનાવ્યો 
છે.” એ અપરિચિત યોગી આટલું કહીને જ ચાલ્યો જતો નથી, 
પણુ પોતાના ઉપકારશિને ઉપકારના બદલા તરીકે પોતાની પાસેની 
અનેક વસ્તુઓ પૈકોની એક વસ્તુ આપીને જય છે. ભયકર 
દશામાં પોતાને સહાય કરનાર કુમારથી તે યોગિને ખૂબ જ તોષ 
થયો હતો. એ તોષચો તે યોગી તે ઉત્તમ ગુણુવાળા કુમારને 
“ગર્ડમત્ર' આપીને પોતાના સ્થાને સૃખપૂવ'ક પહોંચી ગયો. 
દ્રબ્યવદ્યા અને ભાવદયા : 

જગતમાં ઉપકાર કરવાની વૃત્તિવાળા અતે 8પકારને ઉપકાર 
તરીકે ન્નણીને એનો બદલે વાળનારા પણુ હોય છે. વિશ્રમાં 
જેમ આવા દ્રવ્યદ્યાવાળાએ હોય છે, તેમ ભાવદ્યાવાળાઓ 
પણુ હોય છે. નને '-વિશ્ષમાં સદા કાળ ભાવદ્યાવાળાગ।ની 
સખ્યા થોડી હોય છે અતે દ્રવ્યવવાળાઓની સખ્યા એથી 
વિશેષ હોય છે. દ્રવ્યદ્યા જ્યારે સર્ષવ છે, ત્યારે ભાવદયા મેરૂ 
છે. સ્વાર્થવૃત્તિ વિનાની દયા દ્રવ્ય હોય તો પણુ તે ભાવદ્યાની 
પ્રાપ્તિનું કારણુ બની જય છે. દ્રવ્યદ્યાના બદલા હોઈ શકે 





ભીમ અને સોમ પ૭ 


“-----------------------* 
#-ન્ન--------- -*---૦ૂ--- --------------ૂ-ૂ---- ન --- -. તમજ, સનનનતડનન 


છે, જ્યારે ભાવદ્યાના બદલા નેગી વસ્તુ પ્રાયઃ દુર્લભ હોય 
છે. માત્ર દયા શખ્દ્થી અગર ઉપકાર શખ્દ્થી નહિ મુ'ઝાતાં, 
તેના સ્વરૂપ અને ભેદ આદિનિ ન્નણુવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું 
એ જરૂરી છે. દ્રવ્યદદ્યા પણુ નને નિઃસ્વાર્થભાવન! હોય છે, તે 
એ ભાવદયા પામવાની સુ'દરમાં સુંદર્‌ સામગ્રી મેળવી આપે 
છે. એવી સામગ્રીને પામેલા આત્માએ, સ્વ-પરના સાચા 
દયાળુ બનીને, અનુપમ કેોટિને। સ્વોપકાર અને પરોપકાર સાધવા 
દ્રારા, શ્રી સિદ્ધિપદના ભોક્તા બતી નય છે. આ જગતમાં 
ઉત્તમમાં ઉત્તમ કોટિના પર્‌ે।પકારતી સાધના ભાવદયા વિના 
શકય નથી. ભાવદયા, એ જેમ ઉત્તમ કોટિના પરેપકારની 
સાધક બને છે, તેમ સર્વશ્રેઈ સ્વોપકારતી પણુ સાધક બતે છે. 
આમ છતાં પણુ, એ વાત નિશ્રિત જ છે કે-ભાવદયાના ઉપાસક 
દ્રવ્યદદયાના વિરોધી નથી જ હોતા. ભાવદ્યાના ઉપાસકો તે 
અવસરે અવસરે શકયતા મુજબ દ્રવ્યદયાતી પણુ કાર્યવાહી 
અવશ્ય કરે છે. દ્રવ્યદદયાના વિરેોધિએ।, એ વસ્તુતઃ ભાવદયાના 
ઉપાસક્રે જ નથી; એટલુ' જ નહિ, પણુ તેઓ નને ભાવદયાના 
નામે દ્રવ્યદયાના વિરોધ કરતા હોય છે, તો તેએ ભાવદયાની 
નિન્દાદિ કરાવનારા જ બને છે. 
કામટેવના મ'દિરમાં : 

તમને યાદ તે। હશે જ કે-કલાસ'પન્ન પુરૂષ, વિગ્હદુઃખથી 
પીડાતી ત્રણુ તરૂણુ રાજપુત્રીઓના ભવનમાં તેઓની સમક્ષ 
વાત કરી રજ્યો છે. પોતાની કથાતે આગળ ચલાવતાં તે કહે 
છે કે-તે સિદ્ધ નામને યોગી રાજકુમાર વિક્રમને “ ગર્ડ મ'ત્ર ' 
આપીને સ્વસ્થાતે ચાલ્યો ગયો! અતે રાજકુમાર પોતે આ 
નગરમાં એટલે આ _કનકફૂટ” નામના નગરમાં આન્યો. આ 
નગરમાં આવેલો તે રાજપુત્ર, રાત્રિએ કામદેવના મ'દિર્માં 
વસ્યો. કામદેવના મદિરેમાં રાત્રિવાસ માટે વસેલો તે રાજકુમાર 
નિદ્રાધીન બન્યો! નથી પણુ સારી રીતિએ જગે છે, એ ૬ર- 


૫૮ ધર્મંકથાએઓ-પહેલે। ભાગ 





મ્યાનમાં એક તરૂણી કામદેવનું પૂજન કરવાતે માટે તે મ'દિરમાં 
આવી પહોંચી. કામદેવની પૂન્ન કરવાને માટે આવેલી તે સ્ત્રીએ 
ટ્ામદેવની પૂન્ન કરી લીધી અને બહાર નીકળી ગઈ. 


આ તરૃણીને આ રીતિઃ્એ રાત્રિના સમયે એકાકિની આવ- 
વાનું કારણુ એ હતું કે-તેણીને આપધાત કરવા હતો. આપધાત 
કરતાં પૂવે તેણીએ કામદેવની પૂ”્ન કરી લીધી. હવે તે ખહાર 
નીકળીને ખોલે છે કે-“ હે વનદેવતા માતાઓ ! તમે મારા 
કંચનને સારી રીતિએ સાંભળા. હું આ નગરના “વાસવ? 
નામના નરપતિની “ડમલા? નામની સુખિની પુત્રો છુ : 
મારા પિતાએ મતે ઉન્ન્વલ ગુણાના અનુરાગી “ મણિરથ ' 
રાન્નના પુત્ર “વિક્રમ :કુમાર્તે આપેલી છે : પણુ તે કુમાર 
હાલમાં કયાંક પણુ ચાલ્યા ગયા છે. તેએ કયાં ગયા છે એ 
જણાતું નથી. આથી નને આ ભવમાં એ કુમાર મારા પતિ 
ન થયા, તો! પરલોકમાં પણુ તે જ મારા પાત થાએ. ” 
માોહવશ પાગલ બને છે : 

વિચાર્‌। કૈ-મોહનું આ વિશ્રમાં કેવુંક સાખ્રાજ્ય પ્રવર્તે 
છે! મોહવશ આત્માએ કદી જ પોતાના આત્માના હિતની કે 
અહિતની સાચી ચિતા કરી શકતા નથી. તેઓને તો સ'સાર- 
ની સાધનામાં જ આનદ લાગ્યા કરે છે. સસારના આનંદમાં 
જ સર્વ'સ્વતે માની ખેઠેલા અને મોહવશતાના યોગે વિવેકાન્ધ 
બનેલા આત્માએ, એ સમજવાની તકલીક્‌ લે જ કયાંથી કે- 
“એમ માગ્યા પતિ ભવાંતરમાં નથી મળતા !' ભિન્ન. ભિન્ન 
સ્વભાવ અતે ભિન્ન ભિન્ન પ્રદૃત્તિમાં પડેલા આત્માઓ, પોત- 
પોતાની કરણીને અનુસારે, સદ્્ગાતિ યા દુર્ગ[તિમાં ચાલ્યા જય 
છે; ત્યાં કામની પૂત કરવી અને વનદેવતાઓતે જહેર કરવું 
તથા-“ પર્ભવમાં પણુ એ પતિ મળન્ને. '-આવું આવું ઇચ્છવું, 
આ બધું કારમી અન્તાનતાના જ પરિણામ સિવાય ખીજું શું 
સમન્નય કે મનાય ? મોાહવશ આત્મા ખરે જ પાગલ ખની 





ભીમ અને સોમ પટ 


---------”ૂ----૦----- -------------કન--- 


નય છે. પાગલ બનેલા આત્માએ ન ખોલવાનું ખોલે, ન આચ- 
ર્વાનું આચરે અને ન ઇચ્છવા જેવુ' ઈચ્છે, એમાં કંઈ આશ્ચર્ય 
પામવા જેવું નથી. પણુ આવા પ્રસંગોને નણીને, પુખ્ય- 
શાલિએએ એવા પાગલપણાતે આણુનારા મોહની પરાધીન- 
તામાંથી છૂટવાને માટે જ પ્રયત્નશીલ બનવા જેવું છે. આવા 
પ્ર્સગોને સાંભળીને પણુ જેએ આવા ચાળા ડરવામાં જ 
આન'દમગ્ન બની નય છે, તેએ તે! આવા પ્રર્મગોને સાંભળીને 
પણુ વધુ પાગલ જ બનવાના ! એમ કરવું એ શ્રવણુનું ફલ 
નથી. શ્રવણુનું ફૂલ તો એ છે કે-એના પરિણામે હેયને યાગ 
અને ઉપાદેયને સ્વીકાર થાય. જે શ્રવણુના પ્રતાપે હેયના 
ત્યાગ અતે ઉપાદેયના સ્વીકારના ધ્યેયને નથી સ્વીકારતા, તેઓ 
માટે શાસ્ત્રનું શ્રગણુ પણુ નિખ્ફ્લ અતે કદી કદી તુકશાનકારક 
પણુ થઈ ન્નય છે. આથી જ, ઉપકારી મહાપુરૂષો ફરમાવે છે કે- 
શ્રવણુના લાભ પામવાને માટે પણુ યોગ્યતાની આવશ્યકતા છે. 
રાજફુમારીને સ્વસ્થ બનાવવી : 

આત્મધાત કરતાં પૂર્વે] પરભવમાં પણુ એ જ પતિને 
આપવાની પ્રાર્થના કરતી તરૃણણ0ી, એ બોલ કેઈ નથી પણુ 
અત્યારે પેલા કલાસંપન્ન પુરૂષના મુખથી કહેવાઈ રહેલી કથાને 
સાંભળી રહેલી ત્રણુ રજપુત્રીએમાંતી જ એક ડંમલ! નામની 
રાજપુત્રી છે. મોહવશ ધેલીં બનીને તે આપધ્રાત ફરવા આવી 
છે, પણુ હજી એને! શુભોાદય ન્નગતો છે એટલે એના માગે 
પરિણામ ખરાબ નથી આવતું. નને કે-એણે તો પોતાની 
પાગલદરામાં વનદેવીઓને માતા તરીકે ઉદ્દેશીને કહેવાનું કહી 
દીધું અને તરત જ વડના ઝાડ ઉપર ફાંસો! બાંધીને પોતાને 
લબાવી દેવાતે તૈયાર થઈ ગઈ : પણુ તેણીને પુણ્યાદ્ય જગતે 
હોવાથી, જેની ખાતર તે મરવાને તેયાર થઈ છે, તે જ અહીંયાં 
હાજર છે. રાજપુત્રી કંમલા જેટલામાં ફાંસો ખાઈ ને મરવાની 
તૈયારી કરે છે, તેટલામાં તરત જ વિક્રમકુમાર તેણીની તરક 





૬૦ ધમ'કથાઓ-પહેલે। ભાગ 





લના __.............._.....--.-.--.-...---મ0 સ ૨૭ ..._.. -----૦૦૦ાઝ-ા-૦૦૦ણઇ,--સલાાણતાતણભસરા ખતના સાણાઉાણણાઇસણસક ક... ........-, તાઇ - 





(અર -સપઇજલળનાણ-....૪-ળ.-.............. _. ૦૦ * ણ /ુ..ક.......ક..ન-. ----૦-...___.--ન૩નાસપણસુ, 


ગયો, કુમાર જાગતો જ હતો, એટલે તેણે સબળુ' જ ન્નેયું હતું 
અને સાંભળ્યું હતું : આથી તે તરત જ તેણીની તરફ વેગથી 
ગયો અને-“ સાહસ ન કર '-આ પ્રમાણે કહેતા તે રાજપુનત્રે, 
છ્ઠુરિકા દારા પાશતે છેદી નાખ્યો. છુરિકા વડે પાશને છેદી 
નાખીને તે રાજકુમારે તે “ કમલા ' નામતી રાજપુત્રીને કમલ 
જેવાં સુકામલ વચને! દ્દારા સારી રીતિએ સ્વસ્થ બનાવી 
દીધી. સુકોમલ વચને।થી રાજકુમારે તેણીના આપધાત કરવાના 
આવેશને રે।કચો : એટલું જ નહિ, પણુ તેણીને સ્વસ્થ દશામાં 
પણુ સંસ્થાપિત કરી દીધી. 

કમલા સાથે લગ્ન : 

આ રીતિએ ભણિરથ રાજના પુત્ર વિક્રમકુમારે આ 
નગરના વાસવ ગળતી ડંમેલા નામતી પુત્રીને મરવાને 
પ્રયત્ન કરતાં અટકાવીને, કમળ જેવાં સુકોમળ વચનોથી સુસ્થા- 
પિત કરી, એટલામાં તો પોતાની પુત્રીની શોધ માટે નીકળેલે 
અને ભટોના સમુદાયથી પરિભ્ત્ત થયેલો વાસવ રાન્ન યાં 
આવી પહેંચ્યો. ત્યાં આવેલા તે રા”્નએ તે રાજગકુમારને પણુ 
નનૈયો, વાસવ રાન્ન તે વિક્મકુમારતે એળખતોા હોવાચી, 
તેને પોતાની પુત્રી કમલા પાસે ન્નેઈ ને ખૂશ થયે।. પુત્રીની 
શોધમાં નીકળેલા તે રાજાને, આ રીતિએ જમાઈ પણુ મળી 
જવાથી, અધિક આનન્દ થવો એ સહજ છે. 

આનન્દિત બતેલા તે રાન્ન વિક્ઠમકુમારને કહે છે કે- 
“ હે દાક્ષિર્યપૂર્ણા કુમાર ! અમે અમાર પોતાના મિત્ર મણિ- 
રથ રાન્નને મળવા ગયેલા, ત્યારે અમે તતે બાળપણુમાં 
ન્નેચેલો છે. આ મારી કમલા નામતી પુત્રી, કમલિતી જેમ 
દિનનાથ એટલે સૂર્ય પ્રતિ સદા અનુરક્ત છે તેમ, પતિ પ્રત્યે 
હુમેરાં અનુરાગવાળી છે : આ ડારણ્‌થી મારી દીકરી કમલા 
તારા જમણા હાથના મેળાપના વશથી સુખતે પામે. ” 

આ પ્રમાણેતી મધુર અતે ગ'ભી? વાણી ઠ્વારા વાસવ 





ભીમ અને સેમ ૬૧ 


[બાઝાર છ કસાન કે ----------૦---*-૦-- - -*-2સ્‍ક.૭-. ડર -4 ૦ ત તમાલ. ગા. 4 





ણ 


રાન્નએ પ્રાર્થના કરી, એટલે ત્રિવિકમ-કૃષ્ણુ ૧ જેમ કમલા 
એટલે લદ્દમીને પરણ્યા હતા, તેમ આ વિક્રેસકુમારે પણુ 
કુમલાનેો કર ત્રહણુ કર્યો. અર્થાત્‌--તેમતું લગ્ન ત્યાં ને યાં જ 
કરવામાં આવ્યું. આ પ્રકારે પોતાની પુત્રીને પરણાવ્યા પછી, 
ખીજે દિવસે પ્રાતઃકાલે તોષપૂર્વાક ભાર્યા સહિત તે કુમારને 
રાન્નએ નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો અને કમલા નામની પોતાની 
સ્ત્રી સાથે ક્રીડા કરતો તે કુમાર રાન્નએ આપેલા પ્રાસાદમાં રહ્યો. 
વામને ચાલ્યા જનુ : 

આ પ્રમાણે વાત કરીતે તે કલાસ'પન્ન પુરૂષ વિરામ પામ્યો. 
પોતાને લગતી વાત આવવાથી, ત્રણુ તરૃણુ રાજપુત્રીએ 
પૈકીની એક જે કૅેમલા નામના રાજપૃત્રી હતી, તેણીને તો 
પુરેપૂરી ખાત્રી થઈ ગઈ કે-“ આ મારી અતે મારા પતિની 
સધળી જ વાતથી વાકેફ છે.' આવી ખાત્રી થયા પછી, પોતાના 
પતિ સબધી વિશેષ હ૪ીકતતે જણુવાની ઉત્સુકતા વધી જવી, 
એ આવી તરૃણીઓને માટે તો ખૂબ જ સહજ છે. વળી અત્યારે 
જે વિરહદુઃખ ઉત્પન્ન થયું છે, તેનો પ્રસંગ પણુ હવે આવે છે. 
આ કારણે પ્રિયવિરહથી અતિ પીડિત એવી તે કંમલા નામની 
રાજપુત્રો એકદમ ખોલી પડી કે-“ તે પછી આગળ શું યયું ?” 

“સસારમાં ઈષ્ટ વસ્તુના સમાચાર પણુ માણુસને કેટલે! 
આન'દ્તિ કરી શકે છે ! '-એ વાત તમે તો જણુતા જ હરે. 
ઈષ્ટિના સમાચાર આત્માતે જેમ આનદિત કરે છે, તેમ અનિ- 
ષ્ટના સમાચાર શૈકાતુર પણુ કરે છે. આ સ'સારતી અનાદિથી 
ચાલતી અને અનત કાલ સુધી ચાલુ રહેનારી આ શાકશ્ષતી 
પરિસ્થિતિ છે. સસારમાંથી આવી પરિસ્થિતિને નામશેષ બનાવી 
શકવાની તાકાત કોઈજ ધરાવતું નથી. આમ છતાં પણુ, 
આવી પરિસ્થિતિથી પોતાને બચાવી લેનારા નથી હોતા એમ 
નહિ. એ પ્રતાપ ધર્મને છે. સાચા પૂજનીય પુરૂષાની આરાધના 
કરનારા પુણ્યવાનો, તેવી પરિસ્થિતિથી પોતાને અતે ખીન્ન 


દર્‌ ધર્મકથાઓ-પહેલેો ભાગ 


ઈનાસશણા-ત2..........._ ૮-૦... તાત... લાતા ઝ----૦---૦, ૦... ૦... _ત.-----...--૦---અાન-ન૧૦-___-....- ૧. ૧૦૦૦-....._.....-ન્‍નસા-7 આા૦તઇન......નશનાનતણઇ-....ન._...-.--....... તામા... ......-.----૦૫.૦....__..જનઇન- સનક... છીઝગનનાણાનયાતતાાન...ત........--૦... 


પણુ અતેકોને બચાવી લે છે. ધર્મની સુન્દર પ્રકારે આરાધના 
કરવા દારા આવા કારમા સ'સારથો મુક્ત ખનીને જેએ। સિદ્ધિ- 
પદના ભો।કતા થયા છે તે અને જેએ આવા કારમા સંસારથી 
ખચવાને માટે અનતસ્ઞાનિઓએ ઉપદેશેલા મેક્ષમાર્ગની આરા- 
ધનામાં જ મશગુલ છે, તેએ જ આ વિશ્વમાં પૂજનીય આદિ 
છે. આમ હોવાના કારણે, જેઓએ મેક્ષમાર્ગતી સ્થાપના કરી 
છે, તેએ તો આ વિશ્વના પ્રધાન પૂજનીય પુરૂષો ગણાય, એ 
તદ્ન સ્વાભાવિક જ છે. સાચા પૂજતીય પુરૂષોની પૂજન, એ 
સ'સારને ક્ષય સાધવા માટેનું પરમ કારણુ છે અતે તેવા 
તારકરાની આજ્ઞાની આરાધના, એ જ તેઓની શ્રેષ્ઠતમ પૂન્ન છે. 

અસ્તુ. પ્રિયના સમાચારતે ન્નણુવાનતે માટે આતુર બતી 
ગયેલી કમલા-“ તે પછી આગળ સું થયું ₹ '-આ પ્રમાણે ખોલી 
પડી, પણુ પેલા કલાસ'પન્ન પુર્ષે આગળની વાત તે દ્વિસે ન 
જણાવી; તે કુખ્જ પુરૂષ તો-“ ૨ાજસેવાનતો સમય છે. '-આ 
પ્રમાણે કહીને ત્યાંથી ચાલતો થયે।. 
જાજપુત્રીઓને। ઉદ્દેગ : 

સંસારમાં ઝુતૂડલી આત્માઓ પ્રેમિઓને દુઃખ દેવામાં 
પણુ આન'દ માને છે. ર્સસારતું ધ્રેમનાટક કેટલું ગજબ છે, 
એ વિવેકિઓએ જ સમજી શકે છે. જેના સુખમાં સુખ માને 
તેવા પ્રેમિતે પણુ કોઈ વખતે પજવવામાં પ્રેમી આનદ માતે 
છે. ર્સસાર્ના પ્રેમનો એવો પણુ એક સ્વભાવ છે અને અહીં 
તેને જ સાક્ષાત્કાર છે. તે વામન પુરૂષ તો-'“ રાજસેવાને। સમય 
છે, -એમ કહીને ચાલતો થયો, પણુ એથી '“ કંમલા' નામની 
રાજપુત્રીના જવ તો એ વાત તરત નહિ સાંભળી શકવાથી 
ઉદ્ગ્ન જ બની ગયે. એની ચિતા આ વાસને ન કરી. 

કુમલા તો એ નણુવાને ઉત્સુક હતી કે-“ તેનો પતિ 
વિડ્ઠસકુમાર્‌ અચાનક કયાં ચાલ્યો ગયો અતે હાલ તે કયાં 
'છી ?' આથી વિક્મકુમાર સાથેનાં પોતાનાં લગ્ન થયાં અને 





ભીમ અને સોમ દ્૩ 


ખેઉ વાસવ રાજ્નએ આપેલા પ્રાસાદમાં રહીતે આન'દથી 
દિવસે! પસાર કરવા લાગ્યાં, આટલે સુધી કથા કહીને તે 
કલાસ'પન્ન પુરૂષ ચાલ્યો જાય, તેની કમલા ઉપર કેવી અસર 
ચાય તે સમજવું મુશ્કેલ નથી. તે ક્લાસપન્ન પુરૂષ તે વખતે 
તો ને કૈ-તે ત્રણુ રાજપુત્રીઓના ભવનને છોડી ગયો હતો, 
પણુ તે હંમેશને માટે તે ભવનને છોડી ગયો નહોતો. બીન્ન 
દિવસે તો તે આવવાને! જ હતે. ૭તાં પણુ પ્રિયતી કથા સાંભ- 
ળવાની તક મળ્યા પછી, એટલે! પણુ વિલમ્બ ચાય તે રાગી 
આત્માઓને માટે અસલ્ર થઈ પડે, એ અસ્તાભાવિક નથી. તે 
કલાસ'પન્ન વામને “ કમલા 'ની જેટલી કથા કહી તે યથાર્થ 
હોવાના કારણે, કમલસેના અતે સુકલ્ષોચનાના હદયમાં પણુ 
આશાનો સ'ચાર થયો હોય, એ બનવાન્નેગ છે : કાર્ણુ કે- 
તે બન્ને પણુ રાજપુત્રીઓનો પતિ તો વિક્ઠમકુમારેજ હતો 
અને એથી તે બન્ને ૨ાજપુત્રીએ પણુ તેના જ વિરહના 
દુઃખથી પીડાતી હતી. આ કાર'ગે તે ત્રણેય રાજપુત્રીઆએ , 
આગલે દિવસે વામન ગયે! તે ખીજે દિવસે પાછે ફર્યા ત્યાં 
સુધીનો પોતાનો સમય, ઉત્સુકતા અને ઉદ્દેગ સાથે-' કયારે 
તે વામન પાછા આવે અને આગળ વાત ફરે '-એવી આતુ- 
રતાથી રાહ ન્નેવામાં જ પસાર કર્યો હોય, એ શકચ છે. 
સ'સારરાગના યોગે થતા દુઃખાનુભવ અને ધમરાગના 
ચોગે થતા દુ:ખાનુભવ વચ્ચેનું અ'તર્‌: 
સસારમાં આવી ઉત્સુકતા અને ઉદ્દેગમયતા, એ કોઈ 
નવીન વસ્તુ નથી. સંસારરાગના યોગે દુઃખતેો અનુભવ કર- 
નારા આ સંસારમાં ડગલે તે પગલે મળશે, પણુ ધર્મ રાગના 
યોગે દુઃખતેો અતુભવ કરનારા જવલ્લે જ મળશે. સ'સારરાગના 
યોગે દુઃખને અતુભવ કરનારા આત્માઓ દુઃખને વધારવાની 
પ્રષૃત્તિ કરી રહ્યા છે અતે ધર્મરાગના યોગે દુઃખને! અનુભવ 
કરનારા આત્માઓ દુઃખના નાશની પ્રરૃત્તિ કરી રહ્યા છે, એમ 


૬૪ ધમ'કથાએ-પહેલે ભાગ 


ઉપકાર્િઓ ફરમાવે છે : પરન્તુ ઉપકારિઓના એ કથનને 
ઝીલવાનું સામર્થ્ય ન્નેછએ ને ? ઉપકારિઓના કથનતે હદયમાં 
જચાવવા જેટલી યોગ્યતાને નહિ ધરનારા આત્માઓને માટે, 
તેમના એકાન્ત ભલાને માટે જ કહેવાએલી વાતે। પણુ, નિષ્ફળ 
અગર તો તુકશ્ાાનકારક નિવડે છે: જ્યારે એવા આત્માઓને 
સ'સારરાગને પુષ્ટ બનાવનારી વાતો ખૂબ જ મીટડ્ડી લાગે છે. 
અત્તાન આત્માઓ સમજી શકતા નથી કે-એ મીડું પણુ ધણું 
ભ્રયકર ગ્એવું વિષ જ છે. 

સ૦ ધર્મ ર્‌ાગના યોગે દુઃખતે। અનુભવ થાય, એ કેમ બને? 

ધર્મ'રાગના પરિણામે દુ:ખને! અતુભવ ન જ થાય, પણુ 
ધર્મરાગના યોગે દુઃખનો અતુભવ નજ થાય એમ નહિ. 
આત્મા ધર્મને સાચે! રાગી બને છે, પછી એને પોતાની 
સસારની કરણી સાલ્યા વિના રહેતી નથી. સદ્ધર્મના સાચા 
અનુરાગને ધરનાર આત્મા, જેટલે જેટલે અશે ધર્મની આરા- 
ધના કરી શકતો નથી, તેટલે તેટલે અ'શે તેને ખેદ થયા 
વિના રહેતે નથી. ધર્મ'*ર॥ાગના યોગે તે ધર્મતી આરાધનામાં 
સવિશેષ પ્રભ્ત્ત થવાની ભાવનાવાળા હોય છે અતે એ કારણે 
તેને જે કાંછ સાંસારિક પ્રનૃત્તિ આચરવી પડતી હોય, તે બદ્લ 
તેને દુ:ખનો અનુભવ થાય તે તદ્ન સ્વાભાવિક છે. નને કે-આવું 
દુ:ખ પરિણામે તો સુખને જ પમાડનારૂં નિવડે છે : કારણુ 'ે- 
આત્મહિતની ચિન્તાના યોગે પ્રગટેલું દુઃખ, ધર્મરાગવાળા 
સુવિવેકી આત્માઓને, સદ્દધર્મની વિશેષ વિરોષ આરાધનામાં જ 
યોજનાર નિવડે છે. સ'સારરાગથી ઉત્પન્ન થયેલા દુ:ખની ગથી 
વિપરીત સ્થિતિ છે. સ'સારરાગના યોગે અનુભવાતું દુઃખ 
સંસારને વધારવાનું કાર્ય કરે છે અને એથી એ દુઃખ દુઃખ- 
નું જ કારણુ ગણાય : પરન્તુ અવિવેકી આત્માએ! એવા દુઃખથી 
પર રહી શકતા નથી. દુૃષ્કર્મજનિત દુઃખને સમભાવે સહીને 
પૃણુ સુવિવિકિઓ સુખતે સાધનારા બને છે અતે અવિવેકિએઓ 





ભીમ અને સેમ દપ 


વાક, કાહડછ..લા. _...2.--... --.-*_ક.૯ણન૦-.---...-.૪-૦૦--૦-.--૮૦૦૦૦--૦૦૦૦ન- #ક _આઆન_..................._-.-_....- અ. માતાના 


એ દુઃ :ખતે એવી રીતિએ ભોગવે છે કે-ભવિષ્યમાં એ કારણે 
દુઃખ આવ્યા વિના રહૈ નહિ. આથી જ ઉપકારી મહાપુરૃષો 
ફરમાવે છે કે-કલ્યાણુના અર્થી આત્માએએ અવિવેકી મટીને 
સુવિવેકી બનવું ન્નેઇએ અને સુવિવેકી બનીને સદ્ધર્મની આર્‌ા- 
ધના કરવામાં અપ્રમત્તતા કેળવવાના પ્રયત્નવાળા બનવું ન્નેઈ એ. 
ઉપકારી મહાપુરૃષોના આ કથનને શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારીને, તે 


ષરભ વર્તનારા આત્માઓ, પરિણામે ક અને આત્ય- 
ન્તક એવા પરમ સુખના ભોક્તા બની શકે છે 


વામનનુ' પુનરાગમન અને કંથાક્થન * 


અસ્તુ. અહીં તે સસારરાગના યોગે જ ત્રણુ રજપુત્રીએ 
દુ:ખને! અનુભવ કરી રહી છે અને વામનના આગમનની રાહ 
ન્નેઈ રહી છે. હવે ખીજે દિવસે તે કલાસ'પન્ન વામન આવીને, 
ગઈ કાલે અધુરી રાખેલી વાત આગળ ચલાવે છે. 
વિક્રમકુમારે દ્દારા આત્મહયા કરતાં બચાવાએલી, સુકે- 
મળ શખ્દોથી સ્વસ્થ બનાવાએલી અતે વાસવ રાજની વિન" 
તિના યોગે પત્ની તરીકે ત્રહણુ કરાએલી કંમલા નામની રાજ- 
પુત્રી, પોતાના પતિ એવા તે વિક્રમકુમારેની સાથે આન'દમાં 
દિવસે પસાર કરી રહી છે. એવામાં બન્યું એવું કે-એક વાર 
તે વિક્રમકુમારે રાતના સમયે રૂદન કરતી કાઈ સ્ત્રીનો કરૂણુ 
શખ્દ સાંભળ્યો. કોપ્ટક સ્ત્રી રૂદન કરી રહી છે, એમ જણુતાંની 
સાથે જ વિક્ઠમકુમાર્‌ના અંતરમાં દયાભાવ પ્રગટે એ સહજ કે. 
દુઃખી સ્ત્રીના દુઃખને દૂર્‌ કરવાની વૃત્તિથી તે રાજકુમાર તરત જ 
પોતાના સ્થાન બહાર નીકળ્યો અને જે દિશામાંથી રૂદન કરતી 
સ્ત્રીનો કરૂણુ અવાજ આવી રહ્યો હતો, તે દિશાએ તેણે ચાલવા 
માંડ્યુ. ચાલતો ચાલતો તે સ્મશાનમાં આવી પહેંચ્યે. 
વિચાર કર્‌ા ક-ર૨ાત્રિના સમય છે અને જે સ્ત્રી રૂદન કરી 
રહી છૅ, તે કોણુ છે :-એની માહિતી નથી; તેમ છતાં પણુ 
વિક્રમકુમાર તેણીના શબ્દતે અતુસારે છેક સ્મશાન સુધી જઈ 
પ 








દૃ ધમ કથાઓન-પહેલે ભાગ 





પહોંચ્યો ! આ પ્રકારની પરદુઃખનિવારણુની વૃત્તિ, ઉત્તમ આત્મા- 
એમાં જ સ'ભવિત છે. 


સ્મશાનનાં જેયેલી ત્રણ વસ્તુએ। : 

પરદુઃખે દુઃખી બનીને પણુ પોતાની સુન્દર દયાભાવનાને 
અમલ કરવાતે તત્પર ખતેલા તે વિક્ઠસકુમારે, સ્મશાનમાં 
આવીને ત્રણુ વસ્તુઓ ન્નેઇ : સ્રી, ચોગી અને અગ્નિકુડ. સ્ત્રીની 
આંખો આંસુઓથી ભરેલી હતી, એટલું જ નહિ પણુ તેણી 
ભયભીત ખનેલી હેય એમ પણુ તેણીની આંખોની ચપલતા 
ઉપરથી જણાતું હતું. તે રમીની સામે એક યોગી ઉભો હતે 
અતે પાસેના ઝુડમાં અગ્નિ ધીકતો હતો. આવા રસ્યને ન્નેતાં 
સત્તહીન આત્માએ દયાળુ હોય તો પણુ ફફડી ઉડે અતે 
ભાગી જય એ શકય છે : પણુ રાજકુમાર વિક્રમ તો પુષ્કળ 
પરાક્રમતે ધરનારા હતો. આવા યોગિતે અતે કુડને જેઈ ને એ 
ભ્ય પામે, એમ હતું'જ નહિ. એ તો તરતજ શું ખને છે 
તે જેવાને માટે, લતાની આડમાં છૂપાઈ ગયે. 
ચોાગીની કામપ્રાર્થ'ના : 

આ રીતિએ છૂપાઇ્તતે કોઇ પોતાતી ચેણાએ આદિને જેઈ 
રહેલ છે, એની પેલા યોગિને માહિતી નથી. એ યોગી તો 
અત્યારે પોતાને નિર્ભય માતી રલો છે. રાત્રિનો સમય, સ્મશાન 
જેવું અન્યતે આવતાં ભીતિ ઉપજવે એવું સ્થાન, ધીકતા 
અંગ્નિવાળા મુડ અને વળી પોતાનું બાલમ ર્‌પ યોગી જેવું, 
એટલે એ બધું જ તે યોગિને માટે જેમ નિર્ભાયતાનું કારણુ 
હેતું, તેમ પેલી સ્્રીને માટે સભયતાનું કારષુુ હતું એમ કહી 
શકાય. આવા સયોગેોમાં યોગી યથેચ્ઠ આચરણુ કરતાં પણુ 
કપે નહિ અને પેલી સ્ત્રી પળે પળે ભયથી ક'પ્યા વિના પણુ 
રહે નહિ, એમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી. એ યોગી અત્યારે 
તો! કામની પીડાથી ખૂબ જ વિહ્વલ બની ગયો છે, એટલે 
ખાલાની પાસે કામપ્રાર્થના કરે છે. બાળાનાં નેત્રેને તે યોગી 





ભીમ અતે સોમ દૃ 


કર નગય... .૦----૦.--..-...ન૦૦૮ર૦ કકડા, ક.ટકક...ક......_.ત૦૦૦...ક. નાનુમણણણા તા. “ગનછ...........ન........... સન.ક__તહ#ા...................... લાજ વકક તા...._.-. _-ઇનનારનક૭ / ૪._......તનનતનાઆ્યાઉસમાી,નઈ”. 





શ...................૦....ાાતનાનતણન,...... 


શતપત્રી કમલના પત્રની ઉપમા આપવા પૂર્વક કહે છે ક- 
“તું પ્રસન્ન થા, મને તાર પતિ તરીકે સ્વીકાર અને મારા 
સ્પર્શ કર્‌. મારી પત્તી બનેલી તું જગતની સકલ રમણીય 
જમણીઓમાં ચૂડામણી જેવી થઇશ. ” 
બ્રહ્મચર્યના પાલનને માટે ઉપકારિઓએ #દર્શા વેલી 
મર્યાદ્રાઓનુ' પાલન કરવુ” આવશ્યક છે : 

કામ કેટલે! બધે દુર્ધર છે, એ તમે આવા આવા પ્રસ- 
ગેના શ્રવણાદ્થી પણુ સમજી શકે એવુ' છે. કામને જીતવો, 
એ ખહુ સુસ્કેલ કાર્ય છે. કામાધીન બનેલા આત્માએ, કેટ- 
લીક વાર, એવા તો અન્ધ બની જય છે કે-એમને સ્થાન, 
સોગ, પોતાનું કર્તવ્ય અને પરિણામ આદિને ખ્યાલ સરખા 
પણુ રહેતો નથી. આથી જ, શ્રી વીતરાગ-શાસનમાં થહ્મ- 
ચર્યના પાલનને માટે અનેકવિધ મર્યાદાઓનું પાલન ડરવાતું 
કર્માવવામાં આવ્યું છે. અહ્મચર્યના અર્થી" આત્માઓએ 
અભ્રહ્મના પ્રેરક સ'ચોગાથી સદા બચતા રહેવુ, એ જ ડહાપણુ- 
નું કાય છે. આજે ખલ્મચયના પાલનને માટે પરમ આવકફયક 
એવી મર્યાદાઓને હસી કાઢનાર કેટલાક સ્વર્ચ્છન્દએ। પાક્યા 
છે અને તેએ મર્યાદાઓના પાલનમાં કાળજવાળા પુણ્યાત્મા- 
એને કાયર આદિ તરીકે વખાડવાની ધૃજ્તા પણુ સેવી રહ્યા 
છે. બહ્મચર્યના સ રક્ષણુને માટે મયાંદાઓનોા સ્વીકાર, એ 
કાયરતા નથી પણુ દીર્ધદ્શિતા છે. પ્રતિકૂળ વાતાવરણમાં 
ખેકાળજથા વસનારાએનો તો. ભય'કર પ્રકારે વિનિપાત થયે 
છે. સહ્મચર્યનો સાચો ઉપાસક અણુધારી રીતિએ પ્રતિકૂળ 
સચેોગે।માં મૂકાઈ ન્નય તો તેવા સમયે પોતાના ખહ્ચર્ય'ની 
રક્ષાને માટે સધળા જ સત્ત્વનો સદુપયોગ કરવાને ચૂકે નહિ, 
પણુ એનો અર્થ એ નથી જ કે-હરહમેશ પ્રતિકૂળ સ'યોગે।- 
માં જ વસવું. પોતાના બહ્મચર્યને કોઈ પણુ સચયેોગેોમાં 
' અસ્ખલિત જ રહે તેવું માનનારાએ અને એમ માનીને 





૬૮ ધર્મા કથાઓ-પહેલે ભાગ 











યોગ્ય મર્યાદાઓનો અસ્વીકાર કરનારાઓ, અવસરે ફારમા પણુ 
પતનના ભોગ થઈ પડે છે. બધા જ જે મહાત્મા શ્રો સ્થૂલ- 
ભદ્રજ જેવુ' સામર્થ્ય ધરાવતા હોત, તો એ મહાપુરૂ્ષતી આટલી 
નામનાજ શાની હોત ? પણુ તમનૅ ખબર તો શે કૈ-એ મહા- 
પુરૂષના સન્માનને નહિ સહી શકનાર મુનિની શી હાલત થઈ હતી ! 
આથી જ ઉપકારી મહાપુરૂષો ખહ્મચર્યના અર્થી આત્માઓને 
અભરહ્મભાવને ઉત્પન્ન કરનારાં નિમિત્તોથી પણુ સદા સાવચેત 
બન્યા રહેવાનું ફરમાવે છે. આમ છતાં પણુ આજે, ખીન્ન 
વિષયોની જેમ ખ્રહ્મચર્યના મર્મને પણુ નહિ પામવા છતાંય,-“ એ 
વિષયમાં પણુ હું જ સોથી વધુ સમજણુ ધરાવું છુ. '-આવુ' 
માની લઈને, મહાપુરૂષાએ બાંધેલી મર્યાદાએના સમ્મન્ધમાં 
પણુ યથેચ્છ લખી-ખોલીને અનેક અજ્ઞાન આત્માઓને ખહમ- 
ચર્યથી ભ્રષ્ટ કરવા જેવો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. બહચારિઓએ 
સ્ત્રીઓના સસગથી અલગ રહેવું નજનેઈએ, આ વાતતે। વિરોધ 
કરીને સ્રીઆના સમૂહમાં રહીને ભહ્મચારી બન્યા રહેવાની વાતો 
કરનારાઓએ તો ભયકર કામથી પીડાતા શંકડાએ છે, એમ 
કહેવાય તો તે લેશ પણુ અતિશયોક્તિભ્યું” નથી. સ્વસ્ત્રીમાં 
સ'તોષથી વર્તનારશાએ પરસ્રીએને યોગ્યતા મુજબ માતા, 
ભગિની અને પુત્રી સમાન માનવી એ બરાબર છે : પણુ એમ 
માનીને પરસ્્રીએના નિરતરના પરિચયતે સેવ્યા કરવા, એ તો 
વ્યભિચારને આમત્રણુ આપવા જેવુ છે. ઉપકાશિઓ તો કૂર- 
માવે છે કે-ભૃહ્દ1ાવસ્થામાં રહેલ પણુ સ્ત્રી-પુરૂષ પરસ્પરના 
સ'સર્ગથી અલગ રહેવામાં જ શીલ-સુરતરૃનું' સરક્ષણુ છે. પણુ 
આવી આવી વાતે વિચિત્ર નજાતિના વિષયરસથી રીખાતા 
પામરેને પસદ ન પડૅ, એ સહજ છે. એવાઓના સુન્દર 
પણુ શખ્દથી મુઝાવું, એ મહા મૂર્ખ તા છે. અનન્તજ્ઞાનિઓની 
આજ્તાના અભ્યાસથી દૂર ભાગનારા, ઠગારી ખ્રુદ્ધિતે પનારે 
પડેલા અતે પોતાતી કલ્પનાઓને ઈશ્વરની મેરણુા। તરીકે જણુ।- 





“ભીમ અને સોમ દહ 





શાની, તાુખાન-સાઇળાવૂ ના. યજા... હસાછ...........ન...ક-..... - _. ..&...__._......ન........-.-..-...._.. -૦૦-_. -_.. ૦ _ પ પાને બોન નુનનર, ડે - ----------------- 


વનારા આત્માઓ, વસ્તુતઃ કોઈ જ વિષયમાં નિશ્ચિત વિચારોને 
ધરાવનારા હોતા નથી : એટલે એવાઓની વાતોના વિશ્વાસે 
દોડનારાએ, ઉત્નતિને બદલે અવનતિને સાધનારા બની ન્નય, 
તે સ્વાભાવિક છે. સ્વપરના હિતેષિએએ તો અનન્તતસાનિએ।ની 
આન્તા મુજબ વર્તવાતે માટે પ્રયત્નશીલ બનવુ' જોઈ એ : કારણુ 
કુ-ગએ વિના હિતકામનાની વાસ્તવિક સફલતા અસ'ભવિત જ 
છે. અનન્તન્ઞાનિઓની આગાને નહિ પામેલા આત્માઓ, 
યોગિ। ખની ખેસે ૭તાં પણુ તેએ યોગને। ય પ્રાયઃ દુરૂષયોગ જ 
કરનારા નિવડે ક. પોતાની માન્યતા મુજબના ઉત્તમ ધ્યેયની 
સિદ્ધિને માટે જ નીકળેલા અને બાલતપ આદિતિ આચરનારા 
આત્માઓ, કોઈ સુન્દર યોગને પામીતે અન'તત્તાનિઓની 
આજ્ઞાના રસિક બની ન્નય એ અશકય નથી : પરન્તુ ઉત્તમ 
જ્ચેય વિનાના અતે આ લોકના ભોગોની અભિલાષાથી નહિં 
મૂકાએલા આત્માઓ યોગી બન્યા ખાદ પણુ અવસરે ભયકર ભોગી 
કરતાંય ભૂડા બની નય, તો એમાં આશ્ચર્ય, પામવા જેવુ' નથી. 
આ ત્રોગી તો એટલો બધો અધમ નથી, છતાં યોગીના વેષમાં 
રહેલો એક પુરૂષ આવું પાપ આચરવાને સન્‍જ બન્યો છે, એ 
ઓછુ ભયકર નથી. એ વાત પણુ સાથે જ સમજવાની છે કે- 
“આવી ભય'કરતાનાં પણુ પ્રદ્શને,, એ મોહરાન્નની રાજધાનીમાં 
કરાઈ નવાઈની વસ્તુ રૂપ નથી. મે।હરાજની રાજ્ધાનીમાં તો 
આવુ ન બને, એ જ આશ્રય ગણાય. 
આખલાને ઉત્તર : 

પેલા યોગિએ પતિ તરીકે પોતાતે! સ્વીકાર કરવાની રડતી 
એવી તે બાલાતે પ્રાર્થના કરી અને લાલચ પણુ આપી કે-- 
/ મારી પત્ની બનવા દ્દારા તું રમણીય એવી ૨મણીઓમાં 
મુરૂટ સમાન બની જઈશ. '-પરન્તુ બાલા કુલીન છે. સાહ્યખીથી 
લલચાઈ ને તે પોતાના શીલનેો નાશ કરે એવી નથી. આથી 


ણ. 


તે ખાલા રેતાં રોતાં પણુ તે યોગી પ્રત્યે કહે છે કે-“ તારા 


૭૦ ધર્મ્કથાઓ-પહેલે। ભાગ 


સમાઇ... વલા ન્ડ... કક... ક પ૦... “ખૂ __.---ૂૂૂ...----ન.૦----૦--------. 


આત્માની તું શા માટે નિરર્થક કદર્થના કરી રહ્યો છે? તું 
ચાહે તો ઈન્દ્ર હોય કૈ ચાહે તો તું કામદેવ હોય, પણુ તારી 
સાથે મારે કાઈ જ કાર્ય નથી. ” 

બાલાનાો આ ઉત્તર કેટલો બધે! સુન્દર છે? વિષમ પર૨િ- 
સ્થિતિ વચ્ચે પણુ આ નજતિને। ઉત્તર આપવો, એ પોતાના 
સાચા શીલાનુરાગને। સાક્ષાત્કાર કરાવવા જેવું છે. શીલવતી 
સ્ત્રીએ પરપુરૂષ ચક્રવર્તી હોય તોપણુ તેતી અભિલાષાને કરતી 
નથી : એટલું જ નહિ, પણુ ખૂદ ઈન્દ્ર પણુ અનાચારનતી પ્રાર્થના 
કર્‌ તો તેનીય પ્રાર્થનાતે અવગણુનારી હોય છે. શીલવતી 
એવી પરસ્રોએને ઈચ્છનારાએ, પાતાના આત્માની નિરર્થક 
કદર્થના કરે છે, એ વાત પણુ સશય વિનાની જ છેઃ કારણુ 
કે-તેવા આત્માઓની તેવી અભિલાષા કદી પણુ ફલવતી બની 
શકતી નથી અને પાપ પલ્લે પડી જય છે. સતી સ્ત્રોએની 
પરપુરૂષોએ કરેલી પચ્છા, સદા વાંઝણી રહેવાને જ સરન્નએલી 
હોય છે. એવી ઈચ્છા કરનારાગ્મોતે રીખામણુ આદિ સિવાય 
'કાઈજ ફૂલની પ્રાપ્તિ થતી નથી. 
વાગ્દત્તા અને વિધવા : 

અહો એ પણુ સમજવા જેવું છે કે-જે યુવતીની સાથે 
પેલે યોગી વાત કરી રલ્રો છે, તે યુવતી હજી અપરિણીતા જ 
છે : માત્ર વાગૃદાન દ્દારા જ દેવાએલી છે. આમ છતાં પણુ, 
તે યુવતી તો પોતે જેને પોતાના પિતા દ્દારા વાગ્દાનથી દેવાઈ” 
છે, તેતે જ પોતાનો પતિ માની રહી છે. પોતાના સ્વામિથી 
પર એવો કોઈ ઈન્દ્ર હોય, તા પણુ તેને વાગ્દત્તા એવી તે 
સ્વીકાર્વાને તૈયાર નથી. આર્યભ્રમિમાં આવી યુવતીઓની હયાતી 
નવાઈ રૂપ નથી, પણુ સ્વાભાવિક જ છે. આર્યસ'સ્કારેમાં 
ઝીલતી બાળાઓ લલે માત્ર વાગ્દત્તાજ કાં ન હોય, તે ૭તાં 
પણુ વચન માત્રથી દેવાએલી એવી તે ર્મણીએ, અન્યને 
સ્વામી તરીક સ્વીકાર્વાને તૈયાર થતી જ નથી. પૂર્વે? આર્ય- 








ભીમ અને સોમ ૭૧ 


દશમાં આ ભાવના એટલી બધી જવલન્ત હતી કે-કોઈ વિષમ 
પ્રસગે માતા-પિતાદિ દ્દારા પણુ અન્ય સાથે લગ્ન કરવાની વાત 
થાય, તોય આર્યકન્યાઓ તેનો નિષેધ જ કરતી. અતે આજે ? 
આજે તો વાત જ જૂદી છે. દિવસે દિવસે શીલભાવનાની 
સ'હારક વિચારશ્રેણિ પોતાનુ' સ્થાન જમાવતી જય છે. પૂર્વે 
વાગ્દત્તા પણુ અન્યને નહિ ઈચ્છતી, જ્યારે આજે તો પરણી ચૂકેલી 
અને અમુક કાલને માટે સાથે પણુ રહી ચૂકેલી, એવી પણુ 
સ્રીએને-વિધવાએનતે પરણાવવામાં દેશનો અતે સમાજનો ઉદ્ધાર 
મનાતો નય છે. આ રીતિએ અનાચારેની પ્રબ્ત્તિમાં ઉદ્ધારને 
માનવાની તેયારી, એ તેવા આત્માગાના ભય'કર ભાવિને જ 
સૂચવનારી ગણાય. સદાચાર વિના સાચો ઉદ્ધાર શકય જ નથી : 
એ કારણે ઉત્તમ આત્માઓએ તે સ્વય' સદાચારશીલ બનવાનો 
અતે ધ્તિર આત્માઓને પણુ સદાચારને માગે જ યેજવાનો 
પ્રયત્ન કરવો ન્નેઈ એ. ઉદ્ધારનો સાચે! રાહ આ સિવાયનો હોઈ 
શક જ નહિ. 
બળાત્કારની તેયારી અને ચુવતીનો પોડાર : 

અહી તો વાગ્દત્તા એવી પણુ તે યુવતીએ જ્યારે કામા- 
તુર બનીને પ્રાર્થના કરતા યોગિને નિરર્થક આત્મકદર્થનાથી 
બચવાનું સ્ચવવા સાથે-“ તું ૪ન્દ્ર હોય કે કામદેવ હોય તો 
પણુ મારે તારાથી કાઈ કાર્ય નથી. ”-એમ સ્પષ્ટ શખ્દોમાં 
કહી દીધું, ત્યારે પેલો યોગી એકદમ ર્ૃષ્ટ થઇ ગયે1. કામને 
આધીન બતનેલે આત્મા કોધને આધીન પણુ બને, તો એમાં 
આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ જ નથી. કામને વિવશ બતેલા 
આત્માઓને કેટલીક વાર્‌ હિતશિક્ષા પણુ અસહ્ય થઈ પડે છે. 
પોતાની ઈચ્છાનો અમલ કરવાને સામી વ્યક્તિ તત્પર ન બને, 
એથી તેઓને કોધાધીન બનીને બળાત્કાર કરવાની હદે પહેં- 
ચતાં પણુ વાર લાગતી નથી. આ યોગી પણુ કોધાધીન 
બનીને બળાત્કાર કરવાની વૃત્તિવાળા બની ગયે. 


૭ર્‌ ધર્મકથાઓ-પહેલે ભ્નાગ 


જ્ન----્-----ન્ન્મ્ન------ૂૂ----------- 


રૂરુ બતેલા તે યોગિએ બળાત્કારથી પણુ પેલી ૨મણીને 
હાથથી ગ્રહણ કરવાતે પ્રયત્ન કર્યો: એટલે અત્યન્ત ભયને 


પામેલી અતે રક્ષણુને ઈચ્છતી એવી તે રમણીએ પણુ એકદમ 
પોકાર કર્યો કે-“ હહા, આ પૃથ્વી નધણીઆતી છે. ” 


આટલે જ પોકાર કરીને તે યુવતી અટ૪ી નહિ, પણુ 
તેણીએ પોતાની એળખાણુ કરાવતા શબ્દો પણુ ન્નેરથી 
ઉચ્ચાર્યા. તેણીએ કહ્યું કે-“ હું “ શ્રીષુર ' નામના નગરના 
“ જયસેન ' નામના નરપતિની “ કમલસેના ' નામતી પુત્રી 
છું. મારા પિતાએ મતે મણિરથ રાશનના પુત્ર વિક્રમકુમારને 
આપેલી છે. આમ છતાં પણુ, અરે રે, વિધાથી બલવાન એવે 
આ કોઈકે યોગી અક્ષત્રક્મને આચરી રહ્યો છે.” અર્થાત્‌- 
“ જયસેન જેવા રાજની હું પુત્રી, મણિર્થ જેવા રાકનની 
હું પુત્રવધૂ અને વિક્રમકુમાર્‌ જેવા પરાકમી રાજકુમારની હું 
પત્ની હોવા છતાં પણુ, આ કાઈ અન્નણ્યો વિધાબલી મારા 
ઉપર અત્યાચાર ગુન્નરી રહો છે : એથી ડું કહું છું ક-આ 
પૃથ્વી નધણીઆતી બતી ગઈ છે. ” 

સ૦ આમ પોતાની ઓળખાણુ આપવા પૂર્વક પોકાર 

કરવાનો શે હેતુ ? 

આ પોકારને સાંભળનાર કેઈ પણુ માણુસ ન્ને રાન્ન 
જ્યસેન, રાન્ન મણિરથ કકે રાજકુમાર વિક્રમને પિઠાનતેોા 
હોય, તો ઝટ મદદે દોડી આવે : અથવા અન્નણ્યેો! પણુ 
માણુસ આ એક રાજપુત્રો અને રાજ્વપૂ છે, એમ ન્નણીને 
પણુ મદદે દોડી આવે: અથવા તો આવી રાજપુત્રી અને 
રાજવધૂ યુવતીને બચાવવાથી મોટું ધ્નામ મળરે, એવી 
માન્યતાથી પણુ કરાઈ મદદ કરવા પ્રેરાય : આ પ્રકારને કોઇ 


હેતુ, પોતાની ગઆળ'ખાણુ આપવા પૂર્વક પોકાર કરવામાં હેય, 
તા તે અસ'ભ્રવિત નથી. 


વિકમકૃમારનેો પડકાર : 
અહીં તા આપણે નણીએ છીએ કે-કરણાખુહ્ધિવાળા 





ભીમ અને સોમ ૭૩ 
વિક્રમકુમાર્‌ આવીને લતાની આ!ડમાં ઇૂપાઈ રલ્ો છે. વિક્રમ- 
કુમારે ન્નેયું કે-ડવે વિલમ્બ કરવો એ અતુચિત છેઃ કારણુ 
કે-પેલો યોગી તો બળાત્કાર હાથથી ત્રહણુ ડરીને જૂલ્મ 
ગુન્નરવાને તેયાર થયો કે. વધુમાં, વિકુમકુમાર એ પણુ 
જાણી શકયો કે-આ ખીજ કોઈ સ્ત્રી નથી, પણુ મનેજ 
પતિ તરીક સ્વીકારનારી બાળા છે. કાઈ અનજણી સ્ત્રી ઉપર 
પણુ અત્યાચાર ગુજર્‌ાતેો હેય, તોય જે કુમાર રક્ષા કરવાને 
ચૂકે એવો નથી, તે કુમાર ઠ્વે તો જરાય વિલમ્બ કરે જ 
શાને। ? યુવતીના પોકારને સાંભળતાંની સાથે જ કોધથી ધમધમી 
ઉઠેલો તે વિક્રમકુમાર એકદમ પ્રગટ થયે, ત્યાં આવી પહોંચ્યો 
અને યોગીના વેષમાં હોવા ૭તાં પણુ અતિ ભયકર દુષ્કૃત્યને 
આચરવાને માટે તત્પર બનેલા તે યોગિને પડકાર કરતાં 
બોલ્યો કે-“ નને તું મર્દ હોય તો શસ્ત્ર હાથમાં લે અતે તારા 
ઈટ દેવનું રમરણુ પણુ કરી લે : કારણુ કે-પરસ્ીને ઈચ્છતા એવા 
હે પાપી! તારૂં જવન હવે ખતમ જ થયેલુ છે. ' 
વિક્રમકુમારેતા આ પડકાર, ખલનેો ગર્વ ધરાવનારા 
પણુ આત્માઓને ધડીભર્‌ ભયભીત અતે સ્તમ્ભિત બનાવી દે 
એવો હતે. આ થોગી સામાન્ય 'કાટિનો નહિ જ હતો. યુવતી- 
એ પોકાર કરતાં તેતે વિધાબલી તરીકે ઓળખાવ્યો હતો, 
તે કાંઈ માત્ર ભયના જ માર્યા કહ્યું હતું, એમ નહેતું. અનેક 
વિધાએ આ યોગીની પાસે હતી. આમ છતાં પણુ, વિક્રમ- 
કુમારના તે પડકારને સાંભળતાં જ એ યે!ગી ભયભીત બનતી ગયે।. 


ભયનુ' કારણ પણ ઉપકારનું કારણ : 

કેટલીક વાર્‌ પાપમાં પ્રભૃત્ત બતેલા આત્માઓને ભયથી 
પણુ સદ્ઞુદ્ધિતી પ્રાપ્તિ થઈ ન્નય છે. ભય આવી પડતાં 
'ટલાક પાપી પણુ આત્માઓતે પોતાના પાપતે। ખ્યાલ આવી 
જતય છે અતે એથી તેઓમાં પશ્ચાત્તાપની લાગણી પણુ પ્રગટી 
જાય છે. આ રીતિએ પણુ પોતાના પાપથી ત્રાસ પામેલા અને 





૭૪ ધમ'કથાઓ -પહેલે ભાગ 


7 “સાઇકલ, પકાહનકતાઇનનાઇ૦નનાન ઝા. ......નઇસાઝગ્નજ 


પશ્ચાત્તાપતી ભાવનાથી ઓતપ્રોત બનેલા યોગ્ય આત્માઓ 
તો, પોતાને ભય ઉપન્નવનાર પણુ આદમીને ઉપકારી માને 
છે અને એ ઉપકારતો બદલે વાળવાને માટે પણુ બનતું કર- 
વાતે ચૂકતા નથી. સયોગવશ પાપી બતેલા આત્માએતે આ 
રીતિએ ભયનું કાર્‌ણુ પણુ પાપનિૃત્તિનું' કારણુ બની ન્નય છે, 
જ્યારે અતિ દુષ્ટ હૃદયના પાપી આત્માએ તે ભયના સમયે 
પણુ એવી ભાવના અતે એવી કાર્યવાહો કરનારા બને છે, કે 
જેથી તેએ માટે ભયકર દુર્ગ તિનું સ્થાન ધણા લાંબા કાળને 
માટે પણુ પ્રાયઃ નિયત થઈ ગયા વિના રહે નહિ. 

પણુ આ યોગી એવા દુષ્ટ હૃદ્યતો પાપી નથી. તેણે 
અત્યાર સુધીમાં જે કાંણ ક્યું, તે ધણું જ ભયકર હોવા ૭તાં 
પણુ, આપણે કહેવું જઈ એ કે-તે સાવ નાલાયક નહિ હતો. 
પાપતી પ્રન્ૃત્તિમાં રસભેર પણુ પ્ર૬ૃત્ત થયેલો આત્મા, ન્ને 
જ્રાઈ સષોગને કારણે જ તેવો પાપી બતી ગયો હોય, તો 
પ્રસંગ પામીને આબાદ બચી નય છે અતે એ રીતિએ પણુ. 
જે પાપી આત્માએ પાપનિભૃત્ત બનતા હોય, તે આત્માઓને 
પાપનિવૃત્ત બનેલા ન્નણી, તે પૂરતી તેમની યોગ્યતાથી આનદ જ 
પામવાતે હેય. એવી રીતિએ પણુ પાપનિભૃત્ત બનેલા આત્મા- 
ઓની ન્નણ્યા છતાં નિન્દ્દા કરવી, એ અત્યન્ત અધમ કાર્ય છે. 
તે યોગી જેવો વિધાબલી પણુ આત્મા, આવા સમયે પોતાના 
વિછાબલને અજમાવવાને। વિચાર સરખો પણુ ન કરે અને 
થઈ ગયેલા પાપ બદલ પશ્યાત્તાપવાળા બતે, એ વસ્તુ તે 
તેનામાં રહેલી યોગ્યતાને ખ્યાલ આપનારી જ ગણાય. 


વિક્રસકુમારને ન્નેઇને અતે તેના પડકારતે સાંભળીને 
ક્રુખ્ધ બનેલો તે યોગી, ન્ણે પોતાના પાપનો ખ્યાલ આવ- 
વાથી તેતો આત્મા ખૂબ જ ખળભળી ઉઠયો હોય, તેમે કહે 


છે કર-“હે કુમાર! તેં મારી રક્ષા કરી છે. પરસ્રીના પ્રસંગથી 
તે' ને મતે રોક્યો ન હોત, તો પરસ્ત્રીસગના પાપથી ઠું 





ભીમ અને સોમ છપ 


અન્ન દ્રાઝ “રત ભ-કતા-તાકતાક,..ડતછ.......... 








ન 


નરકમાં પડત. પરસ્્રીના પ્રસંગથી મતે વારવા દ્વારાએ, તે' 
મને નરકમાં પડતો બચાવ્યો! છે. ” 

વિચારે! કૈ-અલપ સમય પૂર્વેની તે યોગીની દુખી દ્વિ કયાં 
અતે આ સદ્દુદ્ધિ કયાં શ આવું પરિવર્તન અયોગ્ય આત્માઓને 
માટે લાંબા કાળે પણુ દુઃશકય છે, જ્યારે યોગ્ય આત્માઓને 
માટે અલ્પ કાળે પણુ સુશકય છે. એક સમયે ધેર પાપનું 
આચરણુ કરનારા પણુ આત્માઓ, કોઈ તેવા સયોગને પામીને 
અન્ય સસચ્રે પરમ પાવનકારી પણુ બની ન્નય છે. આમ 
પરમ પવિત્ર આચરણુવાળા બતેલા આત્માઓની, તેમના પૂર્વના. 
પાપને સ'ભારીતે નિન્દા કરવી, એ તો અધમ આત્માઓતુ' જ 
કાર્ય ગણાય. આજે જૈન ગણાતાં કુલેોમાં જન્મેલા પણુ કેટ- 
લાકો આવા અધમ બન્યા છે અને આજના સાચા ધર્મા- 
ત્માઓની તેએ તે આત્માઓના પૂર્વના પાપને આગળ કરીને 
નિન્દા કરવા સાથે ધર્મની પણુ વગોવણી કરી રહ્યા છે. 
આવાએ ના કથનથી અતે વર્તન આદિથી, ધર્મના અર્થી 
આત્માઓએ સદાય સાવચેત રહેવા જેવું છે. 
ઉપકારના બદલામાં : 

પેલો યોગી તો વિક્રમકુમારેતે પોતાનો પરમ ઉપકારક 
માને છે. કૈમ ન માને ? ન્ત્યારે તે સમન્યો કૅ-મને નરકમાં 
પડતાં આણે બચાવ્યો છે; ત્યારે તે યોગી કુમામ્ને પોતાનો પરમ 
ઉપકારક જરર માને જ. શ્રો અરિહિન્તદેવો આદિતે આપણે 
અનન્ત ઉપકારને કરનારા માનીએ છીએ કે નહિ? માનીએ 
જ છીગ્એે, કારણુ કે-આપણુને દુર્ગ તિમાં પડતા બચાવીને શુભ 
સ્થાનમાં સ્થાપિત કરવાને સમર્થ એવા તીર્થની શ્રો અરિહ'ત- 
ઘૈવોએ સ્થાપના કરી છે અને શ્રી સિદ્ધાત્માએ આદિ આપણને 
મુક્તિમાર્ગની આરાધનામાં પ્રેરણા આપનાર આદિ છે. ઉપકાર 
ઉપકાર રૃપે ન્યાં સુધી સમત્નતાો નથી, ત્યાં સુધી જ ઉપ- 
કારિએઓ પણુ ઉપકારિએ તરીકે લાગતા નથી. ઉપકારીને 





૭૬ ધમ કયાએ-પહેલે ભાગ 


રાતા... ---------------- ------------- - --------------------------ન-# -----ર---.-...ગ.--૦૫૦૯--૪..........સ 





ઉપકાર યચાર્યપણે સમન્નય અને તે ઉપકાર દુઃખથી ખચાવી 
સુખને પમાડનારો છે એમ બરાબર લાગે, પછી ઉપકારી પ્રત્યે 
અત્યન્ત આદરભાવ પ્રગટયા વિના રહે જ નહિ. 

અહીં તો પેલે યોગી વિક્રમકુમાર્તે પોતાને! ઉપકારી 
માનીને એને એક એવી વિદ્યા આપે છે, ક જેના યોગે તે 
વિધાતે ધરનાર પોતાના રૂપમાં યથેખ્ટ પરિવર્તન કરી શકે. 
યોગી વિક્ઠસકૃમારને રૂપપરાવૃત્તિકારિણી વિદ્યાને આપે છે, એ 
પ્રસંગ પણુ આપણુને એમ માનવાતે પ્રેર્યા વિના રહેતો નથી 
ક્રે-“તે યોગી ફકૃતતતા ગુણથી હીન તો નહેોતે। જ. ' 
કમલસેના સાથે લગ્ન : 

આ રીતિએ, પોતાના ઉપકારી એવા વિક્રમકુમારને ર્‌પ- 
પરાશૃત્તિકારિણી વિદ્યાને આપીને, તે યોગી કહે છે કે-“ તારા 
આવા પરાક્રમ અત સાહસ ગુણો દ્વારા તેમજ આ રમણીની 
દૃષ્ટિ તારા પ્રતિ વળેલી છે એ ન્નેતાં, હું માનું છું કે-તું 
વિક્રમકુમાર પોતે જ છો. ” 

ચોગીની આ કલ્પના તદ્ન વ્યાજખી હતી, એમ આપણે 
તા નણીએ જ છીએ : પણુ ન્નેવાનું એ છે ક-તે યોગી 
'ઇ'ગિતાકાર વિષેનું પણુ કેવું કુશલપણુ' ધરાવે છે. વિક્નમકૃમારે 
પણુ તેના જવાબમાં-“હા, હું તે જ વિક્રમકુમાર છુ '-એમ 
નહિ કહેતાં, એ જ કહ્યું છે ક-“અહેો, તારૂં ઇંગિતાકાર 
સબધી કુરાલપણું ! ” 

વિક્રેમકુમારના આવા ઉત્તરથી, તે વિક્કમકુમાર જ છે- 
એવી માન્યતામાં નિશ્રિત બતેલો તે યોગી, હવે કહે છે કે- 
“ડમલસેના નામની આ કુમારિકાને તેના પિતા જયસેન 
રાન્નએ તને આપેલી તો છે જ અને અત્યારે તે તારાજ 
આશ્રયે છે, આ કારણે અત્યારે અને અહોં જ તું આ કંમલ- 
સેનાને પરણુ, એવી મારી પ્રાર્થના છે. ” 

યોગિએ કરેલી આ પ્રકારની પ્રાર્થનાના કારણે વિક્રમકુમારે 





ભીમ અને સોમ છઃ 





ત્યાં ને ત્યાં જ તે બાલાની સાથે લગ્ન કયુ” અને યેોગિને 
વિસર્જિત કર્યો. આ પછી, પોતાની તે કમલસેના નામની 
નવવધૂની સાથે તે વિક્નેસકુમાર પોતાના ભવનના ઉદ્યાનમાં આવ્યે।. 


વામતે પુન. ચાલ્યા જવુ: 


તમને યાદ તો હશે જ કે-આ પ્રમાણેની કથા, વામન 
રૂપધારી કલાસ'પન્ન પુરૂષ કમલા, કમલસેના અને સુલોચના 
એ નામની ત્રણુ પ્રિયવિરહે દુઃખી રાજષપુત્રીએ સમક્ષ કહી 
રહ્યો છે. આટલે સુધી તે કલાસ'પન્ન પુરૂષે વાત કહી, ત્યાં 
તો કમ્લસેના ઉત્સુકતાથી ખોલી ઉદી '-“ પછી શું થયું ? ” 

ગઈ કાલે ક્મલાએ પણુ આ પ્રમાણેનો જ પ્રશ્ન કર્યો 
હતા. આજે કંમલસેનાએ આ પ્રમાણેને પ્રશ્ન ક્ષ : કારણુ 
કર-આજના કથાકથનમાં તેણીની હ૪ીકતની પ્રધાનતા હતી. 

વામન પુરૂષે પણુ જે ઉત્તર ગઈ કાલે આપ્યો હતો, 
તે જ ઉત્તર આજે પણુ આપ્યો. અર્થાત્‌-“રાજસેવાની વેળા 
થઇ છે. '-એમ કહીને તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયે. 

પોદ્ગલિક આશા આત્માને રીન અને 
હીન બનાવ્યા વિના રહેતી નથી : 


વિચારી જૂએોા કે-આ રીતિએ ખીદ્ન દિવસે પણુ ચાલુ 
કથાને અધુરી મૂઠી દઈને તે કલાસપત્ત પુરૂષના ત્યાંથી ચાલ્યા 
જવાના યોગે, તે ત્રણુ રાજપુત્રીએની કયી દશા થઈ હશે ? 
પોતાના સ્વામીની પ્રૃત્તિએ વિષે આ પુરૂષ યથાર્થ માહિતી 
ધરાવે છે, એવી તે ત્રણેય રાજપુત્રીએતે ખાત્રી થવા પામી 
હેય અને એથી પોતાના દુઃખને અન્ત લાવવાનો ઉપાય જડી 
આવશે એવી આશા પણુ બાવા પામી હોય એ સહજ છે. 
એ હાલતમાં કલાસ'પન્ન વામનપુરૂષનું આ વર્તન તે ત્રણેય 
રાજપુત્રીઓતે અત્યન્ત ખેદ ઉપ”નવનારૂં નિવડે, એ તદ્દન 
બનવાન્નેગ જ છે ને ? 


"૪૮ ધ્મક્થાઓ-પહેલેો ભાગ 


સ૦ ખીજી ખે રાજપુત્રીએ તો નહિ, પણુ કમલા પોતાના 
પિતા વાસવ રાનનને એ વિષે ફરિયાદ ન કરી શકે ? 


આવી સ્થિતિમાં એવા આત્માઓ ફરિયાદ કરવા ન્નેગી 
સ્થિતિમાં પણુ પ્રાયઃ હોતા જ નથી. એવા આત્માઓને પ્રાયઃ 
સદાને માટે એવો ડર રલ્રા ફરે છે કે-“ આપણે ફરિયાદ 
કરીએ અને એથી શાન્ન કલાસ'પન્ન વામનપુરૃષને નને કાંઈકે 
કહે, તા તે કદાચ ગુસ્સે થઈ નનય અને એથી જે હકીકત 
નનણુવાની ઉત્સુકતા છે, તે હકીકત ન્નણુવાની તો. બાજી જ 
રહી જાય, તો થાય શું ?” પૌદ્દગલિક આશા, એ એક એવી 
વસ્તુ છે, કે જે આશાધીન આત્માને દીન બનાવ્યા વિના 
રહેતી નથી. જેના તરફથી આશા બધાઈ હોય, તે આદમીને 
ભૂલે-ચૂકે પણુ ખાટું ન લાગી નય, અની પૌટ્ગલિક આશાને 
આધીન ખનેલાઓ શકય કાળજી રાખવાને ચૂકતા નથી. એ જ 
આશાના પ્રતાપે, વીર્‌ અગર ઉહ્દત પણુ ગણાતા આદમીએ, 
દીન અને ખામોશીને ધારણુ કરનારા પણુ બની ન્નય છે. સામાનું 
વર્તન ગમે તેટલું અપમાનજનક હોય કે કઠોર હોય, તે છતાં 
પણુ તેની સામે કોધ કરવા જેટલી કે સામાને અર્ચિકર એવી 
સાચી પણુ વાત કહેવા જેટલી હામ, પૌદ્ગલિક આશાથી બદ્ધ 
બનેલાએમાં હોતી નથી. શ્રીમ'ત પણુ વ્યાપારી, ગરીબ પણુ 
ગ્રાહકના, અપમાનભર્યા વર્તાવને કેવો હસમુખો બનીને સહી લે 
છે ? એ પ્રતાપ તેના હેયામાં રહેલી માલ વેચીને રળવાની 
આશાને છે. જ્યારે એક પૈસાદાર વ્યાપારી એક સામાન્ય પણુ 
નફાની આશાને આધીન બનીને ગરીબ ગ્રાહકના અયોગ્ય અને 
અણુગમતા પણુ વર્તાવતે હસતે મૉંહઢે સહન કરી લે છે, તો ત્રણુ 
રાજપુત્રીએ કલાસ'પન્ન વામનના તેવા વર્તાવને કૈમ ન સહી લે? તે 
ત્રણુ 2ાજપુત્રીઓનું દુઃખ પણુ મોટું છે અતે એથી તેમની આશા પણુ 
મોટી છે. આ સ્થિતિમાં રાજપુત્રી કેસલા પોતાના પિતા પાસે વામન 
સખબ'ધી ફરિયાદ કરે, એ તો અશકય પ્રાયઃ છે : એટલું જ 





“ભીમ અતે સોમ ૭૯ 


આલ. _.._.....................--__ લ, પનક. -સતાઇ”-.ન્‍ન-----..._.ત૮-------... આ, જ.- __કણાતઇ્તાનતઇાર#-ા ણણ, 


નહિ, પણુ વામનના વર્તનથી પોતે નારાજ થતી હોવા છતાં 
પણુ, તે ત્રણુમાંથી એક્રેય રાજપુત્રી, ક્લાસ'પન્ન વામનપુરૃષને 
લેશ પણુ ખોડું લાગે એવી નારાજ ન જ દેખાડે, એ વાત પણુ 
સન્દેડ વિનાની છે. 


ગસાક્ષાભિલાષા સત્ત્વને 'ખીલવનારી નિવડે છે : 


સ૦ પૌદ્ગલિક આશાથી મનુષ્યની આવી દશા થાય છે, તો 
મે।ક્ષતી આશાથી પણુ તેવી સ્થિતિ થાય જ ને? 


એ વસ્તુ સમજવા જેવી છે. પૌદ્ગલિક આશા આદમીને 
રાંકડો બનાવી દે છે, જ્યારે મોહ્ષની આશા આદમીને સુવિનયે 
સહિત બનાવનારી નિવડે છે. તેનું સત્તત દબાતું નથી, પણુ 
ખીલતું ન્નય છે : કારણુ કૈ-વસ્તુતઃ તેને જે મોક્ષની અભિલાષા 
છે, તે મોક્ષ પરાધીન નથી. વાસ્તવિક રીતિએ મોક્ષ એ કોઈની 
ઝુપાના યોગે પ્રાપ્ત થતું ફ્લ નથી, પરન્તુ આત્માના સત્પુરૂષાર્થ 
ચોગે પ્રાપ્ત થતું ફલ છે. મેોક્ષાથી આત્મા દેવ-ગુરૂ આદિને 
જે વિનય કરે છે, તે તે! પોતાની સાધનાના સ્થિરીકરણુ આદિને 
માટે ડરે છે. તેએને પરમ ઉપકારી અને માર્ગની આરાધનાના 
પર્‌મ સહાયક આદિમાનીને જ, તેઓના વિનયાદિતે તે આચરે 
છે. સદ્ગુરૂએની કૃપા દામ્ભિક વિનયથી નહિ, પણુ ગુણુસપન્ન 
બનવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને ગુણુસપન્નનતા આરાધતાના 
યોગે જ પ્રાપ્ત થાય છે,-એમ તે સમજતો હેોપ્ને, તેનામાં 
પોતાના સત્ત્તતે ખોલવવાના અને તેતે। સદુપષ્રોગ સાધવાના જ 
મને(રથે! પ્રગટે છે. એ સ્થિતિમાં દીનતા આવવી, એ કોઈ પણુ 
રીતિએ સ'ભવિત જ નથી. 
ઇચ્છા કેવી કરવી ? 

વિનયગુણુસ'પન્નના અને દીનતા, એ ખે તદ્ન ભિન્ન ભિન્ન 
વસ્તુઓ છે. મોક્ષની આશા ઉત્સાઠ અને નેમ પ્રેરે છે, જ્યારે 
પૌદ્ગલિક આશા દીનતા આદ્તનિં કારણુ પણુ બને જ છે. 


૮૦ ધમ'કથાઓ-પહેલેો ભાગ 





પૌટ્ગલિક અભિલાષાના યોગે પણુ કેટલાક આત્માઓ ઉત્સાહિત 
ખને છે અને તેમનું જોમ વિકસતું દેખાય છે, પરન્તુ જ્યાં એ 
અલિલાષા કોઇની કૃપા દ્દારાએ જ સફલ બનવાની હોય છે, 
લાં તો દીનતા આવ્યા વિના રહેતી જ નથી. વળી તે ઉત્સાહ 
અને તે ન્નેમ પણુ, પરિણામે તો, આત્માના હિતને હાનિ જ 
પહોંચાડે છે. આથી પોદ્ગલિક અભિલાષાના પરિત્યાગ પૂર્વ ક, 
મોક્ષની અભિલાષાને સુસફલ ખનાવવાને માટે પ્રયત્નશીલ બનવું, 
એ જ ગએકાન્તે હિતાવહ છે. પરમ ઉપકારી, કલિકાલસવ્ષ્સ, 
આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્‌ હેમચન્દ્રસરીશ્રરજ મહાર્‌ાન્ન ફરમાવે 
છે કે-“યૌવનાવસ્થામાં આત્મા જેવી રીતિએ વિષષોને માટે 
પ્રયત્નશીલ બતે છે, તેવી રીતિએ ન્ને તે મોક્ષને માટે પ્રયત્ન- 
શીલ બતે, તો કમીના શી રહે ?' વિષયો માટેનો પ્રયત્ન 
હાનિકર છે અને મોક્ષ માટેતો પ્રયત્ન હિતકર છે, એ સમનજય 
તો મોક્ષતી આશા દીનતાને પ્રેર્નારી નિવડે જ નહિ, ગએ 
સમન્નયા વિના રહે નહિ. ઇચ્છા કરવી નહિ અને કરવી તો 
મોક્ષ અગર મે।ક્ષસાધનાના જ એક માત્ર હેતુથી મોક્ષસાધનામાં 
સહાયક સામગ્રી આદિતી કરવી. એવી પચ્છા પરિણામે 
આત્માને ઈચ્છા માત્રથી મુકત બનાવ્યા વિના રહેતી નથી. 
પૌદ્ગલિક સુખના અથિ”ઓ સાચા અહિંસડ બની 
શક્તા જ નથી : 

સંસારના સુખમાં રાચનારા આત્માએ આ નતિને। વિવેક 
ન કરી શકે ગ્ઝે સહજ છે, પણુ એવા વિવેકને યોગ્ય તમતે 
બનાવવાતો। અમારા આ પ્રયત્ન છે. કલાસંપન્ન વામનનતે મુતૂયલ 
પ્રિય છે, એટલે પેલી ત્રણુ રાજપુત્રીએના હદયની વ્યથા વિષે 
તેના હૈયામાં તેવા આધાત નથી. રાજષપુત્રીએ પણુ પોતાના 
પતિ માટે જ ઝુરી રહી છે, એટલે વામનના તેવા પણુ વર્તાવને 
સહી લે તે સ્વાભાવિક છે. વિવેકશીલ વિચારકોને માટે આ 
ધટના આશ્ચર્યનું કારણુ નથી. સંસારમાં આવી ધટનાએ। બનતી 





ભીમ અતે સેમ ૮૧ 


શ કન--નનક--------.- -- . વાશઇ _ક.. __...__-..કસ્‍ન..”---. -.--૪- ---૦--૦--ર૦૪- “ગ.તનત9-ન*--.-----.-૨ ૮૦9 "- પઇ"- ચાઇ--યામદરમાઇન્તસાીક- ગવતિરકાનમાનજ- રઇ જાણણણરાણઇરણ-તયમાતુઇનઇમજ ......... ક. ઇરાનના હાન. 


જ આવી છે, બન્યે જ ન્નય છે અને બન્યે જ જવાની છે. 
પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિએ ગમે તેવી અતે ગમે તેટલી અહિંસા 
આદિની વાતો કરે, પણુ તેઓ તે દશામાં સાચા અહિંસક 
આદિ હોઈ પણુ શકતા નથી અને બની પણુ શકતા નથી. 
પૌદ્ગલિક સુખ માટેની પ્રવૃત્તિ જ નહિ, પણુ પૌદ્ગલિક સુખ 
માટેની ઉૃત્તિ, એય હિંસાની જનેતા છે. સાચા અહિંસક બનવું 
હોય, તેણે તો સૌથી પહેલાં પૌટ્ઠગલિક સુખને પ્રાપ્ત કરવાની 
વૃત્તિથી જ પ૨ ખની જવું જનેઈએ અને એ વસ્તુ મુક્તિસુખના 
સાચા અભિલાષી બન્યા વિના આવવી એ શકય નથી. એક 
માત્ર મોદક્ષસુખના અર્થી બન્યા બાદ પણુ, આત્મા તે તે 
પ્રમાણુમાં જ સાચો અહિસક બની શકે છે, કે જે જે પ્રમાણુમાં 
તે શ્રી જિનાજ્ઞા મુજબ મુક્તિમાર્ગનો પોતાના જવનમાં અમલ 
કરનારા! બને છે. પૌદ્ગલિક સુખના અર્થી આત્માઓમાં તે 
સાચા અહિસક પરિમાણુ। જ પ્રગટતા નથી, ત્યાં પોટ્ગલિક 
સુખ માટે મથનારે। પોતાની જતને મોટા અહિંસક તરીકે 
એળખાવે, એ તો તેવા આત્માની કારમી અતે સ્વપરહિતધાતક 
અજ્ઞાનતા જ કહેવાય. પૌદ્ગલિક સુખના અર્થિપણુ।ના કારણે જ 
ત્રણુ રાજ્પુત્રીએ દુઃખી ચઈ રહી છે અતે પૌદ્ગલિક સુખના 
અર્થિપણાના કારણે જ કલાર્મપન્ન વામન પોતાના વર્તનથી ત્રણુ 
રાજપુત્રીગનાોને દુઃખ ઉપજે છે તે ન્નણુવા ૭તાં પણુ તેની 
દરકાર કરતા નયા. 
ત્રીજા દિવસે : 

હવે ત્રીનન દ્વિસે પણુ તે ત્રણુ તરૃણુ ૨!જપુત્રીઓના ભવને 
તે ક્લાર્મપન્ન વામન યથાસમય આવો પહોંચે છે અને પોતે 
કહેવી શરૂ કરેલી વિક્રમકુમારેતી કથાને આગળ ચલાવે છે. 

વિકરમકુમાર્‌ પોતાની નવપરિણીતા પત્ની કંમલસેનાની 
સાથે પાતાના ભવનના ઉદ્યાનમાં આવીને, જેટલામાં તેણીની 
સાથે ક્રીડા કરે છે, તેટલામાં જ ત્યાં કોઈ એક અન્નણ્યો આદમી 


દ 


૮૨ ધ્મકથાએ-પહેલેો ભાગ 


8-_ન..-.તાતાતનાનભઉ-શન,. ૭... ૦-૦. નનન. ૦... 


આવી પહોંચે છે. રાત્રિના સમયે પણુ પોતાના ઉધ્યાનમાં આવી 
પહોંચેલા તે પુરૂષનો વિક્રમકુમાર્‌ અનાદર કરતો નથી : આથી 
પેલે કહે છે કે-“ હે કુમાર ! આપ પરનું કાર્ય કરવામાં સદા 
સનન્‍#જ રહે। છો, તો રુપા કરીને આપ મારા પણુ એક કાર્યને કરે ! ” 

આવનાર અન્નણ્યા આદમીએ કરેલી એ પ્રાર્થનાના ઉત્તરમાં 
વિક્રમકુમાર કહે છે કે-“ તેમ હો. હું તારૂં કાર્ય જરૂર કરી 
આપુ. આ જવિતનું સાચું' ફલ ખીજુ' છે પણુ શું ? ” 

ગિક્મકુમાર્તો આવા ભાવને! ઉત્તર એછેો વિચારણીય 
છે? વિચારે ક-વિક્રમકુમારમાં દાક્ષિણ્યગુણુ કેટલો બધે! 
પ્રગટેલેો હશે શ? “ પરના કાર્યને સાધી આપવું, એ જવિતનું 
ફૂલ છે. '-એમ વિક્ઠભકુમાર માને છે અતે કહે છે. આવા 
આત્માઓને માટે ધર્મની પ્રાપ્તિ અને આરાધના સુલભ હોય 
તે સ્વાભાવિક છે. 

વિક્રમકુમાર્‌ આ વખતે નથી તે મહેલમાં રહેલી પોતાની 
કુમલા નામની પત્નીને પૃષ્વા જતો કે નથી તો! નવપરિણીતા 
કુમલસેનાને પૂછવા રહેતો. આવા પરાક્રમી પુરૂષોની પત્નીઓ 
પણુ તેવા સમયે આડે આવી શકતી નથી અને આડે આવવાને! 
પ્રયત્ન કરે તોય પ્રાયઃ અપમાનને જ પામે છે. વિશ્વના માણુસો 
દુન્યવો પરે।પકાર કરનારા આત્માએના એવા પણુ વર્તનને 
ખમી ખાય છે : એટલુ'જ નહિ, પણુ અવસરે તેનાં વખાણુ 
પણુ કરે છે : પણુ એવું જ વર્તન નને સાચા સ્વપરહિતના 
માગે. જતા આત્માએ કયુ હોય, તો તો સસારરસિકા કાગારવ 
કરી મૂકે છે, સ્વપરના હિતને સાધવાના વાસ્તવિક માગેં- 
સંયમમાગે? જનારા આત્માએ તો પાછળનાં સ્વજનો માટે શકય 
સમળ્નવટ આદિ પૂર્વક નિર્વાહને। પ્રબધ કરનારા પણુ હોય છે. તે 
છતાં પણુ અજ્ઞાન અને ધર્મદ્ેષો દુનિયા તે પુણ્યાત્માઓને માટે 
ખેલ--ખેલ ખોલતાં કે લખતાં અચકાતી નથી,-એ પણુ મોહને! જ 
એક પ્રકારનો કારમો નાચ છે. 





ભીમ અતે સોમ ૮૩ 





રનર્સ... .-૪૦૦૦..નસાહ નાનાની... "ર૦૪ 1૪.૦, ૮ના" ૦૪ જ. “ ૪ કન ------.-.---..----ન-------- - સકે ડે ોનાણષાગગાજીઝનન---તતસતાતાસતાાડેાનન--ક- જ. ર મકાનના 


વિજય રાજા પાસે : 

અહીં તો વિક્રમકુમારે તે અન્નણ્યા આદમીની પ્રાર્થ'નાને! 
સ્વીકાર કર્યો, એટલે તરત જ તે અનનણયો આદમી પણુ 
વિક્રમકુમારેતે પોતાની સાથે લઈ તે ચાલ્યો. વિમાનમાં ખેસા- 
ડીને તે અનજનણ્યો આદમી, વિક્રમકુમારતે વેતાહકય પર્વત 
ઉપર આવેલા કનડપુર્ના વિજય નામના રાજની પાસે લઈ 
આવ્યો : કારણુ કે-તે અન્નણ્યો આદમી તે વિજય રાજને 
સેવક હતો અને વિજય રાન્નતી આગ્તાથી જ તે વિક્રમ- 
કુમારને તેડવાને માટે કનકકૂટ નામના નગરમાં આવ્યો હતો. 

વિજય રાન્ન પોતે ખોલાવેલા તે વિક્રમકુમારને કહે છે 
કુ-“હે કુમાર ! ભદિ્લિપુર્‌ નામના નગરને! ધૂમકેતુ નામને 
જે રજ છે, તે માર્‌ે। શત્રુ છે. મારા એ શત્રુ ઉપર આક્રમણુ 
કરવાને માટે મે કુલદેવતાનું આરાધન કર્યું. મારા એ આરશા- 
ધનના યોગે કુલદેવતાએ મને કહ્યું કે-“ લ્ૂમકેતુ રાજાતે। વિજય 
સાધવાને સમર્થ નને કોઈ પણુ હોય, તો તે તિલડપુર નગરના 
રાજન મણિર્થતે પુત્ર વિક્રમકુમારે છે. ' આથી મે તમને 
તેડાવ્યા છે, તો તમે આ આકાશગામિનતી આદિ વિદ્યાઓને 
ગ્રહણુ કરા |” 


વિકમકુમારનો વિજય : 

વિક્રમકુમારે પણુ તે વિદાઓતે ગ્રહણુ કરી અતે ધણી 
વિધાઓતે સાધી. ત્યારબાદ હાથી, ધોડા અને સુભટાના એક 
સુવિશાલ સેન્યની સાથે તે વિક્રમકુમારે ભદિલિપુર્‌ તરફ 
પ્રયાણુ આદર્યું. 

આ તરફ ભદિલિપુર્ના રા'નને પણુ ખબર પડી ગઈ 
“દ-“વિક્રમકુમાર વિધરાઓને સાધીને અને વિશાલ સૈન્યને 
લઈને મારી સાથે યુદ્ધ કરવાને માટે આવી રહો છે. ' એ 
"ખબર સાંભળતાંની સાથે જ તે ગભરાયો. એતે એમ ચઈ ગયું 
કે-“યુદ્દ કરવામાં સા૨ નથી. રાજ્ય પણુ જરે અતે પ્રાણુ 


૮૪ ધર્મકથાઓ-પહેલે! ભાગ 


નકન. 





૧-- “ન. ---ન્‍ન----------*--.--ૂન--ન---- ૧% -. -નક-૭૦-----_......_.૦-.- :. અણ સતય. _તસી.... તતા... સાજી, 








પણુ જશે. ' આથી પોતાના વિપુલ લદ્દમીસ'પન્ન પણુ રાજ્યને 
તજને તે કયાંક પલાયન ડરી ગયે. 

આ રીતિએ રાજા કઘૂમકેતુ ભાગી જવાથી, વિક્રમકુમારને 
યુદ્ધ કરવાની જરૂર રહી નહિ. શત્રુઓને પરાભવ પમાડનાર તે 
કુમારે તરત જ રાજ્યને કબન્તે લઈ લીધો અને ભદ્દલિપુરમાં 
વિજય રાનજ્નની આણુ પ્રવર્તાવી. તે પછી વિક્રમકુમાર 
પાછો કનકપુર નગરમાં આવી પહોંચ્યો. 
પુણ્યતા પ્રભાવ અતે પુણ્યાોદયકાળની વિચારણા : 

વિક્રમકુમારના આ વિજય પણુ પુણ્યના પ્રભાવને ખ્યાલ 
આપનારે છે. આકાશગામિની આદિ વિદાઓ વિજય રાન્નની 
પાસે હતી અતે હાથી, ઘે।ડા તથા સુભટાનું વિરાટ સૈન્ય પણુ 
વિજય રાજની પાસે હતું : છતાં તે બૂમકેતુ રાજનને જીતવાને 
મારે અસમર્થ હતો અતે વિક્રમકુમાર્ના આધિપત્યમાં એ જ 
સામમ્રી આવતાં ધૂમકેતુ રા-ન પોતાના રાન્યતે મૂકીને ચાલતો 
થઈ ગયે।. આ ધટના પુણ્યપ્રભાવની વિચારણા માટેની સામગ્રી 
પૂરી પાડે છે. વિશિષ્ઠ પુણ્યશાલિઓને માટે પ્રયત્ન તે 
નામ માત્રનો હેય છે. ઉગ્ર પુણ્યના પ્રભાવે જે કાર્યો સધાય 
છે, તે કાર્યો ધણી ઘણી વિઘાસ'પન્નતા, બલસ'પન્નતા કે 
સેન્યસપન્નતા આદિથ પણુ સધાતાં નથી. અલ્પ પુણ્યવાળા 
આત્માગ્ા ઉગ્ર પુખ્યને ધરનારા આત્માઓએના તેજને પણુ 
સહી શકતા નથી. તેમની સાથેના યુદ્ધનો વિચાર કરતાં પણુ 
અલ્પ પુણ્યના સ્વામિઓને કમ્પારી છૂટે છે. આ સસારમાં 
પૃણ્યોદ્ય એ એક એવી વરતુ ?૬, કે જે આદમીને હરેક સ્થાને 
અને હરેક સમયે અનેક પ્રકારતી ઉત્તમ સામત્રીએ મેળવી 
આપે છે અને તેના યોગે સસર્થમાં સમર્થ ગણાતા શતઞુએઓ 
પણુ તેવા પ્રુષ્યશાલિઓથીં ડઘાઈ ન્નય છે. આવા પુણ્યને 
પામેલા આત્માએ નને શ્રી સર્વસશાસનને સમર્પિત બની ન્નય 
છે, તા તો ધણી જ ઉત્તમ કોટિના સ્વપર-ઉપકારતે તેએ 





ભીમ અને સોમ ૮પ 


*નન્-----------------:5-.--------------------------------------------------------------૦::તાતામ: તમાર... તતા, 


સાધી શકે છે . પુરયોદયે પ્રાપ્ત થએલી સામત્રીનો સદુપયોગ 
સાધવો, એ કિ સહેલું નથી. સુન્દર ભવિતવ્યતાના અભાવમાં 
એ બની શકતું નથી. પુણ્યાનુબધી પુણ્યના ઉદયવાળા આત્માઓ 
માટે સદુપયોગ સધાવોા એ જેમ સહેલું છે, તેમ પાપાનુખ'ધી 
પુણ્યના ઉદયવાળા આત્માએ માટે દુરૂપયોગ સધાવે। એય સહેલુ 
છે. સ'સારમાં સારી સારી ગણાતી સામગ્રીઓ પુણ્ય વિના તે 
પ્રાપ્ત થઈ રકતી જ નથી, પરન્તુ પુણ્યના યોગે તે તે સામત્રી- 
એને પામવા બાદ, દુષણ મતોવત્તિઆથી પર રહેવું એ બહુ 
મુશ્કેલ છે. આજે સંસારમાં એવા માણુસો ઘણા છે, કે જેઓ 
પોતાને પુણ્યયોગે સાંપડેલી સામત્રીને કારણું લગભગ ઉન્મત્ત 
જેવી દશાને ભોગવે છે. જે સામગ્રીના યોગે સ્વની સાથે પરનું 
પણુ સુન્દર પ્રકારે હિત સાધી શકાય તેમ હોય છે, તે જ 
સામગ્રીના યોગે પારકાને પીડનારા અતે આત્મહિતને હણુનારા 
ખનનારા આત્માએ ઘણા જ દયાપાત્ર છે અતે જગતમાં શ્રાપ 
સમાન છે. પુણ્યના ઉદય સમયે તો તેવા પણુ આત્માએ આ 
સ'સારમાં થેોડા-વધુ પ્રમાણુમાં સેવાય છે, પરન્તુ તેમનું ભાનિ 
અત્યન્ત વિષમ ખની જાય છે. પુણ્યાધ્યતી પ્રખલતા સાથે 
સ્વપર-હિતસાધક મનેશજૃત્તિની પ્રબલતા હોવી, એ પરમ આવ- 
શ્યક છે : પરન્તુ તેવા યોગ તે અલ્પ આત્માઓ જ પામી શકર 
છે. આ ન્નતિને। વિચાર સુવિવેકી આત્માઓ જ કરી શદ છે. 
નિર્વિવેકો આત્માઓ તે પુણ્યાદ્ય સમયે ઉન્મત્ત બને છે અને 
પાપોાદ્ય સમયે દીન બને છે. નિર્વિ'વેકી એવા હીનપુણ્ય 

આત્માઓ, કેટલીક વાર, પુણ્યવાન આત્માઓને પણુ પરાભવ 
કરવાને ઉઘત બતે છે; ત્યારે સમજ લેવું કે-ો નિમિત્ત એ 
ખીચારાઓને નાશ સરકાએલે। છે. સુવિવેકી આત્માએ તો, 
હરકોઈ દશામાં સમતાભાવ બન્યો રહે અને શકય એટલી 
સ્વપર-ઉપકારક પ્રભૃત્તિ થયા જ કરે, એ વિષે કાળજીવાળા 
હોય છેઃ અને એથી તેવા આત્માઓનું પુણ્ય તથાપ્રકારનું 





૮૬ ધર્મષ'કથાઓ-પહેલે! ભાગ 


ન.._._..-..-- ન -_----.------ કને 


ઉગ્ર ન સમ દ તોય તેઓ તાનો આત્માનો સુન્દર પ્રકારે 
નિસ્તાર સાધી શકે છે તેમજ અન્યોને માટે પણુ શકયતા 
મુજબ ઉપકારક બન્યા વિના રહેતા નથી. એથી વિરૂદ્ધ, નિર્વિ- 
વેકી આત્માએ નથી તો પોતાના આત્માનો નિસ્તાર સાધી 
શકતા કે નથી તો પરનિસ્તારના સાધક બની રાકતા. તેવાઓનું 
જવન સ્વ-પરને માટે અહિતકારક જ હોય છે. 


બાહ્ય શઝઓના પરાભવથી હષિ'ત બનનારાએ। 
હાનિને જ પાસે છે ” 


હવે અહીં વિક્રમકુમાર્‌ વિના પરિશ્રમે જ ભદ્લિપુર 


ઉપર વિજય સાધીને પાછા ફરે છે. કનકપુરતો વિજય રાનન 
એથી ખૂખ જ હર્ષિત થાય છે. 


સાચા વિવેકગુણુને નહિ પામેલા અથવા તે। સસારની 
અતિ આસક્તિથી રીબાતા આત્માઓ, ખાલ્મ શત્રુએના આ 
પ્રકારના પરાભવ દ્દારા આનન્દ માણીને પણુ દુષ્કર્મના કારમા 
બન્ધના ભોગ થઈ પડે છે. શત્રુનો પરાભવ આનન્દ પમાડનારો હોઈ 
રાક છે, પણુ તે બાલ શતુએને। પરાભવ નહિ. આન્‍્તર શત્રુઓને 
પરાભવ જ આનન્દ પમાડનારે। બનવો નનેઈ એ અને એ વૃત્તિ આવે 
તો જ બાલ શતઝુગોા પ્રત્યે પણુ હિતભ્રુદ્ધિ પ્રગટે. નિર્વિ વેકી 
આત્માઓ ત્તયારે બાલ શઝુએના પરાભવમાં આનન્દ માનનારા 
હોય છે, ત્યારે સુવિવેકી આત્માએ આન્તર શત્રુઓના પરા- 
ભવમાં આન'દ માનનારા હોય છે. આન્‍્તર શતુએના પર્‌ાભવને 
ઘ્યેય રૂપ માનીને વર્તનારા પુણ્યાત્માએ, જ્યારે કોઈ ને પણુ 
શત્રુ માનતા નથી અને એથી સર્વ જીવોના હિતની જ કામના- 

તે છે; ત્યારે ખાલ શગુઓના પરાભવમાં રાચનારાએઓ, 





---------------- --------- ન્‍*----ન------------------------- -------------*. 





પૂર્વક પ્રવર્તે 
સ'સારના અનેક આત્માઓતુ ભૂ'ડું ચિન્તવ્યા અને બની શક્ક 
તો ભૂંડું ક્યા વિના પણુ રહી શકતા નથી : પરિણામે તેએ 
દુષ્કર્મને ઉપાજે છે અને પોતાના આનન્દને કારણે તે દુષ્કર્મ'ને 
તેએ ખૂખ જ ગાઢ ખનાવી દે છે. આન્તર શઝુએના પરાલવને 





ભીમ અને સોમ ૮૫9 


જ._.__......-......--.-...-_.-.-.-.----*------------------------------- 


માટે જ પ્રયત્નશીલ બનેલા આત્માઓ 1 કાઇનુંય ભૂ'ડું ચિન્તવતા 
નથી, કાઈને પણુ અન્નણુતાં દુઃખ રૂપ બની જવાય નહિ 
એની પણુ કાળજ રાખે છે અને સટ્રૃત્તિ તથા સત્પ્રભૃત્તિ દ્વારા 
કટલાય જીવોનું કલ્યાણુ સાધવા સાથે, કર્મનિર્જરાદિ દ્રારા 
સ્વકલ્યાણુ પણુ સાધે છે. આ વસ્તુને નહિ સમજનારાગ। જ 
ખાલ્મ શત્ુઃએના પરાભવથી ઉર્ષિતત બતે છે. સંસારમાં રહેલા 
પણુ આત્માએ, તેવી પ્રવૃત્તિ કરવા છતાંય ને હર્ષતે વશ 
ખનતા નથી પણુ પશ્ચાત્તાપ આદિની લાગણી અનુભવે છે, તો 
તેઓ તથાપ્રકારના દુષ્કર્મને ઉપાર્જના* બનતા નથી : પરન્તુ 
તેવી દશા હદયમાં વિવેકદીપક પ્રગટયા વિના આવી શકતી 
નથી. આયી જ, કલ્યાણુના અર્થી આત્માઓ સુવિવેકશીલ 
બનવાને માટે પ્રથમ પ્રયત્નશીલ ખનવું, એ આવસ્યક છે. 
સુલોચના સાથે લગ્ન : 

અહીં તા વિજય રાન્ન ધૂમકેતુના પરાભવથી ખૂબ જ 
છુ્ષિત બને છે અને પોતાના શત્રુના વિજેતાને નાણે કે સુન્દર 
સત્કાર કરવાને ઇચ્છતો હોય તેમ, તે પોતાની પુત્રી સુક્ષાચનાને 
વિક્રમકુમાર્‌ સાથે પરણાવવાતે તત્પર બની ન્નય છે. આના 
કરતાં વધારે સાર્‌। વર્‌ મારી પુત્રી માટે મળી શકશે નહિ,-ગવી 
વિજય રાનનની માન્યતા હોય તે સ્વાભાવિક છે તેમજ પુત્રી- 
દાન દ્દારા આવા પ્રસંગોએ સત્કાર કરવાતે। તે સમયે રજાઓમાં 
રિવાજ જેવુ' હોય એય બનવાન્નેગ છે. કથાએ માં એવા પ્રસગે। 
ધણા આવે છે કે-હારેલા ૨ાન્ન”એએ પોતાનો પુત્રીને અગર 
બેનને જતેલા રાજનને દીધી હોય. એ રાજાઓ પણુ સામે 
રાન્ન પોતાને એ પ્રકારે પુત્રી અગર ખેનતુ પ્રદાન કરે, એને 
પોતાનું ગોરવ અને પોતાની વડાઈ સમજતા હતા. અહીં પણુ 
પોતાના શગુને જતીને આવેલા વિક્રમકુમારને, હષિત ' બનેલા 
વિજય રાજાએ, પોતાની સુલોચના -ામની 'ઝન્યાની 
સાત્રે પરણાવ્યે!. ર. ક 


૮૮ ધર્મકથાએઓ-પહેલે। ભ્નાગ 


વાસને ત્રીજા દિવસે રવાના થવુ 2 

વિક્રમકુમાર વિજય રાન્ની પુત્રી સુલોચનાતે પરણીને 
કેટલોક કાળ તો ત્યાં જ રહો, પણુ એક વાર તેને પોતાની 
પૂર્વની પ્રિયાઓને નનેવાની ઉત્કઠા થઈ. આથી તમ્ત જ તે 
વિક્રમકુમાર્‌ પુનઃ આ જ નગરને વિષે પાછે ફર્યો. અને પોતાના 
ભવનના ઉદ્યાન સુધી આવી પહેંચ્યે. 

આટલુ કહીને તે કલાસ'પન્ન વામન, “કે જે પ્રિયવિર્હના 
દુઃખથી પીડિતા એવી ત્રણુ તરૂણુ રાજપુત્રીઓને વિક્રમકુમારની 
કથા કહી રહ્યો છે, તે અટકયો. સુલેોચનાની સાથે પોતાના 
ભવનના બગીચા સુધી આવ્યા બાદ [વેક્રમકુમાર્‌ કયાંક ચાલ્યો 
ગયો હતો અતે એથી જ કંમલા અને કંમલસેનાની જેમ 
સુલોચના પણુ શ્રિયવિરહના દુઃખનો ભોગ થઈ પડી હતી. 
આ કારણૅ, આગલા ખે દ્વિસોએ જેમ કંમલાએ અને કમલ- 
સેનાએ પ્રશ્ન કર્યો હતો, તેમ આજે સુલોચનાએ પણુ તે 
વામન પ્રતિ પ્રશ્ન કર્યો કે-“ સુલોચનાની સાથે પોતાના ભવન- 
ના બગીયા સુધી આવેલા તે વિક્નમકુમાર્‌ પછી કચાં ગયા ? ” 

સુલોચનાના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે કુતૂહલગ્રિય વામને 
હાસ્ય કયું” અને કહ્યું કે-“તમે તો કામ વિનાની નવરીએઓ 
છો. અમે કાંઈ તમારી જેમ નવરા નથી.” 


આટલુ કહીને, તે ક્લાસ'પન્ન વામન તે રાજપુત્રીઓના 
ભવનેથી રવાના થઈ ગયે. 


સંસારની આવી હાસ્યશીલતા પણુ તત્ત્વદષ્ટિએતે તિમ્સ્કાર- 
પાત્ર લાગે છે : પણુ સ'સાર્દષ્ટિ અને તત્તદષ્ટિતો કદીએ 
મેળ મળ્યો પણુ નથી અતે મળવાનો પણુ નથી. આ જ કારણે, 
સ'સા*માં રહેવા છતાં પણુ તત્ત્તટટિએ સસારમાં રમતા નથી. 
હાસ્ય અતે કુતૂહલ આદિની વાતોને સાંભળીને સ'સારમાં 
સ્ક્ત બનવું, એ તો ખબુદ્ધિમત્તાનું દેવાળું કાઢવા નેવું 
છે. આવી વાતો પણુ વિચક્ષણુ આત્માઓને વિરક્ત બનવાની 








ભીમ અને સોમ ૮૯ 


જ પ્રેરણા આપનારી છે. ક્રોઈને દુઃખી થતો નેઈ ને હસવું, 
આનન્દ પામવો, એ અવિવેકશીલતા સિવાય ખીજાં છે પણુ 
શું ? કેટલીક વાર સુન્નત પણુ આત્માએ આ વસ્તુતે વિચારી શ્રકતા 
નથી અને તેથી કુતૂક્લપ્રિયતા આદિના ઉપાસક બતી જય છે. 
ત્રણ રાજપુત્રીઓને તરડ : 

સુલોચનાએ પૂઠવા છતાં પણુ તેનો ખૂલાસો નહિ કરતાં, 
હસતો હસતો તે વામન ત્યાંથી ચાલી ગયો. એથી કમલા, 
કમલસેના અતે સુલોચના-એ ત્રણેયને દુઃખ તે। જર્‌ર થયું : 
પરન્તુ આટલી વાત ન્ણુવાના યોગે તેએ પરસ્પરને એક જ 
પતિની પત્નીઓ તરીકે પિછાનતી થઈ અને એથી અમુક 
મકારના આશ્ચાસનતે પણુ પામી. 

વામનના ચાલ્યા જવા બાદ, તે ત્રણેય ૨।જપુત્રીએ, વામને 
કહેલી હ#ીકત અને તેની ચેષ્ટાએ આદિના સ'બ'ધમાં વિચાર 
કૅર્વા લાગી. “વામન કાણુ હશે, ક જે આપણી અને આપણા 
સ્વામી વિક્રમકુમારેની સધળી જ હકીકતને જાણે છે ? '-એવે। 
વિચાર કરતી તે ત્રણુ રાજબાલાઓએ, પોતપોતાનાં અંગોનું 
કુરાલસૂચક સ્કુરણુ અનુભવ્યું. આથી તે ત્રણૂયતે એમ જ 
લાગ્યું કે-”“ આ વામત જ આપણા સ્વામી હોવા ન્નેઈ એ. રૂપનું 


પરાવર્ત્તન કરવાથી જ તેમને આપણે પિઠાની શકતી નથી, 
પણુ એ નજતેજ આપણા પતિ વિક્રમકુમાર છે. ” 


આ રીતિએ તે ત્રગેએ તે વામનતે પોતાના સ્વામી તરીકે 
તાર્કિત તે! કર્યો, પણુ તેટલા માત્રથી શું વળે? 
વામનની પરેોપકારશીલતા : 

હવે બીજી તરફ વામન કયાં ગયો! અને શું થયું, તે પણુ 
જનોઈ એ. કમલા, કમલસેના અતે સુલોાચનાના નિવાસસ્થાનેથી 
રવાના થયેલ તે હસનશીલ વામન જે સમયે તે જ કનકકુટ 
નામના નગરના રાજપથ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, તે 
'સમયે તેના કાતે કોઈકનો કરૂણુ સ્વર પડયો. તે કરૂણુ શ્રખ્દને 


5૦ ધર્મકથાઓ-પહેલે ભાગ 





સોડા -- સં આના ક છે: --------* ------------ ભ -અ-------૦------૦-----::૦-૦----સાણઇ યાન, 


સાંભળીને તે ઉભો રહ્યો અતે કયાંથી તથા કોના આ ડફરૂણુ 
શબ્દ આવે છે, તેનો વિચાર કરવા લાગ્યો. જે ઘરમાંથી તે 
કરૃણુ સ્તર આવી રહલો હતો, તે ધરની નજદિકમાં આવીને તેણે 
ક્રાઇકને પૂછયું કે-“ અહોં શા કારણે રૂદન કરાય છે ? ” 

જે પુરૂષને તે વામને રૃદનનું કારણુ પૂછ્યુ, તે પુરૂષ તે 
રૃદનનું કારાયુ જણુતો હતો : આથી તેણે વામનને કહ્યું કે- 
“ આ નગરના તિલક નામના મ'ત્રિનું આ ધર છે. તિલક 
મ'ત્રિતી સરસ્વતી નામતી પુત્રી ભવનના ઉપરના ભ્રાગમાં ક્રીડા 
કરતી હતીઃ ત્યાં તેણીને કાળો સર્પ ડસ્યો. પોતાની પુત્રીને 
સર્પના વિષથી રહિત બનાવવાને માટે તિલક મ'ત્રિએ વિષ- 
વૈદ્યોમાં પણુ મુખ્ય એવા ધણુ વૈદ્યોને ખોલાવ્યા : પરન્તુ કાળા 
સર્ષનું ઝેર ઉતારવામાં તેએ નિષ્ફળ નિવડયા. આથી તે 
વિષવેદામુખ્યોએ તે સરસ્વતીને તજ દીધી અને એ કારણે 
ખીન્તે કાઈ ઉપાય નહિ ન્નેતાં, તેના જવનની આશા છૂટી 
જવાના યોગે, સરસ્વતીનાં માતા-પિતા અને સ્વજનો આ 
રીતિએ ઉન્મુક્ત કઠે રૂદન કરી રહ્યાં છે. ” 

વામન જેમ હસનશીલ હતો, તેમ પર્‌ોાપકારશીલ પણુ 
હતો. વિષધરના વિષને દૂર્‌ કરવાના પ્રોઢ મ'ત્રતે તે જણુતા 
હતો, એટલે સરસ્વતીને એ રીતિએ મરતાં બચાવવાની તેનામાં 
શક્તિ પણુ હતી. આમ તો મૃત્યુથી કોઇ જ કોઈ ને બચાવી 
શકતું નથી, પરન્તુ જને કોઈ નાંમેસ અકાલ અવસાન થતું 
હોય છે, તો તથાપ્રકારના ઉપચારાદિથી મરતાં બચાવી શકાય છેદ. 

સ૦ અકાલે અવસાન થાય? 

અકાલે અવસાન થવું, એ કાંઇ અશકય નથી. આયુષ્યકર્મ' 
સોપક્રમ પણુ હોઇ શકે છે અતે તેવા આયુષ્યકર્મવાળાનું કોઇ 
તેવા નિમિત્ત અવસાન થઇ ક્નય ગ શકય છે. એ અવસાનને 
અકાલે થયેલા અવસાન તરીકે એળખી શકાય. 

સ૦ ગમે તેવું નિમિત્ત મળે તોય ન મરે એમ પણુ 

ખને ખરૂં? 





શ્રી તીર્થ “કરદેવો।, ચક્રવર્તિ શ. બલદેવો। અને વાસુદેવો આદિ 
નિરૂપક્રમ આયુષ્યકર્મવાળા હોય છે, એટલે તે પુણ્યાત્માઓનું 
આયુષ્યકર્મ જ્યાં સુધી વિદ્માન હોય છે ત્યાં સુધી તેમના 
આયુષ્યતે ગમે તેવા નિમિત્ત પણુ ઉની આંચ આવતી નથી. 
નિરૂપક્રમ આયુષ્યકર્મવાળાઓનું તે કર્મ નિમિત્તવશ પરાવર્તનને 
પામતું નથી, ન્યારે સોપક્રમ આયુષ્યવાળાઓનું તે કર્મ 
નિમિત્તવશ પરાવર્તનને પણુ પામી શકે છે. 


હવે અહીં તો તે કલાસ'પન્ન વામન પરે્‌।પકાર કરવાની 
વૃત્તિથી પેલા માણસને કહે છે '%-“ હૈ ભદ્ર ! ચાલો આપણે 
મ'ત્રિના ઘરમાં જઈએ. તે બાલાતે હું પણુ ન્નેઉં અને તેણીને 
વિષરહિત બનાવવાનો હ પણુ કાંઈકે પ્રયત્ન કરૂં. ” 


ક્લાસપન્ન વામનની એ ઈચ્છાને પેલા માણુસે વધાવો 
લીધી અને તે બન્નેય તિલક મ -ત્રિના મકાનમાં ગયા. ત્યાં જઇને 
કલાસ'પન્‍્ન વામને થોડી જ ક્ષણોમાં પ્રોઠ મત્રના પ્રભાવથી તે 
ખાળાને સ્વસ્થ બનાવી દીધી. 


વામનતુ સ્વરૂપ-પ્રક્ટીડરણ : 


ખાલાને સ્વસ્થ બનેલી ન્નેતાં, મ'ત્રી આદિ સર્વના આશ્ચર્ય- 
નો અને આનદનો પાર રેલો નહિ. થેડીક ક્ષણો પૂવે' જે 
ધરમાં સો કાઇ પોક મૃકીને રેોતું હતું, તેજ ઘરમાં હવે. 
આનન્દ્દથી સૌ કે કલ્લોલ કરવા લાગ્યું. મત્રી બુદ્ધિશાળી 
હતો. જે કાર્ય વિષવેધોમાં પણુ મુખ્ય એવા વૈદ્યો ધણા ધણુ! 
પ્રયત્ના કરવા છતાં પણુ ન કરી શકવા, તે કાર્ય આ વામને 
નનેતન્નેતાંમાં કરી દીધું-એથી મત્રિતે એવી ખાત્રી થવી ગએ. 
સહજ છે કે-“ આવો કલાસ'પન્ન પુરૂષ કેપ૪ સામાન્ય માણુસ. 
ન હોઈ શકે. ' સાથે એમ પણુ વિચાર આવવો એ સહજ છે 
ક્ર-“ઉત્તમ પુરૂષનું આવું રૂપ પણુ કેમ હોઈ રકે ?* 


આ નતિના વિચારતે વશ ખબતીને, તે તિલક મ'ત્રિએ 


હર્‌ ધર્મ કથાઓ -પહેલે। ભ્રાગ 








તરત જ તે ક્લાસ'પન્ન રવ પ્રાર્થના કરી કે-“ હે કલા- 


સ'પન્ન ! તે' જેમ તારૂં વિજ્ઞાન અમને દર્શાવ્યું, તેમ તું તારા 
પોતાના રૂપને પણુ દર્શાવ ! ” 


મ'ત્રિએ કરેલી આ પ્રકારની પ્રાર્થનાનો વામતે સહર્ષ 
સ્વીકાર કર્યો અતે ક્ષણુ પહેલાં ૨'કના રૂપમાં રહેલો નાટકીએ। 
જેમ ક્ષણુ પછી રાન્ન બનીતે આવે, તેમ તે કલાસ'પન્ન વામને 
પણુ પોતાનું મૂળી રૂપ પ્રગટ કર્યું. 

એથી અતિ વિસ્મિત ખતેલો તિલક મ'ત્રી તેના પ્રધાન 
રૂપને ન્નેઇ જ રથો : પણુ-“ આવા પ્રધાન રૂપને ધરનાર આ 
કાણુ હશે :”-એ વિગેરેનો વિચાર કરવાની તેને જરૂર ન પડી. 
ત્યાં જે માગધ#્ટન્દ હાજર હતો, તે એકદમ ખોલી ઉઠયો કે- 
“ રાન્ન મણિરથના કુલમાં ચન્દ્રમા સમા, હરછા2 અને શ્વેત 
હાસ્તિનીની માફક ધવલ યશના પ્રસરવાળા અને જેનું પરાક્રમ 
ત્રણેય ભુવનમાં ફેલાએલું છે એવા હે વિકમકુમાર્‌ નામના 
શ્રેઠ ઝુમાર ! તમે સુંચિર્કાલ પર્યત જયવન્ત હો !” 

તમે ન્નણુતા હશે! ક-ભાટચારણા ગામે ગામ કરનારા 
હોય છે. તેએ જૂદા જૂદા રાજાઓની સભામાં જનારા હોય 
છે : આથી જૂદા જૂદા દેશોના રાકએ અતે રાજકુમારો 
આદિતિ તેઆ ઓળખનારા હોય તે સ્વાભાવિક છે. એ સ્થિતિમાં 
વિક્રમકુમારે જેવા રાજકુમારને ભાટચારણા ઓળખતા હોય, 
એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ છે જ નહિ. 
મ'તિયુત્રી સાથે લગ્ન : 

ભાટચારણાએ કરેલા જયઘ્ોષતે સાંભળતાં જ તિલકમ'ત્રિતે 
ખાત્રી થઈ ગઈ કે-આ કુમાર જેમ પ્રધાન રૂપતે ધરનાર છે 
અને કલાનિપુણુ છે, તેમ આનું કુળ પણુ ઉત્તમ છે અતે પર્‌।- 
કમ પણુ ઉત્તમ છે. આવા કુ'।, રૂપ અતે પરાક્રમ ત્રણે ય વિષય- 
માં ઉત્તમત્તાને ધરનાર કુમારને પોતાની પુત્રી દેવાને 'ે।ણુ 
તૈયાર થાય નહિ ? શ્રે*ડ કુલ, રૂપ અને પરાક્રમવાળા તે વિક્રમ- 





ભીમ અને સોમ હૃ૩ 


ણયા આળ. --...--.-- તાઇ. ૦... સસ#ઇ. રકાર. સસ જ.--..-૦& --_હતન.-ત--ડતઇન-તન--._....સ--૪૦૦૦--- - _& સા... નના... _કત-. -- ન્સન--. 





કુમારને જઈને હષ્ટ અતે તુષ્ટ મનવાળા બતેલા તિલક 
મ'ત્રિએ પણુ પોતાની પુત્રીને તે કુમારની સાથે પરણાવી દીધી. 
વિકમકુમાર પુન: તિલકપુરમાં : 

આવી વાતને નગરમાં ફ્રેલાતાં વાર કેટલી ? આવી વાતો 
લોકમાં એટલી ઝડપથી પ્રસરે છે ક-એને માટે લેક પ્રાયઃ 
એમ જ ખોલે ક-એ વાત નગરમાં પવનના વેગે પ્રસરી જવા 
પામી. કૅનકક્ઢ નામના તે નગરના વાસવ રાન્નને પણુ ખબર 
પડી કે-ક્લાસપત્ત વામન ખીન્ને કાઇ જ નહિ હતો, પણુ 
પોતાની પુત્રી કંમલાનો પતિ વિક્રમકુમાર નનતે જ હતો. 
પોતાની પુત્રો કંમલાને અને ખીજ પણુ બે રાજપુત્રીઓને 
પ્રિયવિરહના દુ:ખથી પીડાતી ન્નેઇતે વાસવ રાન્ન પણુ નિર'તર 
ઉઠ્દિગ્ન રહેતો હતે. આથી વિક્રમકુમારને પત્તો લાગતાં તે 
અત્યન્ત હાંરષેત બન્યો. અતે આખાએ નગરમાં તેણે મહોત્સવ 
કરાવ્યો. આ પછી વાસવ રાનન પોતાની વિશાલ વિભૂતિથી 
વિકમકુમારને મ'ત્રિગ્હૈથી રાજમન્દિરે લઈ આવ્યો. 

હવે તે! રાજમન્દિરે આવેલ વિક્રમકુમાર પોતાની ચાર 
સુરૂપવતી, અનુરાગવતી અને પડતા ખોલ ઝીલતી પ્રિયાએની 
સાથે સુરતી જેમ સુખ ભેગવે છે. વિક્નસકુમાર પોતાને ધેરથી 
એકલે જ નીકળ્યો હતો : સાથીદાર તરીકે એક માત્ર તલવાર 
હતી : આમ છતાં પણુ, તે પોતાના પુણ્યના પ્રતાપે અનેક 
પ્રકારની ત્રડદ્ધિ-સિદ્ધિતે અને મત્રવિધા આદિતે પામ્યો તેમજ 
ઉત્તમ કુલની ચાર કન્યાઓના સ્વામી બનીને અત્યારે તે 
આન'દથા વિષયસુખને ભોગવી રણો છે. 

એક તરફ પરદેશમાં જ્યારે વિક્ટમકુમાર આ રીતિએ 
આનન્દમાં કાલ નિર્ગમન કરી રલ્ો છે, ત્યારે તિલકપુરમાં તેનાં 
માતા-પિતા તેના વિયેોગના દુઃખને ભોગવી રહેલ છે. 

આ પણુ સ'સારની વિષમતાનતેા જ એક વિલાસ માત્ર છે. 
સસાર એ તે વિષમતાઓનો સાગર છે, એટલે સસારમાં 


૪ ધર્મ'કથાઓ-પહેલે ભાગ 


જ 


આવી વિષમતાઓ દષ્ટિગોચર્‌ થવી એ સહજ છે. તમતે યાદ 
તો હશે કે-વિક્રમકૃમાર્‌ પોતાનાં સ્વજતેોની અવગણુના કરીને 
જ ચાલી નીકળ્યા હતે. તે પછી તેણે પોતાની પ્રવૃત્તિ વિષેતે 
કશો જ સદેશે માતા-પિતાને મોકલ્યો નથી. એવી દશામાં 
પુત્રમોહને આધીન બનેલાં માતા-પિતા પુત્રદર્શનની ઝ'ખનામાં 
ઝુરયા કરે, એ સહજ છે. 

હવે તો! વિકુમકુમાર્‌ પ્રગટપણે રહે છે અને વળી ભાટ- 
ચારણેદદ્દારા પણુ ન્નેવાયો છે, એટલે તેના પિતા મણિરથ 
શાળાને પોતાનો પુત્ર કંનકકુઢ નગરમાં હોવાના સમાચાર મળે, 
એ સ્વાભાવિક છે. પોતાને 3 પુત્ર કનકકૂઢ નગરમાં છે-એવા 
સમાચારે પ્રાપ્ત થતાંની સાથે જ મણિરથ રા'એ વિક્રમ- 
કુમાર ઉપર એક સદશો લખી મોકલ્યો. 

માતા-પિતા આદિ સ્વજને! પોતાના વિચોગથી પીડાય છે 
અતે તેએ પોતાને શીદ્રતાથી પોતાના તિલકપુર્‌ નામના 
નગરમાં ખોલાવે છે, એ વિગેરે બાબતોથી તે વિક્રમકુમાર પોતાના 
પિતાને લેખ હાથમાં આવતાં જ સુસ્તાત બન્યો અને એથી 
તિલકપુર્‌ નગરે પોતાના પિતા આદિની પાસે તરત જ પહેં- 
ચવાતે માટે ઉત્કઠિતિ બન્યો. પોતાના શ્વસુર વાસવ રાન્નને 
તેણે એ વાત જણાવી અતે પછી પોતાની ચારેય ભાર્યાઓની 
સાથે ત્યાંથી રવાના થઈ ને તે તિલકપુર્‌ નગરે આવી પહેં- 
ચીને પોતાનાં માતા-પિતાને ચરણે નમ્યે. 


ગુરૂદેવના દશ નાથે” રવાના થવુ' : 

આ રીતિએ ચાર ભાર્યાએ અતે વિપુલ ત્રડહ્ધિ-સિદ્ધિ આદિ 
સાથે ધણા સમયે પાછા ફરેલા વિક્રમકુમારતે ન્નેઈ ને તેનાં 
માતા-પિતા આદિ જેવામાં આનન્દમગ્ન બન્યાં, તેવામાં જ 
આનન્દને। એક વધુ પ્રસંગ પણુ તેમને પ્રાપ્ત થયો. તે જ 
'સમયે ઉધાનપાલકે આવીને રાન્નને સમાચાર આપ્યા કે- 
““ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ અઠલ'કસરીશ્વરજી મહારાન્ન 





ભીમ અને સોમ હ 


“---ૂન્નન-...-------. 





નજ ક્---.--. રૂ#-.--.....--....-..-...- કન .-.-.------ન----- 


પધાર્યા છે, ”' ગુરૂમઠારાજના આગમનના સમાચાર સાંભળતા 
સણિરથ રાજનને આનન્દ ખૂબ વધી ગયે1. તરત જ તેમા 
ઝળહળતી વિભૂતિએ યુક્ત બનીને વિક્રમકુમારે આદિની સા! 
ગુરૂમહારાજની સમીપે જવાતો નિર્ણય કર્યો: નિર્ણુય કયે 
એટલું જ નહિ, પણુ તે નિર્ણયતે! તરત જ અમલ પણુ કર્યો. 

શ્રી મણિરથ રાન્નતે આ નિર્ણય અતે તેનો તાત્કાલિ 
અમલ, તે પુણ્યાત્માના અન્તરમાં રહેલ ધર્મરાગનતે જ સૂચ' 
છે. પોતાને પુત્ર ધણા લાંબા કાળે હજી હમણાં જ પાદે 
ફચા છે, વર્ષોનાં વર્ષો સુધી તેના તરફના કોઇ પણુ પ્રકારન 
સમાચારતે પામ્યા વિના જ તેના વિયોગનું દુ:ખ સહન કટ 
છે અને હજુ કુશલતા આદિની પ્રાર'ભિક વાતો પણુ તેન 


સાથે કરી નથી, તે ૭તાં પણુ રન મણિરથ ગુર્‌ મહારાજન 
પાસે જવામાં જરા પણુ ઢીલ કરતા નથી. 


ધર્મી આત્માઓને મન સદ્ગુરૂનું આગમન, એ પણુ અ 
આનન્દતે પ્રસંગ હોય છે અને એથી જ ધર્માત્માએ તે 
સમયે પતિર કાર્યોને ગોણુ બનાવીને સદ્દગુરૂતી સેવામાં હ1* 
થઇ જય છે. ધર્મકથાઓમાંથી ધર્મી આત્માઓની મનેોદશા। 
સમજવાને। પ્રયત્ન થાય, તો ધર્મકથાઓએનું વાંચન અને શ્રવઃ 
આત્માતે માટે ખૂબ જ લાભદાયી બને. ધર્માત્માઓની પ્રેદૃત્તિટે 
ઉપરથી તે પુણ્યાત્માઓની મનેદદશાતે। વિચાર કરવો અને ગએ 
મનેદ૬દશાને પ્રાપ્ત કરવાને માટે ઉઘમશીલ બનવું, એમાં 
ધર્મ્કથાઓના વાંચન અને શ્રવણુ આદિની સાચી સફલતા છે. 
રાજમાગ'માં જોએલા પીડિત : 

હુવે સાક્ષાત્‌ ન્નણુ કે-કામદેવનું શાસન જ ન હોય, એ' 
રીતિએ ઝળહળતી વિભૂતિથી યુક્ત બનીને શ્રી મણિરથ રા. 
વિક્ઠમકુમાર આદિની સાશ્રે અનન્ત ઉપકારી, આચાર્ય ભઃ 
વાન શ્રીમદ અકલ કસૂરીશ્વરજી મહારાન્ન પાસે જઈ રહે 
છે; યાં રાજમાર્ગમાં એક એવા પુરૂષને તે જૂએ છે, કકે 








હદ ધર્મકથાઓ-પહેલે। ભાગ 


કભરનન--..-....૧._.:૭---૩-૯જાજનન્ન્નન---------.---------------.-..-.--૦૧૦-૦-૦--- 


કારમા રોગથી કારમી રીતિગ્મે પીડાઈ રહ્યો હતો. એ પુરૂષનું 
શરીર કૃમિઓથી ખદખદી રહ્યું હતું અને માંખીઆથી «કાઈ 
ગયું હતું. અતિશય સળવળાટ કરતા મૃમિએઓના અતેક સમૂફરોાથી 
અતે બળાત્કારે શરીરને ઢાંકો રહેલી માખીઓથી પીડાને 
પામતા તે પુરૂષનું' માથું' પણુ અતિશય અધમ જાતિના 
'્રાઢથી સડી ગએલું હતુ. આવા માણુસને। સ્વર પણુ અતિ- 
શય દીન હોય, એમાં તો પૂછવાનું જ શુ? 
અશાભતે। ઉદય : 

અશુભને। ઉદય શું નથી કરતો ? દુષ્કર્મનો ઉદય સસારના. 
જવાને જે જે પ્રકારની પીડાઓને ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેનુ' 
વર્ણન પણુ વચનાતીત છે. દુઃખને નહિ ઈચ્છનારા પણુ 
આત્માઓ, અશુભ્રના ઉદયે આવા અગર આથી પણુ વધારે 
દુ:ખના ભોગ બતે, એમાં આશ્ચર્ય" પામવા જેવું કાંઈ જ નથી. 
અશુભના ઉદયે આવાં અગર આથી પણુ વધારે કારમાં દુઃખે 
વિશ્વના ખુદ્ધિમાનાને પણુ ભોગવવાં પડે છે અતે વિશ્વમાં 
ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગણાતા શરીર્રાચકિત્સક્રાને પણુ ભાગવવાં પડે 
છે. આ પ્રકારે પ્રત્યહ્વ અને બુદ્ધિગમ્ય છતાં, પૂવના કર્મ- 
વિપાકને નહિ માનવાતી શેખાઈ નાસ્તિકો કરી શકે છે, એ 
ખરે જ તેએ ની દયાપાત્ર ખુદ્ધિતાો પ્રતાપ છે. નાસ્તિકાને પણુ 
અશુભના ઉદયતોા અતુભવ તે કરવો જ પડે છે અને કેટલીક 
વાર તો તેએ અશુભના ઉદયયોગે કારમી પણુ શરીરપીડા 
આદિનો ભોગવટો કરતા હોય છે. અશુભના ઉદયે પીડા 
ભોગવતા આત્માએની તે સ્થિતિ જેમ આશ્ચર્ય ઉપજ્નવનારી 
નથી, તૈમ દયા ઉપન્નવનારી નથી એમ નહિ. ઉત્તમ આત્માઓ 
તેવા દીન અને હીન આદિ પીડિતોને ન્નેઈ ને દયાની લાગણી 


અવશ્ય અનુભવે છે અને શકયતા મુજબ તેઓને પીડાસુકત 
બનાવવાનો તથા સાચું આશ્વાસન આપવાને। પણુ પ્રયત્ન કરે 
છે. જેએ માં એ પ્રકારની દયા નથી, તેગ ધમી તો નથી જ 
પણુ ધર્મતે પામવાને લાયક્રેય નથી, એ નિર્વિવાદ વાત છે. 


વિનયન નગોનાસનાનાાયતત ત - -ઝન્ક--------૧૦૦૦-૦૦--------. ૦... __..... 
“--- ૦-૦. “૦૦ ાતાઇ--૦ન---૦ાનસઇ# 


ભીમ અને સોમ દે 


ગુરૂટેવની પાસે : 
હવે અહીં તો, અનિષ્ટ અરિષ્ઠમડલ જેવા તે પુરૂષને 


નેઇતે રા”્ન ભણિરથ ખૂબ વિષાદને પામે છે. વિષાદના યોગે 
તેમનું” મુખ મલિનતાવાળું ખની નય છે. આ કેવા પ્રકારના 
પાપકર્મને। પ્રતાપ હશે, એવો વિચાર આવવે। એય સહુજ 
છે. એ રીતિએ વિષાદથી મલિન મુખવાળા બનેલા રાન્ન 
ગુરૂમહારાજની પાસે પહોંચ્યા. ગુર્મહારાજની પાસે પહોંચેલા 
રાન્ન પોતાને રાન્ન નથી માનતા, પણુ એક સેવક જ માતે 
છે. પોતાની ન્નતને એક સેવક સદશ માનીને તે રાન્ન 
દ્રણા જ નખ્ર' ભાવથી, સાચા સેવકને છાજતી રીતિએ વન્દન કરે 
છે. એ રીતિએ વન્દન કર્યા બાદ, રાજન મણિરથ અને વિક્રમ- 
કુમાર આદિ ઉચિત ર્થાને અને ઉચત આસને ખેસે છે. 
આચાય*ભગવાનની રશના : 
હવે અનન્ત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ અઠકલ'ક- 

સૂરીશ્વરજી મહારાનન શ્રી મણિરથ રાન્ન આદિને ધર્મ દેશના 
સ'ભળાવે છે. તેઓશ્રી ફરમાવે છે કે- 

“ગ્રીવો બળાર્તળવજ*૫-વંધસંગોમગો સયા ઢુછ્ઓ | 

મમદ્‌ મળાટ્વળસ્સટૂ--ગ્સમમો ળતપરિયટ્ટે || ? || 
““ો લાયરેસુ તત્તો, તલત્તળ જવિ પાવળ ગીવો | 

જછજમ્મો ય તમો અદ્‌, પાવટ્‌ પંચિદ્યત્ત ત્ર [૨ ॥ 
“ વુળ્ળવિટ્ૂળો ય તગો, ન અઝરિિસે જેર મછુયત્ત | 

જવ્વે વિ અત્રિ, ન વું ગાટં વઈ સ્વં ॥ 3 ॥। 
“ણય વિ જ્‌ વિ પવર્‌, અપપઝ વા ઇવિત્ત વારિછો । 

જીણી ૩મો સિરોમો, ઇવિગ્ન ગર્‌ પુળ્ળગોળળન ॥ ૪ ।। 
“વતે નીરોમસ, વૂંસળનાળસ્સ આવરળો ય । 

ન ય પવ ગિળથ*્મં, વિવેચપર્વિગ્િમો ગીવો || 5 || 





હદ ધર્મકથાએ-પહેલે। ભાગ 


.“---ક-ન---ન્ન્ન- 





---------------"% 


સંજાદ્જ્છસિયમળો, રુસ્વયળં નેવ સદ્ટ્દ્‌ | ૬ ।। 
“ઝટ સિશ્ચલસમ્મત્તો, ગહાટ્િય સદ્દેદ્‌ ગુસ્વયળં | 
નાળાવરળસ્લુરઇ, સંસિગ્ગલ ન બુ્સેટ્‌ || ૭ || 
“ઝછ લંસિયં પિ બુગ્સટ્‌, સ્થ પિ સદ્‌ વોટર અનં । 
સારિતિમોણવ્ોતેળ, સંગમં ન ય સય છુળર્‌ | ૮ ॥ 
“જળે ચર્તમોરે, વિમજઇતરં સગમં ગો જીળટ્‌ ।। 
સો પાવદ્‌ ગુસ્તિલુટૂં, દ્ય મળિયં સીળરમેટિં ।। ૨ ॥ 
'અુછળ-પાસમ-ઘન્ને, ઝૃળ રયળે ચ યુમિળ-ત્વો ય । 
ત્મ્મ-ગુમે ૧રમાળ્‌ , «લ સિટ્િતા બુયપસિન્ન | ૨૦ ।। 
તજિ ર્મં સવ્વ, મળુયતાર્ટ્‌ જમેળ હલ્ક | 
જપ્ધું જરેઇ સરઇં, જાઝળ ગિળિવ્વરધમ્મ || ૨ ૨ ॥” 
પર્‌મ ઉપકારી, આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્‌ હેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી 
મહારાજાએ, અનન્ત ઉપકારી, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ અક- 
લ'ક્સૂરી*વર્‌જી મહારાન્નએ દીધેલી દેશનાતો જે સાર ર્નૂ 
કર છે, તે ટૂ'કાણુવાળા હોવા ૭તાં પણુ વિસ્તૃત ભાવથી લરેલે 
છે. રા”4 આદિ સાંભળનાર છે, છતાં ગુરૂમડારાન્ન એ જ ફરમાવે 
છે ક-“ શ્રી જ્તિપદ્ટિ ધર્મની આરાધના કરવી, એ જ આ 
દુર્લભ રતુષ્યભવ આદિ એક એકથી વિશેષ દુલ'ભ એવી સામ- 


ચીડ 


ગ્રીને સુસફલ બનાવવાતે। એક માત્ર ઉપાય છે. ” 


મુક્તિ માટે પ્રયત્નશીલ બનનુ' જોઈ એ ; 

અનન્ત ઉપકારી, આચાર્ય ભગવાન, ધર્મ દેશનાની શરૂઆત 
કરતાં જવ, કર્મ અને એ ઉભયના સોગને અનાદિસિદ્ધ તરીક 
સાપિત કરે છે. આ સ'સારમાં પરિભ્રમણુ કરતા જીવો આજ- 
ટાલના દુઃખી છે અગર તો અમુક કાલથી દુઃખી છે એમ 


ડી 





ભીમ અને સોમ હ્હ 


સજન્ટ-ન્ડ જશન્-ર---૦-.-.--.--.------- ---- ન્મ - -------------*.-----------. 


નથી : પરન્તુ સંસારમાં પરિભ્રમણુ કરતા સઘળા જ જીવે 
અનાદિકાલથી દુઃખી છે. સસાર્પરિભ્રમણુનું અને એથી ઉત્પન્ન 
શતાં દુ:એાનુ' વાસ્તવિક કારણ, જવને! કર્મ સાથેતો સયોગ 
છે. જવ અતે કર્મનો યોગ એ સસાર છે અને એને વિયોગ 
એ મોક્ષ છે. જ્યાં સુધી આત્મા કર્મના યોગવાળે છે, ત્યાં સુધી 
તેના સસાર કાયમ છે એમ કહો શકાય. ન્યારે આત્મા કર્મના 
ચોગથી સર્વથા રહિત બની ન્નય છે, ત્યારે જ તે સિદ્ધિસુખને। 
ભોક્તા ખની શકે છે. આ કારણે, ઉપકારી મહાપુરૃષો ફરમાવે 
છે 'કે-એકાન્તિક અને આત્યન્તિક એવા સુખના અથી આત્મા- 
એગ, બીજી સધળી જ પ્રરૃત્તિઓઆનો ત્યાગ કરીને, પાતાના 
આત્માને કર્મના યોગથી મુક્ત બનાવવાને મારે જ પ્રયત્નશીલ 
બનવું ન્નેઈએ. કમના યોગથી મુક્ત બન્યા વિના કોઈ પણુ 
આત્મા એકાન્તિક અને આત્યન્તિક એવા સુખતે। સાચો। ભોકતા 
ખની શકચો નથી, બતી શકતે। નથી અતે બની શકશે પણુ નહિ. 
સ૦ જવ અને કર્મનો યોગ એમ કહેવાય કે જવ અને 
કર્મનો સ'યોગ એમ કહેવાય ? જવ અને કર્મને 

યોગ કહેવામાં કાંઈ ભૂલ તા થતી નથી ને ? 

“જવ અતે કર્મનો સંયોગ? એમ પણુ કહી શકાય અને 
“ઇવ અને કર્મનો યોગ” એમ પણુ કહી શકાય. જવ અને કર્મને 
ચોગ કહેવામાં ભૂલ થાય છે, ગ્ગેમ માનવું અગર તો કહેવું એ 
ભૂલભરેલું કે. “ જવ અને કર્મના સમ્ખન્ધ'ને અગર તા “જવ 
અને કર્મના સ“ેગ'તે, ' જવ અને કર્મનો યોગ ' ન જ કહી 
શકાય-એવુ' કહેનારાએ, કાં તો મહાપુરૂષાએ રચેલાં શાસ્ત્રોનું 
વાસ્તવિક અવલોકન નથી કર્યું”, કાં તો વાંચેલું કે ભણેલુ' 
ભૂલાઈ ગયું છે અને કાં તો વ્યક્તિદેષ આદિના પ્રતાપે કોઈ 
મલિન આશયની આધીનતાથી સત્યનો પણુ વિરોધ ડરવાની 
સ્વ-પરહિતધાતક વૃત્તિના પ્રતાપથી જ એવું કહેવાઈ રહેલ છે. 
શાસ્્રકાર મહાત્માઆએ, અતેક સ્થલોએ, જવ અતે કર્મના 





૧૦૦ ધર્મકથાએ-પહેલે। ભાગ 


જ૦--. 





ગમાણ સાશા? * અમખા.#- --”" 





“-*“ સ:-ન્‍નન્ન્-------------- ------- -- ----------------------: 





“નળ... ટતતકકાળસ-૦૮ -..... __._.૧._- જજની 


સમ્બન્ધને અગર જવ અને કર્મના સચોગને “ જવ અતે કર્મના 
ચોગ' તરીકે પણુ ફરમાવેલ છે. આવી તદ્ન સાચી, સાદી અને 
સીધી પણુ વાતને! વિરોધ કરીને, સ્વય' ઉત્સૂતરપ્રૂપણાના પાપમાં 
પડવું અને અનેક ભદ્રિક આત્માઓને ખોટા ખ્યાલમાં દોરીને 
તેઓના પણુ હિતના સહારક બનવું, એ કરાઈ પણુ સુવિવેકી 
આત્માતે માટે યોગ્ય નથી : પરન્તુ કષાયાધીન આત્મા વિવેક- 
ને ગુમાવી ખેસે છે. એવા આત્માએ પોતાની ન્નતને ખૂબ જ 
દયાપાત્ર દશામાં મૂકી દે છે અતે એવાઓની પ્રજૃત્તિઓ ખૂબ 
જ તિરસ્કારપાત્ર બની જથ છે : આથી જ, તેવાઓના પણુ 
કલ્યાણુને જ કાંક્ષતા પુણ્યપુરૂષાને, તેવાઓનાં શાસ્વિરૂદ્ધ વકતવ્યે1 
આદિતિ, સ્વપ્સહિતને અનુલક્ષીને પ્રતીકાર કરવો પડે છે. 
અનાદિસિદ્ધ શર્‌ીર્સસ્બન્ધ : 

આપણે વાત તો એ ચાલે છે ક-જવ, કમ" અતે એ 
ઉભયને યોગ અનાદિસિહ્ છે. જીવ અને કર્મને યોગ અનાદિ- 
સિદ્ધ હોઈ ને, જવને શરીરનો સમ્બન્ધ પણુ અનાદિકાલથી છે 
ગ્મેમ કડી શકાય. આ અનાદિસિદ્ધ સંસારમાં જવને! તેજસ 
અને કાર્મણુ શરીર સાથેનો! સમ્બન્ધ યાવત્‌ સસાર હોય છે : 
એટલે કે-જ્યારે આત્મા સ'પૂર્ણ્‌ સ્વભાવસ્થતાતે પ્રાપ્ત કરે 
છે, સિદ્ધિપદને પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યાગ જ તે તેજસ અને કાર્સ'ણુ 
શરીરના સમ્બન્ધથી મુક્ત બતે છે: પણુ તે પૂવે” કોઈ પણુ 
અવસ્થામાં તે તેજસ અતે કાર્મ ખુ શરીરથી તો મુક્ત હોઈ 
શકતો જ નથી. તેજસ અને કાર્મણુ શરીરતો સબધ જ્યારે 
જવની સાથે આ નતિનોા છે, ત્યારે ઓદારિક અને વૈક્રિય 
શરીરની લે-મૂક ચયા કરે છે; પણુ એ વાત ધ્યાનમાં રાખ- 
વાની છે કે-જે ભવમાં જે આત્મા મુક્તાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે 
છે, તે ભવમાં તે આત્મા તૈજસ અને કાર્સષુ સાથે ઔદારિક 
શરીરના પણુ સમ્બન્ધવાળા જ હોય છે. હવે રહ્યું જે આહા- 
રક શરીર, તે તો ચોદ પૂર્વજ્ધર મહાત્માએ જ 'કાઈ કારણુ- 





ભીમ અને સોમ ૧૦૧ 


પ્રસગે કરી શક છે. આ ઉપરથી તમે સમજ શકશે કે- 
જીવને કર્મબ'ધતો સમ્બન્ધ જેમ અનાદિકાલીન છે, તેમ 
કર્મબન્ધના કારણે શરીરનો સબધ પણુ અનાદિકાલીન છે. 
આપણી ભવિતવ્યતા વિ. : 


અનાદિકાલીન કર્મબન્ધના સમ્બન્ધના પ્રતાપે જીવ રારીરની 
સાથે સમ્બન્ધવાળે બનીને દુઃખને અનુભવે છે અને અનાદિ વન- 
સ્પતિમાં અનન્ત પુદ્ગલ પર્‌ાવર્તા પર્યન્ત જન્મ-મરણુ કર્યા 
કર્‌ છે. અનન્ત પૃદ્ગલ પરાવર્તા પર્યન્ત આ રીતિએ પરિ- 
બ્રમણુતે કરતાં કરતાં, જવતી ભવિતત્યતા નને અનુકૂળ હોય 
છ, તા તે જવ તેમાંથી નીકળે છે અને બાદરપણાને પામે છે. 
આદરપણામાં પણુ જીવ ધર્‌ ધણો કાલ પરિભ્રમણુ કરે છે. 
ખાદરપણામાંથી નીકળીને જવ ત્રસપણાને પણુ ધણી જ મૃશાબતે 
પામે છે. ત્રસપણામાં પણુ વિકલેન્દ્રિપણામાં ભટકતા જવને 
નને લધુકર્મિ'તા થાય છે, તે જ તે પ'ચેન્દ્રિયપણાને પામે કે. 
પચે'દ્રિય થવા ન્નેગી લધુકર્મિ'તાતે પામેલા આત્માએ જ 
પચેદ્રિયપણાને પામે છે. અહીં સુધી આવવામાં મુખ્યત્વે 
ભવિતવ્યતા અને લધુકર્મિતાએ કામ બજવ્યું, પણુ હવે વિશિષ્ 
પુણ્યકર્મતી પણુ આવશ્યકતા ઉભી થાય છે. જે કે-પ'ચે'દ્રિય- 
પણુ પણુ વિના પુણ્યે તો નથી જ મળતું, પરન્તુ પચેન્દ્રિયપણુને 
પામ્યા પછીથી પણુ મનુષ્યપણાને પામવાને માટે વિશેષ પુણ્યની 
આવશ્યકતા રહે છે : અતે એથી જ અન'ત ઉપકારી આચાર્ય- 
ભગવાન ફરમાવે છે કે-“ પુણ્યવિહોન આત્મા આયલ્ષેત્રમાં 
મનુષ્યપણુા।ને પામતા નથી. ' આ ઉપરથી તમે સમજ શકશે। 
ર-આર્યદ્ેત્રમાં મનુષ્યપણુ પામવું, એ પણુ કેટલું બધું સુસ્કેલ 
છે ! આર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણું પામવા માત્રથી પણુ કાર્ય નથી 
સરતુ', કે વાત પણુ તમતે આગળના ઉપદેશથી સમનજ્નશે : 
પણુ અયારે આ વાત તો બરાબર સમજ લ્યે! કે-અનાદિ 
વનસ્પતિમાંથી નીકળવું એ જ પ્રથમ ધણ્‌' સુસ્કેલ છે. અન'તા- 


૧૦૨ ધમ કથાએ-પહેલે। ભાગ 


નત આત્માએ એવા છે, કે જેઓએ હજી એમાંથી તીકળ્યા 
પણુ નથી અને નીકળવાના પણુ નથી. એ જવાતી અપેક્ષાએ 
તમારી ભવિતવ્યતા ધણી સુદર છે, એ વાત નિવિવાદ છે. 
સુદર ભવિતવ્યતાના યોગે આપણે અનાદિ વનસ્પતિમાંથી બહાર 
આવ્યા અને વચમાંનાં પણુ ભટકવાનાં સ્થાનોમાં ભટકી લીધુ : 
એમ પન્ભ્રિમણુ કરતાં કરતાં આપણે પચેદ્રિયપણાને, તેમાં 
પણુ મતુષ્યપણુા।ને અને તે મનુષ્યપણુ' પણુ આર્યક્ષેત્રમાં પામ્યા. 
આટલા પ્રમાણુમાં આપણી ભવિતવ્યતા સુદર, અમુક પ્રકારની 
લધુકર્મિતા પણુ ખરી અને અમુક નનતિની પુણ્યશાલિતા 
પણુ ખરીજ. જે જવો આર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્યપણાને પામ્યા છે, 
તેએ તેટલી સુદર ભવિતવ્યતાવાળા છે, અમુક પ્રકારની 
લધુકર્મિતતાને ધરનારા છે અને અમુક જતિના પુણ્યને પણુ 
ધરનારા છે, એ વાત તો શ'કા વિનાની જ છે. 
આયઠ્ક્ષેત્રમાં મનુષખ્યત્વને પામ્યા પછી : 

પણુ એટલા માત્રથી જ વિવેજી આત્માઆએ સ'તોાષ 
માની લેવાનો નથી. આત્માની મુક્તિ માટે હજુ ધણી વણી 
વસ્તુઓની આવશ્યકતા છે. એ વસ્તુએ મળે અને આત્મા 
એને સદુપયોગ કરે, તો જ આત્મા પોતાનુ સાચુ શ્રેય 
સાધી શકે છે. આ જ કારણે, આચાર્યભગનાન શ્રીમદ અકે- 
લડસૂરીશ્વર્જી મહારાન્ન ફરમાવે છે કે- આયષ્ક્ષેત્રમાં મનુ- 
ષ્યપણાને પામ્યા પછીથી પણુ આર્યકુલ, આર્ય“નતિ, બલ 
અને રૂષ-આ બધી વસ્તુઓને પણુ આત્મા ધણી જ મુશીબતે 
પામે છે. ' આર્યદ્ષેત્રમાં મનુષ્યપણુ' પામવાને જે પુણ્ય ન્નેઇએ 
છે, તેના કરતાં ઉત્તમ કુળ, ઉત્તમ જાતિ, બલ અતે રૂપ 
પામવામાં ક્રમસર વિશેષ વિશેષ પુણ્ય જેઈ એ છે, વિશિષ્ટ 
ક્રાટિના પુણ્યથી સાધ્ય કુળ, એના કરતાં પણુ વિશિષ્ટ 
કાઢિના પુણ્યથી સાધ્ય નજનતિ, એના કરતાં પણુ વિશિષ્ટ કોટિના 
પુણ્યથી સાધ્ય બલ અને એના કરતાં પણુ વિશિષ્ટ 'કાઢિના 





ભીમ અતે સોમ ૧૦૩ 


----૦-અ--સ્‍૦--૦ન.ન.....-..--.-ન૦--- નન્ન્---------------.-.-. --# કાનમ. ટન,ન્નન્નજી નન-- 





પુણ્યથી સાધ્ય રૂપને પામ્યા પછીથી પણુ, જે એના કરતાં 
પણુ વિશ્ચિષ્ટ કેટ્તિં' પુણ્ય ન હોય, તો જવ દીર્ધ આયુષ્યને 
નહિ પામતાં અલ્પ આયુષ્યને પામે છે. અલપ આયુષ્યતે 
પામેલો આત્મા, આર્યકુલ અતે આર્ય'ન્નતિ તથા બલ અને 
રૂપને પણુ પામવા છતાં, તેના વાસ્તવિક ફ્લને પામ્યા વિના 
જ ર્સસારમાં પરિભ્રમણુ કરવાતે ચાલી નીકળે છે. ધણાય 
આત્માઓ માટે આપણે સાંભળીએ છીએ 'ક-કેટલાક આત્માઓ 
સમજવાળી વયે આવે તે પહેલાં જ અને કેટલાક આત્માઓ 
તો ગર્ભમાં જ મરણને પામીને મંસારતી મુસાફરી માટે ચાલી 
નીકળે છે. આર્ય ક્ષેત્રમાં, ઉત્તમ કુલમાં આવવા અતે આર્ય*ન્નતિમાં 
છતાં પણુ, પામવા ન્નેગું' કશું જ પામ્યા વિના ખીચારા ઘણા જવો 
રખડી ન્નય છે. આજ કારણે, અનત ઉપકારી આચાર્ય- 
ભગવાન ફરમાવે છે કે-“જે પુણ્યનો યોગ હોય તો જ સંસાર- 
માં પરિભ્રમણુ કરતે જવ આર્યક્ષેત્ર, કુલ, ન્નતિ, બલ અને 
રૂપની સાથે દીર્ધ આયુષ્યને પામે છે. ' ઉત્તમ સામત્રીઓની 
સફલતા માટે દીર્ધ આયુષ્યની પણુ આવશ્યકતા છે, ગો વાત 
વગર દલીલે પણુ સમજી શકાય એવી છે. કોઈ કાઈ આત્મા 
વિશિષ્ટ આરાધના આદિ કરીને આવ્યા હોય અને એથી એ 
ગર્ભમાં પણુ આશ્‌ાધના કરી શકતા હેય એ વાત જૂદી છે. 
ખાકી સામાન્ય રીતિએ ધર્મની આરાધના માટે દીર્ધ આયુ- 
ખ્યની પણુ આવશ્યકતા છે, એમાં વિવાદને સ્થાન જ નથી. 
ધર્મની આરાધના માટે આર્યક્ષેત્ર, કુલ, 4નતિ, બલ, રૂપ 
અને દીર્ધ આયુપ્ય આટલાથી જ નથી સરતું. આ બધાની 
સાથે ધર્મની આરાધના માટે ર્‌।ગરહિત અવસ્થા પણુ આવ- 
સ્યક છે. રગની હાજરીમાં પણુ આરાધના કરનારા વિવેકિએ 
નથી થયા અગર નથી હેતા એમ નથી, પણુ સધળાય અગર તો 
મોઢા ભાગના માણસોસ રેગાવસ્થામાં ધર્મની આરાધતા કરવાને 
મારે સમર્થ નથી હોતા : પણુ ઉપકારી મહાપુરૂષો ફરમાવે 


૧૦૪ ધર્મ્કથાએન્પહેલે ભાગ 














છે કે-તેવું વિશિષ્ટ પુણ્ય નથી હોતું, તે! આર્યદ્ષેત્ર, ઉત્તમ 
મુલ અને ઉત્તમ ન્નતિમાં જન્મેલા તથા બલ, રૂપ અને દીર્ધ 
આયુષ્યતે પામેલા પણુ જીવો, નિર્‌ાગાવસ્થાને નથી પામતા. 
નિરે।ગાવસ્થા માટે પણુ વિશિષ્ટ પુણ્યતી આવસ્યકતા 5૬. 
દશન અને ર્ઞાનના આવરણતો ક્ષચેપ્પશમ સાધવાને 
પ્રયત્નશીલ ખને : 

ધર્મની સ'પૂર્ણ કાટિનતી અગર ઉત્કટ કે।ટિની આરાધના 
મનુષ્યપણાતી પ્રાપ્તિ વિના શકય નથી : એ મનુષ્યપણું પણુ 
આર્યદ્ષેત્ર, આર્યકુલ, આર્યનનતિમાં મળવું ન્નેઇએ : એમાં પણુ 
ખલ અને ર્‌પ એ પણુ સુંદર ધર્મની આરાધના માટે જરરી 
છે. એ બધુ' હોવા છતાં પણુ, દીર્ધ આયુષ્ય અને નિર્‌ાગી 
શરીરની પણુ આવશ્યકતા છે. અન ત ઉપકારી આચાર્યભગવાન 
ફરમાવે છે કે-આ બધુય પુણ્યના યોગે કરીને મળી નય, 
તા પણુ એટલા માત્રથી જ કામ નથી સરતું. હજુય ધર્મની 
આરાધના માટે ઘણું ધણું બારી રહે છે જ. તેવા પ્રકારની 
ભવિતવ્યતાના યોગે જવ અનાદિ નિગેદદમાંથી નીકળ્યો, કમ- 
સર બાદરમાં આવ્યો, તેમાંથી પણુ ભટકતો ભટકતા ત્રસપણામાં 
આવ્યો, ત્રસપણામાં પણુ વિકલેદ્રિયપણામાં ખૂબ ભટકયાં 
અને એમાં ભટકતાં ભ્રટકતાં જવને લઘુકર્મિતા થાય ત્યારે જ 
તે પચેદ્રિયપણાને પામે છે. પ'ચેદ્રિય ન્નતિની પ્રાપ્તિ પણુ 
પુણ્યે,દયના યોગે જ થાય છે. આ વિષયમ! અતંત ઉપકારિગ ફરમાવે 
છે ક-સધળાય જવો સ્થાવરપગે અવ્યવહાર નિગેોદમાં અન'ત 
પુદ્ગલ પરાવર્તાો સુધી પ્રથમ રહે છે: ત્યાંથી નીકળ્યા થકા 
પણુ જવો વ્યવહાર વનસ્પતિમાં અનન્તકાયાદ્ભિાવથી અનન્ત- 
કાલ સુધી વસે છે : ત્યાંથી પણુ સમુદ્વર્તન પામેલા તે જવો 
પૃથ્વીકાય, અપૃકાય, અગ્નિકાય અને વાયુકાયમાં ભિન્ન ભિન્ન 
અસ'ખ્યાત ઉત્સરષિણી-અવસપિંણી પર્ય'ત વસે છે: તે પછી 
બેઈદ્રિયપણામાં સ“ખ્યાતકાલ સુધી વસે છે, તેઈ ન્યિદ્રપણામાં 





ભીમ અને સેમ ૧૦૫ 





સ'ખ્યાતકાલ સુધી વસે છે, અને ચઉરિદ્રિન્યપણામાં પણુ સ'ખ્યાત- 
કાલ સુધી વસે છે. આ પ્રમાણે અનાદિ નિગે।૬દમાંથી નીકળેલા જીવે।, 
વ્યવહાર રાશિમાં પુનઃ પુનઃ પરિભ્રમણુ કરે છે. આ પ્રમાણે ભટકતા 
જીવોમાં જે જીવે! લધુકર્મી બનવા સાથે તેવા પ્રકારના પુણ્ય- 
વાળા બતે છે, તેઓ પચે દ્રિય-તિયચપણુાને પામે છે. આ 
રીતિએ પ'ચેદ્રિયપણાને પામેલા આત્માએ પણુ પરમ પુણ્યોદય 
હોય હારે જ મનુષ્યપણાને પામે છે. મનુષ્યપણું આયકક્ષેત્રમાં 
ન્નેઈતું હાય, તા એથી પણુ અધિક પુણયનુ' પ્રયોજન પડે છે. 
આ પ્રમાણે અધિક અધિક પુણ્યના પ્રતાપે આર્યકુલ, આર્ય ત્નતિ, 
ખલ, રૂપ, દીર્ધ આયુખ્ય અતે નિરોગતા મળે છે. મનુષ્યપણ' 
આદિ એ સધળુ મળ્યા છતાં પણુ, આચાર્યભગવાત શ્રીમદ્દ 
અક્લક્સરીશ્વર્જી મહારાન્ન ફરમાવે છે કે-“દર્શન અતે 
સાનના આવરણુથી વિવેકરઠિત જીવ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલા 


ધમને નથી પામતો. ” આથી સમજ શકાશે કે-આય*ક્ષેત્ર આદિ 
સામત્રીએ સહિત મનુષ્યપણાને પામવા છતાં પણુ, ભગવાન શ્રી 
ન્તિશ્રરદેવોએ પ્રરૂપેલા ધર્મતી પ્રાપ્તિ માટે વિવેકતી પ્રાપ્તિ, એ પરમ 


આવશ્યક છે. વિવેકની પ્રાપ્તિ માટે દર્શનાવરણીયના અતે જ્ઞાનાવર- 
સ્ોયના પણુ ક્ષયોપશમતી આવસ્યકતા છે. જે પોતાને આયૅદેશ 
આદિમાં જન્મ મળવા માત્રથી અતે બળ આદિની પ્રાપ્તિ થવા માત્રથી 
મલકાય છે અને દર્શન તથા જ્ઞાનના આવરણુતા ક્ષયોપશમ 
દ્દારા વિવેક પમાય એ મારે ઉચિત પ્રલત્તિતે નથી કરતા, તેઓ 


શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મની પ્રાપ્તિથી વંચિત જ રહી ન્નય છે. 
દરન અતે જ્ઞાનને આવરનાર આવરણોના ક્ષયોપશમથી વિવેકને 
પામેલો જવ, સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિને માટેની જે લાયકાત, તેને 
બરણી જ સહેલાઈથી પઃમે છે. લાયકાત વિના ધર્મની પ્રાપ્તિ 
નથી, એ વાત શ્રી વીતરાગદેવતા શાસનતે ન્નણુનારથી અજ્ઞાત 
નજ હોય. જેએા લાયકાત ન્નેવાતી વાતતો વિરોધ કરે છે, 
તેએ તે ખરે જ શ્રી જિનશાસનના મર્મ થી અજ્ઞાત છે, એમ 


અ 


કહેવામાં સહજ પણુ અતિશયોક્તિ નથી. જે આત્માઓ સ્વા- 





૧૦૬ ધર્મકથાઓ-પહેલે ભાગ' 


અઇડ્ઇ”-/-"૦ ૦ -અ-“ ગ શનક૦-તપ૦-હા૦ન-....-. 


ભાવિક રીતિએ ધર્મ'ના અર્થી હોય છે, તેએ1 ક્ષયોપશમતે 
લઈને આવેલા હોવાથી વિવેકી હોઈ શકે છે. કેટલાક એવા 
પણુ આત્માઓ હોય છે કે-સયોગ પામીને અર્થિ પણાને પામવા 
ન્નેગા વિવેકને મેળવવા ન્નેગોા ક્ષયોપશમ સાધી લે છે. સાચા 
અર્થી આત્માએ, તે પછી વિશિષ્ઠ કોટિના વિવેકતે પામવા 
ન્નેગી પ્રહૃત્તિ કરતા જ રહે છે. અર્થિ પણાને એ સ્વભાવ જ 
છે કે-જેનું અર્થિપણું ન્નગ્યું હોય, તેની પ્રાપ્તિ માટેના પ્રય- 
ત્નોમાં અર્થી આત્મા બહકક્ષ બને છે. એ જ્નતિની બદ્ધકક્ષતાના 
પ્રતાપે, ધર્મની પ્રાપ્તિ ન્નેગા વિશિષ્ટ વિવેક્તે પામવા ન્નેગે। 
દશન અતે સાનનાં અવરણોને। ક્ષયોપશમ પણુ અર્થી આત્મા 
સાધી જ લે છે. એવી જાતિના ક્ષયોપશમથી વિશિષ્ટ વિવેકને 
પામેલો આત્મા ઘણી સહેલાઈથી શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મને પામે છે. 
મધ્યસ્થતા કેવી હોય ? 

આજે એવા પણુ આત્માએ આપણી ૬ષ્ટિમાં આવે છે, 
ક જેએ સામાન્યપણે ધર્મના અર્થી" હોવા છતાં પણુ, સર્વ 
ધર્મોને સમાન માનવાની વિપરીત ન્નતિની લતે ચઢી જવાથી, 
સાચા-ખોટાતે વિવેક કરવાની વાતતે।  ઈનેકાર કરે છે. 
એવાએા એવી માન્યતાએ ચઢી જય છે કે-“ સો સૌની દષ્ટિએ 
સાચા છે. કોઈને પણુ આપણાથી ખોટા કહેવાય પણુ કેમ 
અતે મનાય પણુ કેમ ?' એવા આત્માએ સાચા અને ખોટાને 
વિવેક કરવાની ભાંજગડમાં પડવાનું પસદ કરતા નથી અને 
એથી એવા આત્માઓનું અર્થિપણું પણુ જરૂરી ક્ષયોપશમ વિના 
એળે ન્નય છે. એવાઓના અર્થિ પણાને પણુ મામુલી માનવાની 
ફરજ પડે છે. એવાઓનું અર્થિપણું વિપરીત ખ્યેયવાળું પણુ 
હોઈ શદ છે. સાચાનો અર્થી આત્મા, ન્યાં સુધી સાચુ'-ખોડટું 
ન સમન્નય થાં સુધી મધ્યસ્થ રહે એ વાસ્તવિક છે, પણુ 
સાસુ-ખોટું સમ#્નયા પછીથી પણુ સાચા-ખોટા ઉભયમાં 
મધ્યસ્થ રહેવાતી લતવાળા આદમીને તો પછી મૂખખ અગર તો 





ભીમ અને સોમ ૧૦છઃ 


નનન ત: . ---:--ર----.... રાર... _.. સાયમન -. --*જ*-નન૦૦૦.- નાકા... છુઝ-કતઝ-નનાઇ-તીછીન..-તઇસ.. ક. હઝનતગા, 





કદાત્રહી જ માનવો! રલો. ન્યાયાસનને દીપાવવાવાળા મ*યસ્થ જ 
હોય છે, મખધ્યસ્થતા તો ન્યાયાસનને દીપાવનારાઓનેો અલ'કાર 
છે. મધ્યસ્થતા રૂપ અલ'કાર વિનાના આત્માઓ નને ન્યાયાસનને 
પચાવી પડે છે, તો તેએ ન્યાયના સ રક્ષક નહિ બનતાં તેના 
ખૂની જ બને છે, ન્યાયાસનતે સાચી રીતિએ દીપાવનારાએ। 
તેઓને જ કહી શકાય, કે જેએ ગમે તે ન્નેખમે પણુ પોતાના 
મધ્યસ્યતા રૂપ અલ'કારને સાચવનાર જ હોય. એવાએ પણુ 
સાચા-ખોટાને સમજી ગયા પછીથી પણુ ન્ને સત્યનું સમર્થન. 
ડરીને અસત્યનું ઉન્મૂલન કરનારા અથવા તો અસત્યના ઉન્મૂલન 
પૂર્વક સત્યનું સમર્થન કરનારા નથી બનતા, તા તેઓ ન્યાયાસને 
ખેસવાને માટે લાયક રહી શકતા નથી. એ જ રીતિએ, જેએ! 
સાચા-ખોટાને વિવેક નહિ કરવા જગી અગર તો સમ”નવા 
છતાં પણુ ખોટાને ખાોડું અને સાચાન સાચુ' નહિ માનવા. 
ન્નેગી મષ્યસ્થતાના પૂન્નરી બની ન્નય છે, તેએ સાચી કોટિના 
સત્યના કૈ ધર્મના અર્થી હોતા જ નથી. અથી” આત્માએ. 
મપ્યસ્થ હોવા ન્નેઈએ-એમાં ખે મત નથી; પણુ એવાઓ 
એવા મધ્યસ્થ તો ન જ હોવા ન્નેઈ ગએ, કે જેથી તેઓ સત્ય 
અતે અસત્યને, ધર્મ અને અધમ ને, ગુર્‌ અને અગુરૂનો, તથા દેવ 
અતે અદેવનેા વિવેક કરવાની વૃત્તિથી જ દૂર ભાગનારા હોય. 
જેએના અતરમાં સુદેવનો અને કુદેવના, સુગુરૂનો અને કુગુર્ને 
તથા સુધર્મનતોા અતે કુધર્મતો વિવેક કરવાની ૬ૃત્તિ જ નથી, 
તેમાં અર્થિપણું હોય તા પણુ તે નિષ્ફળ બનવાતે જ 
નિર્માએલું છે : એટલું જ નહિ, પણુ એવું અર્થિ પણું એવા- 
ઓને જવનભર સુદદેવની સાચી શ્રદ્ધાપૂર્વ કતી સેવાથી, સુગુરૂતી 
એક ચિત્તવાળી ઉપાસનાથી અને સુધર્માતુછાનના વિધિપૂ્વ'કના 
સુઆચરણુથી વંચિત જ રાખે છે. આવું અર્થિપણું મળવાથી 
લાભ મળવાતે સ્થાને અલાભ જ મળે છે. આ જ કારણે, અનંત 
ઉપકારિએ। ગાઢ મિથ્યાદષ્ટિ આત્માઓના ગુણોને સાચા ગુણાની. 


૧૦૮ ધર્મકથાએ।-પહેલે। જ્ઞાગ 


સણસણ... સજા સનઝ-ત/જાાભ-૮9-૪, 


કક્ષામાં મૂકતા જ નથી. એવા આત્માએના ગુણો પણુ એવા- 
એના અહિતને માટે જ નિવડે છે. ગુણોના ફૂલને પણુ મિથ્યાત્વની 
મ'દતાવાળા આત્માએ જ પામી શકે છે. જે આત્માઓમાં 
મિથ્યાત્વતતી મ'દતા નથી હોતી, એ ખીચારાએ કેટલાક કારમા 
અને સ્વપરના હિતતે હાનિ પહોંચાડનાર દોષોને પણુ ગુણા 
રૂપ માનીને સેવે છે. એવાએ જ્યાં સુધી એવી દશાથી મુક્ત 
ખનતા નથી, ત્યાં સુધી સાચા ગુણને પામી શકતા જ નથી. 
વિવેક વિના ધર્સપ્ર્પ્પ્ત નથી : 

સામાન્ય જનોની વાત તે દૂર રહી, પણુ કેટલાક ધર્મા- 
ચાર્ય ગણાતાએ। પણુ મધ્યસ્થતાના નામે ઉન્માર્ગ ને પોષનાર। બની 
જતા નનેવાય છે. વાસ્તવિક રીતિએ માર્ગને નહિ પામેલા, માર્ગને 
પામવા છતાં પણુ પછી હારી ગયેલા અથવા કારમી મહત્તાકાંક્ષાથી 
રીબાતા ધર્માચાર્યો પણુ, સત્યના ખૂન અને અસત્યના પ્રચારમાં 
મપ્યસ્થપણાના નામે સહાયક થાય છે, તો પછી ખીચારા ગાઢ 
મિથ્યાત્વના ઉદયથી રીબાતાએ મધ્યસ્થતાના નામે આત્માને 
સહર્મથી વંચિત રાખે, તો એમાં આશ્રય પામવા જેવું પણુ 
શું છેઃ સમજુ ગણાતા આત્માઓ સાચા-ખોટામાં મષ્યસ્થપણ' 
તો જ ધરી શકે, કે નો તએ સત્ય કરતાં ય પોતાની ન્નતને 
કિમતી માનતા હોય. આથી સ્પષ્ટ છે કે-મષ્યસ્થપણું એ ચુણુ 
છે, પણુ તે જતના પૂન્નરિઓને માટે કે ગાઢ મિશ્યાદષ્ટિઓને 
માટે નહિ જ : કારણુ કે-એવાએ માટે તો એ પણુ દોષ રૂપ 
ખની ન્નય છે. આ જ એક હેતુથી, અન'ત ઉપકારી આચાય - 
ભગવાન શ્રીમદ અકલ'કસરીશવરેજ મહારાન્નએ ફ્રમાવ્યું 
“દુ-“સત્ય અતે અસત્ય તથા સુ અને કુનેો! વિવેક કરવાની 
શક્તિ વિનાનો આત્મા શ્રી જિનધર્મને પામતો! નથી. ” એવા 
વિવેકની પ્રાપ્તિને માટે દર્શન અતે જસ્ાનના આવરણને ક્ષયે।- 
પશમ અતિશય જરૂરી છે ત્તાનાવરણીય અને દર્શનાવરગીયના 
ક્ષયાોપશમની પ્રાપ્તિ માટે, સત્ય અતે અસત્યતે। વિવેક કરવાને 





ભીમ અને સોમ ૧૦૯ 


““--------૨૦૦---૦-અ-૦ તાઇ તનઅમરઇ- આહા -.-"ણ#તાતણ. ... ૨ .. %.-ત8"નાક, સતત... _.ક..કન્‍.."લઇ-.તાઇ-ન્‍.... .......__..._ નશાના" 





પ્રયત્નશીલ બનવુ નનેઈ એ. ધોળુ એટલુ દૂધ માનવાની અને 
જેને જેને દૂધ કહેવાય તે ભદ્યય જ હેય એમ માનવાની જૃત્તિ- 
વાળા બની જવાથી, જેમ અકારણુ મરવાતે। પ્રસંગ પણુ આવી 
પડે છે, તેમ કહેવાતા દેવાને દેવ માની લેવાથી, કહેવાતા 
ગુરૂઓને ગુરૂઓ માની લેવાથી અતે કહેવાતા ધર્મને ધર્મ 
માની લેવાથી આત્માનુ ભ્રય'કર્‌ અહિત થાય, તો તેમાં નવાઈ 
ષામવા જેવુ કશું જ નથો. દૂધ આદિ દુનિયાદારીની વસ્તુમાં 
ભૂલ થવાથી બગડે તોય કદાચ એક જવન બગડે, જ્યારે વિવેક- 
ના અભાવ તો ધણું ધણુ' બગડૅ. અવિવેકાવસ્થામાં સધળાય 
દેવાને દેવ માનનારો, સધળાય ગુરૂઓને ગુરૂ માનનારા અને 
સધળાય ધર્મોને ધર્મ માનનાર્‌ ક્ષન્તવ્ય ગણાય છે : કાર્ણુ 
કૃ-મિથ્યાત્વથી પીડાતો હોવા છતાં પણુ તે સુદેવ અને કુદેવ, 
સુમુર્‌ અતે કુમુર્‌ તથા સુધર્મ અને કુધર્મનેો વિવેક કરવાને 
તે વિરોધી નથી. એવો આત્મા, વિવેક કરવાની તાકાત આવે 
એવુ ત્તાન મેળવવાતે। ન્ને પ્રયત્ન કરે, તો ક્ષષોપશમને પામીને 
વિવેકયુકત બની નય છે. વિવેક પ્રાપ્ત કરવામાં સડાયક થાય 
એવી ક્યાએ માં ઉજમાળ બતેલો એવો આત્મા, મિથ્યાત્વથી 
સહિત હોવા છતાં પણુ સુ'દર વિવેકતે પામીને, એની સહાયથી 
મિથ્યાત્વતો પરાભવ કરી, અન'તન્ઞાની શ્રી વીતરાગ પરમાત્માએ 
પ્રૂપેલા ધર્મને પામી જ્ય છે. આથી એ સ્પષ્ટ છે કે-મનુષ્ય- 
પણુ' આર્યક્ષેત્ર આદિમાં મળવા માત્રથી અતે કુલ, જાતિ, બલ, 
રૂપ, દીર્ધ આયુષ્ય અતે નિરોગી શરીર મળવા માત્રથી પણુ 
શ્રી નિનેશ્વમ્દેવોએ પ્રરૂપેલા ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ જતી નથી. 
શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા ધર્મની પ્રાપ્તિતે માટે તો એ બધા 
ઉપરાંત સાચા-ખોટાતે! અને સુ-કુનો વિવેક નનેઈએ અને 
એ વિવેક દર્શનાવરણીય અને જ્તાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ 
વિના શકય નથી. આથી એ બધુ પામેલા પુણ્યાત્માઓગે તે 
ઉત્તમ વિવેકતે પમાડનાર ક્ષયોપશમનતે પમાડનારી પ્રશૃત્તિમાં 


“૧૧૦ ધમ'કથાએ-પહેલે ભા” 





પ્રયત્નશીલ બનવુ' જ જેઈ એ. એ પામ્યા પછી સાચા-ખોટાને 
અને “સુ'-“કુ'નો વિવેક કરીતે “કુ'ને! ત્યાગ કરવાને માટે અને 
“સુ'તો સ્વીકાર કરવાને માટે સન્જ થવું જ ન્નેઈ એ. એ વિન 
પરમ શુદ્ધ એવા શ્રી જિનધર્મની પ્રાપ્તિ શકય નથી. 


વિવેકનો અપલાપ ન ડરે : 

જે આત્માએ। પોતાને ધર્મના અર્થી તરીકે મનાવે છે અતે 
તેમ છતાં પણુ સાચા-ખોટાના તથા “સુ'-“કુ'ના વિવેકથી દૂ" 
જ રહેવાને પચ્છે છે, તે આત્માઓની વિષમ દશા ખરેખર 
દયાપાત્ર છે. એક તરફ સત્યની પૂન્નતો દાવો કરવો! અતે ખીજ 
તરફ સાચા-ખોટાતેો વિવેક કરવાની અરૂચિ બતાવવી, એ 
ખરેખર દભને જ સૂચવે છે. એવાઓને। સત્યની પૂન્નને। દાવા 
સાચા-ખોટાને। વિવેક કરવાની તેમની અરૃચિથી પાંગળા ખર્ન 
ન્નતય છે અને દભ રૂપ પૂરવાર થઈ ન્નય છે. જેએ સત્યર્ન 
પૂઃ'ન ફરવાની ઉત્કટ અભિલાષા ધરાવે છે, તેએમાં સાચા- 
ખોટાને। વિવેક કરવાની અરૃચિ હોઈ જ કેમ શકે ? શુદ્ધ દેવર્ન 
ઉપાસના કરવાને ઇચ્છતો આત્મા, સુદેવ અને ડુદેવનેો વિવે& 
કરવાની ના પાડે, એ તે બનવાન્નેગ જ નથી. જેતમાનાં જવને' 
દાષોથી દૂષિત હોય, જેએાના ઉપદેશો વિવેકડીન હોય અને 
જેગોાની મૂ્તિગએ ર૨ાગાદિનાં ચિન્હાથી ક્લ'કિત હોય, તેઓને 
દેવો તરીકે માનવાનું કે પૂજવાનું' મન તે! તેને જ થાય, ઝે 
જે અઢાર દેોષે।થો રહિત, શુદ્ધ મોક્ષમાર્ગના સ્વત-ત્ર પ્રરૂપક અને 
રાગાદિનાં ચિન્હાથી અકલકિત મૂર્તિવાળા શુદ્ધ દેવના સ્વરૂપ 
આદિથી અજ્ઞાત હોય. શુદ્ધ દેવના સ્વરૂપને ન્નણુવાતે। દાવે 
કરનારો નને અશુદ્ધ દેવોની ઉપાસનામાં પણુ રાચે, તો માનવું 
"ુ-એ ખીચારે ગાઢ મિથ્યાત્વના રંગથી રીખાતો આત્મા છે. 
શુદ્ધ દેવના સ્વરૂપ આદિથી જેએ સુપરિચિત હતા અને જેઓ 
સમભાવમાં સદા ઝીલ્યા કરતા હતા, એવા પણુ મહર્ષિએએ 
-સુદેવતે! અતે ડુદેવાને "ખ્યાલ આપતાં સ્પષ્ટ શખ્દોમાં ગાયું છે કેન 


તાારારાતાસારસસાાતાસારતાસાતાસાવરાાસાાાાાવમાસાાવાાાતાાાસારાાાાાાાાસાાાસાગસાાાાાઇણાાાવસાાાનાતાાાામામાાઇ 


ભીમ અતે સોમ ૧૧૧ 


--------------------- 


“ એએરનએ' હે કષાય છી કાલિમા, સો કચુ' સેવા લામ. ” 
“રાજહુ'સ તુ' માન સરોવર, એર અશુચિરચિ કાગ; 
વિષયભ્ુજ'ગમ ગરૃડ તુ' કહીયે, એર વિષયવિષનાગ. ” 
“રેમ્ોર દેવ જ્લકછિલ્લર સરિખે; તું તો! સસુદ્ર અથાગ; 
તુ' સુરતર્‌ જગવ'છિતપૂરત, ઓર તે સુકે સાગ.” 
આવાં સ્પષ્ટ ભાવને પ્રગટ કરતાં કવતે! પણુ જેઓતે કરડે, 
તેઓ-“ શુદ્ધ દેવની ઉપાસનાના રાગી છે. '-એ વાત માનવી, 
એ પણુ મહા મૂર્ખ્પાઈ છે. શુદ્ધ દેવના સાચા ઉપાસકો કોઈના 
પણુ નિન્દક ન હોય, પણુ તેએ અવસર પામીને શુદ્ધ અને 
અશુદહ્ધના સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરનારા પણુ ન હોય, એ તો કેમ જ 
બને : વિવેકિએ ને છ૭તી શક્તિએ અને આવશ્યકતા હોવા 
છતાં પણુ, સત્યના સમર્થક અને અસત્યના ઉન્મૂક્રક ન બને, તો 
સત્યના અથી" આત્માઓને સત્યની પ્રાપ્તિ પણુ કચાંથી થાય ? 
સૂય" ને અંધકારને નાશક ન હોય, તો ચક્ષુને પામેલા પણુ 
આંધળા જેવા જ બની નાય. આ વાત કદી પણુ બને જ નહિ, 
પણુ માધ્યસ્થ્યના નામે ધણાય આત્માએ। આવી તિના વિવેકતે। 
અપલાપ કરવામાં ખુદ્ધિમત્તા સમજે છે. એવા નિવિ વેકિઓ 
ખોટાને ખોટા તરીકે સમજવાને તેયાર જ નથી હોતા. એવા- 
ગાને તો કદેવોનાં વર્ણનો પણુ ગમે, કુગર્ઓનાં વર્ણનો પણુ 
ગમે અને ડુધર્માનાં વર્ણુનો પણુ ગમે. એવાએ। તો માને કે- 
કુદવા, કુગુરૂએ અતે કુધર્મોની સેવાથી પણુ પોતાના આત્માનું 
હિત થઈ શકે. કોઈને આયુષ્ય બળવાન હોવુ' એ આદિ કારણે 
વિષભક્ષણુ પણુ રોગનાશક બની ગયું, એ ઉપરથી વિષભક્ષણુ 
પણુ રોગનાશક છે એમ જ લાગવા માંડ્યું અને એ જ વસ્તુ 
હૃધ્યમાં સ્થિત થઈ ગઈ. એવાગા જેમ પોતે મરે અને અન્ય 
પણુ અવિવેકિઓતે મારે, એ જ રીતિએ દેવ, ગુર્‌ અને ધર્મના 
સમ્બન્ધમાં પણુ વિવેકની અપેક્ષાને નહિ રાખતારા અને “સુ” 
-“ઝુ'ના વિવેક કરવો જ જેઈ એ એવુ માનવાને તેયાર નહિ 





૧૧૩ ધર્મક્યાઓ-પહેલે ભાગ 


 સનકનનન્નનજડન્ન--«--ન.-ન----- 


થનારા આત્માઓ, કદી પણુ ભ્રગવાન,શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા 
ધમને પામતા નથી. 
રકા આદિનો ત્યાગ કરવો જેઈ ગએ : 

હવે આગળ ચાલતાં અન'ત ઉપકારી આચાર્ય રગવાન. 
શ્રીમદ અકલકસ્ૂરીશ્વર% મહારાન્ન, એ વાતને ફરમાવે છે 
પ્ર-“ પુણ્યના ઉદયથી ઉત્તમ સામત્રીને પામેલો આત્મા દર્શન- 
સ્તાનના આવરણુના ક્ષયોપશમથી વિવેક પામ્યો અને એ વિવેકના 
સુપ્રતાપે શ્રી જિનધર્મને પામ્યો : પણુ શ્રી જિનધમ'તે પામ્યા 
પછી પણુ એ આત્માએ એ પ્રાપ્તિને સુસ્થિર્‌ બનાવવાને માટે 
એવી સ્થિતિ અને એવી ૬શા તથા એવા સુદર વાતાવરણુમાં 
રહેવુ' ન્નેઈ એ, કે જેથી દર્શનમોહનીય કર્મ આત્મા ઉપર સત્તા 
ન મેળવો નય : કારણુ કે-શ્રી જિનધર્મતે પામીને પણુ 
દર્શ્નમાહનીય કર્મના ઉદયથી થતી શકા આદિથી કલુષિત 
મનવાળે। થયેલો આત્મા ગુર્વચનને સદ્દહતો નથી જ. ” આથી 
સમ શકાશે કે-દર્શન અને ત્તાનના આવરણુનો ક્ષયોપશમ 
થવાથી પ્રાપ્ત થયેલા વિવેકના પ્રતાપે સમ્યકૃત્વ રૂપ શ્રી જિન- 
ધર્મની પ્રાપ્તિ થયા પછીથી પણ, એની રઠક્ષાને માટે આત્મા 
નને સાવધ ન બને, તો તે “દર્શનમોહનીય' કર્મના ઉદયમાં 
સપડાઈ નાય છે અને એથી એવો આત્મા શકાદિ દોષેમાં 
કસી જઈને પરમ તારક સદગુરૂના વચન ઉપરની જે શ્રદ્ધા, 
ક% જે આત્માતે સન્માર્ગમાં આણુનાર, સ્થિર કરનાર અને 
આગળ વધારનાર છે, તેનાયો પરવારી ખેસે છે : આવા આત્માને 
પુનઃ અવિવેકી બનીને ધર્મ હીન બનતાં પણુ વાર્‌ લાગતી નથી. આ 
જ કારણે, ઉપકાર્િએ ફરમાવે છે કે-શુદ્ધ સમ્યકૃત્વના અર્થી 
આત્માઓઝએ શ કા આદિપાંચ દોષો, કે જે સમ્યકૃત્તનતા અતિચાર 
છે, તેનાથી દૂર્‌ જ રહેવુ નનેઈ એ : અને કદાચ મિથ્યાત્વમાહનીય 
કર્મના ઉદયથી તે દોષો પ્રગટ થવા લાગે, તો અન'તજ્ઞાનિએએ 
બતાવેલા ઉપાયો દ્વારા તેને વર્જવાના પ્રયત્નમાં લાગી જવુ' 





ભીમ અતે સોમ ૧૧૩ 


જેઈ એ. “ શકા? આદિ પાંચ અતિચારે। શું કરે છેઅને એ વસ્તુ 
શીછ્ઠેઃ-આ વસ્તુનું સ્પષ્ટીકરણુ કરતાં, એક સ્થળે અનત ઉપકારી 
આચાર્યભગવાન ફરમાવે છે કે-“ અતિતરતિ-માસિન્ચોલ્વારનેન 
સમ્યવત્વસુદ્રાં જટ્ઘયતિ ચસ્તેડતિચારાઃ, સિચ્યાત્વનોદનીયવમોર્યારત્ય- 
નોડફીમરવારિનામવિરેષાઃ । '' પરમ ઉપકારી આચાર્ય ભગવાન સમજનવે 
છે કે-જે શ'કા આદિના યોગે આત્માના મલિનપણાને ઉત્પન્ન 
કરવા દ્રારા સમ્યકૃત્વની મુદ્રાતે લધે છે, તે અતિચારે્‌। કહે- 
વાય છે અને તે છે-મિથ્યાત્વમાહનતીય કર્મના ઉદયથી થતા 
આત્માના અશુભ પરિણામવિરેષો. આ અતિચાર આત્મા 
પાસે સમ્યડૃત્વની મુદ્રાને લધાવે છે. એ દર્શનમાહનીય કર્મના 
ઉદયથી થાય છે. દશ'નમોાહનીય કર્મના ઉદયથી નહિ બચનાર્‌। 
આત્મા શ'કા આદિથી કલુષિત મનવાળા થઈ ને, ઉપકારી ગુરૂના વચ- 
નથી પણુ ખસવાને। અને પરિણામે તે પટકાયા વિના પણુ રહેવાને 
નહિ જ અને એથી પુનઃ એની સ'સારની મુસાફરી પણુ વધવાની, 
એ વાત નિર્વિવાદ છે. 
લોકોત્તર સિથ્યાત્વતો સમાવેશ કાંક્ષા અતિચારમાં થઇ શકે : 
આ શકા વિગેરે પાંચ અતિચારેના સ્વરૂપને સમજનાર 
અને સમજને તેનાથી અલગ રહેવા માટેની કાળજ રાખનાર્‌ા 
આત્મા જ, પે!તાના સમ્યડૃત્વતી સુરક્ષા કરી શકે છે. શ્રી 
જિનેશ્વરવો, કે જે રાગ, દ્રેષ અને મોહ આદિ દોષોના ક્ષયથી 
સાર્વ અત સર્વશ્રેઇ આપ્ત બનેલા છે, તેઓના વચનમાં શકા 
કરવી, ધર્મક્રિયાના ફ્લમાં શકા રૂપ અથવા તો સાધુઓની 
જુગુપ્સા રૂપ વિચિકિત્સા કરવી, પાખણિડએને। પરિચય કરવો 
અને પાખ'ડિઓની પ્રશંસા કરવી-એ જેમ સમ્યફત્વની મુદ્રાને 
લ'ધાવે છે, તેમ કાંક્ષા પણુ સમ્યફત્તની મુદ્રાને લ'ધાવે છે. આ 
“કાંક્ષા' નામનો અતિચાર નને બરાબર સમન્નઈ નય, તો 
લેકાત્તર મિથ્યાત્વની અતે લોકિક મિથ્યાત્વની મુંઝવણુ આપેો- 
આપ ટળી જાય તેમ છે. આ “કાંક્ષા' નામના અતિચાર 
૮ 


૧૧૪ ધર્મકથાએઓ-પહેલે 'ભાગ 


“ન્ન્---------------------------------- * -ૂન---૦૭-૦૦૦-:-..-.નાનતબાતવાણા#લતટરાાઇનાણત-હ.-૦..તાતતાનાઇલઝન-૪૦--૩.-. જનનન ------------ -૦૦-:૦- ૪. ------ ------ 


ઉપર નનેઈતો ખ્યાલ નહિ આપવાથી, લેકોાત્તર મિથ્યાત્વને 
કયાં નાખવું, એનો સમાવેશ કયા અતિચારસાં કરવો, એની 
જ્ટ્લાકતે મુંઝવણુ થાય છે. આ મુંઝવણુના પ્રતાપે તેએ એમ 
માને છે કે- આ લોકના પૌદ્ગલિક સુખને માટે શ્રી વીતરાગ- 
રવ અને સદ્ગુરૂતી ઉપાસના કરવી, એ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ છે, 
એમ માનીએ તે શ્રી આચાર્યભગવાન આદિ ધર્મની રહ્ષા 
માટે જે કાઉસગ્ગ આદિ કરે છે, તેને પણુ લે[કાત્તર મિથ્યાત્વ 
માનવું પડે અને એ તો મનાય નહિ, માટે એવી ક્યાઓને 
દ્રવ્ય ક્રિયા માનવી પણુ લેકાત્તર મિથ્યાત્ત નહિ માનવું. ' 
આવી આવી અનેક કલ્પનાઓ કરીને, અનેક વમ્તુઓમાં નહિ 
લખવાનું અતે નહિ બોલવાનું એવાઓ દ્વારા લખાય છે. અને 
ખોાલાય છે “અતે એથી અતેક ભદ્રિક આત્માઓ મુંઝાય છે. એ 
માટે “ કાંક્ષા ' નામના અતિચારને એવાઓઆએ બરાબર સમજી 
લેવા જેવા છે. સમજુએએ ભૂલતે સુધારવાને માટે સમજવા- 
ન્નેગુ' સમજવાને! પ્રયત્ન કરવામાં સડહજ પણુ નાનમ નથી. 
જેએ અન્યોને-“ ભૂલને તત્સ્વરૂ્પે આળખાવનાર શત્રુના પણુ 
ઉપકારના બદલામાં ઓછામાં ઓછું શત્ુલાવને ભૂલવા જેટલું 
તો તૈયાર રહેવુંજ ધટે ! મસ્તકતે છેદવા ઈચ્છતો શત્રુ પણુ 
ભૂલ કાઢે તે ભૂલ રૂપે જ હેય તો તેના પષુ ઉપકાર વાળવા 
જેવી તેયારી થશે ત્યારે તો બાળકથી પષ્મુ બતાવાએલી ભૂલને 
ભયકર માની સુધારવાનું માનસ ધડાશે ! ! ”-આવા પ્રકારનો 
ઉપદેશ આપે, તેઓએ તો પોતાની ભૂલને સમજવાને માટે 
સન#જ ખનવું જ જ્નેઇએ અતે ભૂલ ભૂલ તરીકે સમન્નયા પછી 
તેનો પશ્રાત્તાપપૂણ સુધારે! કરીને, પોતાના અને પસ્‍્ના રૂ્‌ધા- 
એલા હિતકર માર્ગને એકદમ ખૂલ્લો કરી દેવો ન્નેઈ એ. 
“ નયાભાસથી પ્રવ્તે'લાં અને એ જ કારણે મુત્સિત બની ગયેલાં 
એવાં પર્‌-દર્શનોમાંના એકને કે સર્વને, શ્રી જિનેશ્વરેદેવોનુ' 
દર્શન કે જે સલળાય સુનયોનો પોતામાં સમાવેશ કરે છે, 





ભીમ અને સોમ ક ૧૧૫ 


_સ--. 9૬, નમા... કન-૦”- ---૪ તક... સજન, ૭.૦૦૯. ----- ----.------ ક*-------ન૦-----૧--૦-૦૦મ. -લા.મ...ક-.લ૦-૦-ન૫જાળા કળાઇ.-નન૦-.૦ન૦નન૯ાાસાનનઇ ............ કઇ #નન્‍તન૦---૦- 


તેની સમાન માનવાની વૃત્તિ '-એ જેમ “ કાંક્ષા' નામના 
અતિચારમાં સમાય છે, એજ રીતિએ અનત ઉપકારિઓ 
ફરમાવે છે ક--“ જેહ્િજાસુષિિજાન્‌ અુલારીનર્થાન્‌ વાક્ષતઃ વલ્ષા 
મન્તવ્યા, ર્યમવિ સક્યવત્વાસિચારલ્પેવ, તીર્થકરપ્રતિપિસાચારળસ્તક્વે ન 


ર 


તન્માજિન્યહેતુત્વાત્‌ । ” કહેવાનો ભાવ એ છે “ક-આ લેક 
સબધી અને પરલોક સબ'ધી સુખાદિ અર્થાની આકાંક્ષા કરતા 
આત્માને પણુ * કાંક્ષા ' માનવી : કારણુ કે--એવી કાંક્ષા પણ 
સમ્યકૃત્વના અતિચાર રૂપ જ છે. એનું કારણુ એ છે કે-એવી 
કાંક્ષા, એ શ્રી તીર્થ 'કરદેવોએ જે વસ્તુને પ્રતિષેધ કર્યો છે એના 
આચરણુસ્વરૂપ છે અને એ જ કારણે, એવી કાંક્ષા સમ્યકૃત્વના 
મલિનપણામાં હેતુભૂત છે. કાંક્ષાનું આ સ્વરૂપ યાનમાં આવી 
ન્તય, તો ઉપકારિાએ કૂરમાવ્યા પ્રમાણે લોકોત્તર મિથ્યાત્વને 
માનવામાં આનાકાની કરવાનુ કાંઈ જ કારણુ નથી. ઉપકારિ- 
ઓનાં કથતોને પણુ નહિ માનતાં, પોતાની સ્વચ્છન્દી કલ્પના- 
ઓથી એની સામે ચેડાં કરવાં, એ તો ભયકર પાપાચરણુ છે. 
ધર્મને પામ્યા પછી પણુ નને આત્માએ ધર્મમાં સુસ્થિર રહેવું 
હોય, જવતભર એની આશ્ધનામાં ઉજમાળ બન્યા રહેવું હોય 
અને શિવપદને વહેલામાં વહેલુ' સાધવું હોય, તો દર્શનમોહ- 
નીયનેો ઉદય ન થઈ ન્નય એવા વાતાવરણમાં અને એવી 
દશામાં રમતું નનેઈ એ : અન્યથા, અયોગ્ય વાતાવરણુ અથવા 
તો અયોગ્ય દશાને આધીન થઈ જવાથી ન્ને દર્શનમોાહનીયને 
ઉદય થઈ ગયો, તો શકા આદિ દોષો પ્રસાર પામવાના, એથી 
મન કલુષિત થવાનું અને પરિણામે જે તારકનાં વચનોથી 
સન્માર્ગને પામ્યા હશે, તેજ તારકનાં વચતેો પ્રત્યે પણુ 
અરૂચિ ન્નગવાની. એ રીતિએ સધળા ઉપર અરૃચિ થવાથી, 
પામેલા ધર્મતે હારી જવાશે અતે સંસારમાં રૂલવાનુ' ચિર્કાલને 
માટે ચાલુ રહેશે. 





૧૧૬ ધમકથાએઓ-પહેજ્ો। ભાગ 


જ... -..-...........જ...............ન્‍... 





ા-જઇયત.કઝ.૦”- ----- ખ્ન્‍----૦-----------.---.  ---નણણન----૦૦૦--...૯-...---૦૦૦૦-..-૧... હા... કાતી”. જણ, 


ર્રાનાવરણીયનાો અને ચારિત્રમોહનીયનોા ઉદય : 

હવે માતો કે-દર્શનમોહનીયના સુંદર ક્ષયાપશમ આદિના 
પ્રતાપે નિર્મલ સમ્યકૃત્વની આત્માને પ્રાપ્તિ થઈ છે અને એ 
શુદ્ધ દર્શ્નગુણુમાં રમતો આત્મા સદગુરૂના વચનને યથાસ્થિત- 
પણે સદ્દહે છે. આમ છતાં પણુ, આચાર્ય ભગવાન શ્રોમટ્ અક- 
લક્સરીશ્વરજી મહારાજ ફરમાવે છે કે-એવે। નિર્મલ સમ્ય- 
કૃત્વતે ધરનારા આત્મા પણુ, સ્ઞાનાવરણીયના ઉદયથો સદ્ગુર 
દ્દારા કથન કરાતા તત્ત્વને સમજ શકાતો નથો. શુદ્ધ સમ્યકફ- 
ત્વની પ્રાપ્તિ થવા ૭તાં પણુ, સ્તાનાવરણીયનો ઉદય આત્માને 
વસ્તુસ્વરૂપ સમજવા દેતો! નથી. આવા સમયે મુઝાવું ન જ્નેઇએ, 
પણુ સ્ાનાવરણુના ક્ષયોપશમને સાધવાને માટે જે જે વસ્તુએ અન'ત 
ઉપકારિએએ વિહિત કરેલી છે, તે તે વસ્તુઓના આસેવનમાં 
આત્માએ ઉજમાળ બનવું નનેઈ એ. હુવે અન'ત ઉપકારી આચાર્ય*- 
ભગવાન શ્રીમદ અકલક્સરીશ્વરજ મહારાન્ન ફરમાવે છે કે- 
“આરાધના આદિના પ્રતાપે આત્મા જ્તાનાવરણીયના પણુ તેવી 
જાતિના શુદ્ધ ક્ષયાપશમને પામ્યો હોવાથી, પોતે કથિતતે સમજે છે 
એટ્લુ'જ નહિ, પણ સમજેલાને પોતે પણુ સદ્દહે છે અને 
અન્યને તેનો ખોધ પણુ કરે છે. આ રીતિએ સમ્યફત્વના 
યોગે શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને સાનાવરણુના ક્ષષાોપશમથી સમજવાની 
અને અન્યોને સમન્નવવાની શક્તિ આત્માતે પ્રાપ્ત થાય છે; 
પણુ “ ચાસ્ત્રિમાહનીય' કર્મ એવું હોઈ શક છે, ક જેના 
ઉદય રૂપ દ્વોષના પ્રતાપે ષો।તે સંયમને ન કરી શકે.” શ્રદ્ધા અને 
ઝાનની હાજરી હોવા છતાં પણુ, ચાન્ત્રિમાહનીયના ઉદયમાં 
એ સામર્થ્ય છે “ક-શ્રદ્ધા_ અને જ્ઞાનથી સપન્ન આત્માને પણુ 


શ 


તે સયમધર બનવા દે નહિ. 


મુક્તિ ક્યારે ? 
' આથી સમજ શકાશે કે-શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને સુદર ત્તાન હોવા 
છતાં પણુ, ચાર્ત્રિમાહનીયનો ઉદય આત્માને સયમમાં પરાક્રમ 











ભીમ અને સોમ ૧૧૭ 


-3 ૪ જ. -જ--..નન-ાતાકજીનાન.......-. હ... .. 





--------“---ૂ..--.-૦-.-.---------*૦-.-- ---.._.-.--.. - ---------ર૦--- ---ર બાનાનાણસય,. .. 
નન કા 


કરવા દેતો નથી. આ કારણુચી, શ્રદ્ઘાસ'પન્ન અને જ્ઞાનસ'પન્ન આત્મા- 
'આઓએમ ચાસ્ત્રિમોહનીયના ક્ષયાપશમની સિહ્ધિ માટે નિરતર પ્રયત્ન- 
શીલ બનવું ન્નેઈ એ. શ્રી જિનેશ્ચરદેવની પૂક્ન આદિ સધળાંય અનુ- 
ષ્ઠાને શ્રદ્ધાસ'પન્ન વિવેકિએ એ જ હેતુથી આચરવાનાં છે. શ્રદ્ધા- 
સ'પન્ન અતે સાનસ'પન્ન એવો પણુ આત્મા ન્ને સંયમમાં રિથિલ 
દેખાય, તો તેની અવગણુના નહિ કરવી : પણુ તે પુણ્યાત્માને 
ચાશ્ત્રિમાહનીયના ક્ષયોપરામની યોગ્ય રીતિએ પ્રેરણા કરવી 
તેમજ પોતાની તેવી શિથિલતાના સહારને માટે સતત સજજ 
રહેવું, એ પરમ આવસ્યક છે. જેમ પોતાની સંયમની શિથિ- 
લતાની પણુ ગ્રશસા કરતા હોય, તેએ માટ તો માનવું કે-- 
તેઓની શ્રદ્ધા પણુ સાચી નથી અને તેઓનું સાન પણ સાચુ 
નથી. સાચા શ્રદ્ધાળુ અને સાચા ત્તાનિને પોતાનાથી સંયમ 
ન સધાય એનું કારમું દુઃખ હોય. એવો દુ:ખી આત્મા સંયમ- 
ની પ્રાપ્તિનાં સાધનોને સામર્થ્યાનુસાર્‌ સેવવાના પ્રયત્નમાં જ 
હોય. શુહ્દ સંયમની પ્રાપ્તિના સાધનોને શુહ્ધ શ્રદ્ધા અને વિવેકપૂર્વક 
સેવનારો આત્મા, જરૃર ચાસ્ત્રિમાહનીયના હ્ષયોપશમને સાધી 
રકે છે અતે ચારિત્રમાહનીયના ક્ષયોપશમને સાધીને શૂદ્ધ 
સયમની સાધના પણુ અવકસ્ય ડરી શકે છે. એ જ કારણે, 
અનંત ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમદ અકલ કસરીશ્વરજી 
મહારાન્ન ફરમાવે છે કે-- 

“સીળે અરિતમોદેં, વિમટ્તરં સંગમ ત્ર ગો ગુળર્‌ । 

સો વાવર્‌ મુસ્તિબુદં, ર્ય મળિય સીળરામેરિં ।। ? | '' 

“ ચાસ્ત્રિમાહનીય કર્મ ક્ષીગુ થયે હતે જે આત્મા વિમલ- 
તર સયમતે કરે છે, તે આત્મા મુક્તિસુખને પામે છે. '-આ 
પ્રમાણે ક્ષીચુરાગી એવા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલુ છે. 
શ્રી તીર્ચેકરદેવોએ ફરમાવ્યું છે કે-વિમલતર્‌ સયમની આરાધના 
વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ નથી. ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમને 
યામીને સયમની આરાધના ફરતો કરતો આત્મા શુહ્ઠ સયમને 


૧૧૮ ધમ કથાઓ-પહેલે ભાગ 


--ન -નન્‍--૦----------રૂ---નન---------- ------------------------------ --*-ર-૦૮૦-તમરાતા-રમામનઇર ક. .4-મત..લાતટકાત-..સતનાજ 409. 


ઉપાસક ખતે છે. એવો આત્મા ધૂન કુરણુ આદ્ના ક્રમથી 
ક્ષપકશ્રેણિ દ્દારા ચાર્ત્રિમાહનીયની ક્વીણુતાને સાધીને, વિમલતર 
જે યથાખ્યાત ચાસ્ત્રિ-તેને પામી, બાકીનાં ધાતિ કર્મોને. ક્ષય 
કરીને કેવલજ્ઞાન પામે છે અતે તે પછી યોગનિરેાધ કરી-સૈલે- 
શીકરણુ સાધો-અધાતિ કર્મોને પણુ ક્ષય કરીને, શાશ્રત અતે 
સ'પૂર્ણ એવા મુક્તિસુખને સાધે છે 


૬ુલં'ભતાસૃચક દશ ટૃષ્ટાન્તે। : 

આ પ્રમાણે મુક્તિસુખની સાધના માટેનાં સધળાંય કાર- 
ણોને દર્શાવ્યા બાદ, અનત ઉપકારી આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્દ 
અડલ'કસરીશ્વેરજી મહારાન્ન ફરમાવે છે કે-“ ૧-ચોલ્લક, 
ર્‌-પાશક, ૩-ધાન્ય, ૪-પઘ્રત, પ-ર૨ત્ન, ૬-સ્વપ્ન, ૭-ચક, 
૮-ચર્મ, હ-યુગ અને ૧૦-૫૨માણુ, આ દશ દષ્ટાન્તો આગમ- 
માં પ્રસિદ્ધ છે. મનુષ્યપણું આદિ જેટલી વસ્તુગ્।ા મુક્તિની 
સાધનાને મણે દર્શાવવામાં આવી, એ બધીગ્મે ક્રમસર આ 
દરા દૃષ્ટાન્તોથી દુર્લભ છે, માટે આવી દશ ૬શ દછ્રાન્તે।થી 
દુર્લભ એવી મનુષ્યપણું આદિ વસ્તુઓને પામીને, હ ભત્ય જીવે ! 
તમે શ્રી નજિનેદ્રોનાં શૈષ્ઠ ધમને કરે અને તેમ કરીને તે' 
સર્વની તમને થયેલી પ્રાપ્તિને સફલ કરે, ” આથી સપણ 
છે કે-આર્યષ્ષેત્રમાં મનુખ્યપાઝું આદિ સાસત્રીને પામીને, તેની 
સફળતાને માટ શ્રી જિનેદ્રોના ધર્મન! આરાધના કરવી, એ જ 
એક આવશ્યક છે : ડારણુ ક-શ્રી જિતેદ્રોના શૈખ્ડે ધમની આર।- 
ધના વિના, શિવસુખનાી પ્રાપ્તિ શકય જ નથી. મનુષ્યભવ 
આદિ સધળીય વસ્તુએ દશ દશ દખ્ટાન્તે દુર્લભ છે. સનુખ્ય- 
ભવ આદિની દુર્લભતાને દ્શાવવાતે માટે શાસ્ત્રોમાં સ્થળે સ્થળે 
દશ દષ્ટાન્તો દર્શાવવામાં આવે છે. એ દશ દષ્ટાન્તો પણુ 
આપણે અહીં ટ્રકમાં નનેઇ લઈ એ. 

ઉ-ચે।લ્લક દૃષ્ટાન્ત : “ચોલ્લક'ને દેશી ભાષા દારા ભાજન. 
કહેવાય છે. ભોજનથી ઉપલક્ષિત દજ્રાન્તને પણુ “ ચોલ્લક' દૃજાન્ત 





મીમ અને સોમ ૧૧૯ 


તરીક એળખાવવામાં આવેલ છે. એ મુજબ સધળાંય દષ્ટાન્તેને 
માટે સમજવાનું છે. પ્રથમ ચોલ્લક ૬ૃષ્ટાન્ત એવી રીતિએ કહેવાય 
છે કૈ-આ ભરત નામના ક્ષેત્રમાં કામ્પિલ્ય નામનું એક નગર 
પરતુ. એ નગરના રાનનનું નામ “ ભહ્મ ' હતું. એ રાજનની 
[ ચુલની ' નામની પ્રિયા હતી. ચુલની નામની પ્રિયાથી “બ્રહ્મ 
શન્નને ચક્રવર્તી થનાર પુત્ર થયો હતો અતે એ પુત્રનું નામ 
“અહાદત્ત ' પાડવામાં આભ્યું હતું. “ થલ ' રાન્ન મરણ ષામ્યા 
ખાદ “સુલની' કે જે “ ષહ્મદત્ત'તી માતા છે, તેણી “ દીર્ધ ? 
તામના રાન્ન સાથે રક્ત બની. આ વાત કોઇ પણુ પ્રકારે 
“ ખહમદત્ત 'ના જણુવામાં આવી અને એણે વ્યંગ રીતિએ એ 
મેને સમજવવાને પ્રયત્ન આદર્યો. એ પ્રયત્નનું પરિણામ 
વપરીત આવ્યું. બાળ હોવાથી “ ભહ્મદત્ત 'ને “ દીર્ધ ' રાન્નના 
મયથી ભાગવું પડયુ' અને તે પોતાના મિત્ર “વરધનુ' સાથે 
ભ્રાગ્યો. એ નારાજ્ઞાગના સસયમાં “ ખહ્માદત્ત' પોતાના તે 
મેત્રથી પણુ વિખુટા પડી ગયે. આવી વિષત્તિની અવસ્થામાં 
રહેલો પણુ “ ખાભદત્ત ' આકૃતિથી છૂપાવ્યો છૂપતો ન હતો. 
“આ સુ'દર આપૃતિવાળે પુરૂષ છે, માટે કાઈ મહાન હોવે 
ઝનેઈ એ. '-એવી માન્યતાથી, એક ખાહ્મણુ ન્નતિના કાર્પ ટિક 
થહ્ાદત્તતી એ દુઃખદ અવસ્થામાં ખરેખર ખરે મિત્રભાવ 
ભજવ્યો. તે એવે! મિત્ર બન્યો કે-પોતાના મિત્રપણાથી તેણે 
ખ્હ્મદત્ત'ને વશ કરી લીધે. તે પણુ “બહ્મદત્ત'ના સુખમાં સુખ 
અને દુઃખમાં દુઃખ માનતો હતો. તેની વિનયભરી આરાધનાથી 
“ખહમદત્ત ' એવા વશ બન્યો હતો, કે જેથી છૂટા પડતાં 
તેના અ'તરમાં એ વિચાર આવ્યો કે-“ મતે આપત્તિમાં સહાય 
કરનાર આ, ખરેખર સર્વ પ્રકારે મારા માટે પરમે।પકાર કરવા 
લાયક કે : કાર્ણુ કે-પરેપકારના રહસ્યને સમજનારા કવિ- 
ખાએ કહ્યુ છે કે-એે પુરૂષા આ પૃથ્વીને ધરો અથવા તો 
ખે પુરૂષો દ્દારા આ પૃથ્વી ધારણુ કરાયેલી છે : એ ખે પુરૂષે- 





/-૦-----શાબાનતાતતાાઇ-સ--. .તાક.....---૪-મ, ખસ. ૭... ---૦--૦૦અતઅ-..ન... 


' ત્ન્‍ન્‍ ભન્‍ડ--- ૦-૨. 





“ હાક ઝઝાાાાણાાતરારારારામાટાાટ:222282:222:3:27:)625:453:2:52152:25242530551:28:3515222:22112:2272:3112:3. 1:92: સારા ૪૩ રડાવે 
૧૨૦ ' ધર્મકથાએ-પહેલેો ભાગ 


૧-___..._.ક-..-.ન્‍ ગાઇ, & ૪ સ ૯ # છમાત-*, તમ/ - -----.---.-__---------------તમળર---.-.......-.બય તા... -......---.સનાવાઇ-ન-. જા. ત.ત૪. આ -. ર... તત-લા-.---7-, -ત૮ ૧-સાતગા-તાનાઇશઇ ક-ત-તસ(09 લસ 2. વાળ 


માં એક તો એ છે કે-જેની મતિ ઉપકારમાં છે અતે ખીન્ને 
એ છે 'કે-જે પોતાના ઉપર થયેલા ઉપકારને ભૂલતા નથી.” આ 
વિચારના પરિણામે, ખહ્મદત્ત પોતાની આપત્તિના સમયે સહાય 
કરનાર તે મિત્રને કહું પ્ર-“ ન્યારે તું સાંભળે કે-“બહ્મદત્ત 
રાન્ન બન્યો. '-ત્યારે તારે મારા સ્થાને આવવું, કે જેચી 
હું તારૂ ઉચિત કરી શકુ, ” આ વાતતે સ્વીકારીને તે ખાહ્મણુ 
પોતાના સ્થાને ગયો. આ પછી “ અહ્મદત્ત' પણુ ચક્રવર્તી ૨ર।ન્ન 
ખન્યા અતે તેમનો રાજ્યાભિષેક થયો. એ રાન્યાભિષેકના 
સમયે તે ખાહ્મણુ પણુ આવ્યો : પણુ ૨કપણાના પ્રતાપે તે 
રાન્નના દર્શનને પામી શકતે નથી. આથી તેણે પોતાની 
બુદ્ધિથી રાન્નના દર્શનનો ઉપાય શોધ્યો. “ કાંઈ સારાપણું 
તા મારામાં છે નહિ, કે જેથી દું રા'ના દર્શાનતે પામી 
શકુ : એટલે મારે કાંઈક એવુ આચરવુ કે જેધી હું રા'ના 
દર્શનને પામી શકુ. ”--આવા વિચારના યોગે તેણે ઉકરડા આદિ 
સ્થાનોએ પડેલાં અતે અતિશય જણ થયેલાં પગરખાં મેળવીને 
તેપગરખાંએની એક માળા બનાવી અને તેને વશના અગ્રભાગે 
લટકાવી. આવા પ્રકારની જુતાંની '્વન્ન લઈને તે નીકળ્યો. 
હવે રાન્ન ન્યારે બહાર નીકળ્યા, ત્યારે તે ગરીબ થયાહ્મણ 
પણુ પોતાની બનાવેલી જુતાંતી ષ્વન્નને લઈતે ધ્વજવાહકાના 
મધ્યમાં પરિભ્રમણુ કરે છે. “ આ કાંઈકે અપૂર્વ છે. '-એમ 
નેઈને, પાસેનાએને રાન્નએ પૃછવુ' કે-“ આ ષ્વજ કોને 
છે ₹' પાસેનાએએ કહ્યું કૈ-“ દેવ ! ખબર નથી ક-આ "વજ 
કાતો! છે | ' આથી રાકનએ પેલા ખાહ્મણુતે ખોલાવ્યો અને બરાબર 
નનેવાથી એળખ્યો. ઓળખતાંની સાથે જ રાન્ન હાથી ઉપરથી 
નીચે ઉતરી પડયો અને આદરપૂર્વક સ્તેહથી તેને ભેટયો તથા 
કુશળપણુ પૂછવું. આવો મોરા ચમ્વર્તી રાન્ન પણુ એક 
એક સામાન્ય ઉપકારી માણુસતે પણુ આ રીતિને। સત્કાર કરે 
છે, એ સામાન્ય વાત નથી : પણુ ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે- 


શાણા200 50225૦૦૪ ૦૪%૦%૪ર૩5₹8ાાકાકઇ- ર રઝરર2૪૦:2222:2::210: 1 ઝાારા૪૦૩૭૫૪૦૦૦૦:252237₹ઞઝ4 રાર રાભાઝઝાઇ”સઝઝસકાગ૩૩૦રર૬૪:2525:. 
“ભીમ અને સોમ ૧૨૧ 


----*----------૦-૦---------------------- ૨ ન .કન-----------..-.. _.--._.-......__...ક-*.ત--જાનનબમ્ડાતમ# બુ 





“ અતિશય પ્રસારને પામેલી લદ્દમી પણુ મોટા માણુસોના 
મનને તરલ બનાવી શકતી નથી. ' એ જાતિની મોટાઈના 
મ્રતાપે જ, તે ચક્રવર્તિએ ન્નેડાની ધ્વકન લાવનારતે સીધો જ 
શિક્ષાના હુકમ નહિ ફરમાવતાં, તેને પોતાની પાસે ખોલાવ્યા 
“અને ઓળખતાંની સાથે જ તેનું સુ'ધ્ર્‌ સન્‍માન કર્યું. સન્માન 
માત્રથી ર*ના તેતે રવાના નથી કરતા, પણુ પોતે તેને શું કહ્યું 
હતું તે પણુ યાદ હોવાથી, પોતાના વચનનું પાલન કરવાને માટે 
તે ચક્રવર્તી ર।%ન રક એવા પણુ તે ખાહ્ાણુને કહે છે કે- 
“ હૈ મહાશય ! તારી ઈચ્છા હોય તે માગ. જે માગે તે છું 
તને આજે આપુ. ' ખરેખર, પ્રતિપન્નનું પાલન કરવું, એ તો 
સુપુરૂષાનું' જવન છે. આ રીતિએ રાજાએ તેતે ઈચ્છિત માગ- 
વાનું કલયું, ત્યારે તેના ઉત્તરમાં તે ગરીબ ખાહ્મણે રા'ને કહ્યું ક-- 
“હૈ વિભો ! હું મારી પ્રિયાને પૂછીને પછી માગીશ. ' ખરે જ, 
ગરીબનું ભાગ્ય પણુ ગરીબ જ હોય છે. પોતે માગી શકે તેમ 
હતો, પણુ તે ખાહ્મણુ સ્ત્રોતી એટલી આધીનતામાં હતો, કે જેથી 
આને પૂછીને જ માગવાના વિચારને તે હતે. તેની સ્ત્રી વળી 
પોતાના સ્વાર્થને નનેનારી હતી. રાજનએ હસીને કહ્યુ" કે-“સારૂં 
નળ, તારી સ્ત્રીને પૂછીને તું જલદી આવ, ' ત્યારે તે ખાહ્યણે 
પણુ જઈને પોતાની સ્ત્રીને પૃછ્યુ' કે--“ હે પ્રિયે | ચક્રવર્તી 
તુરુમાન થયા છે અને ઇર આપનાને તેયાર છે, માટે કહે ક-શુ 
માગુ'?' આ સાંભળીને સ્ત્રીએ વિચાર્યુ” કે-' બૃદ્ધિને પામેલે 
આ સ્ાાહાણુ, અત્યારે જે રીતિએ માને છે, તે રીતિએ પછી 
માનશે નહિ : કારણુ કે-સમ્પત્તિના ઉત્કર્ષતે પામેલો પુરૂષ 
પૂર્વના મિત્રોનો, પૂર્વની સ્ત્રીઓનો અને પ્રથમનાં ધરે।નો-એ 
ત્રણુ વસ્તુગ્માોના ઉપધાતક થાય કેદ. આથી એવુ' જ કાંઈ 
માગવાનુ' કહું, કે જેથી ઉત્કર્ષ થાય નહિ અને અમે સુખેથી 
જવી શકીએ. ' આ પ્રમાણું વિચારીને તેણીએ પોતાના પતિને 
કહ્યુ" કે-“હે સ્વામિન્‌ ! સોનેયાની દક્ષિણા સાથે આખાએ 


૧૨૨ ધર્મ કથાએ-પહેલે! ભાગ 


૦-૦-૭૨ 


ભરતમાં ખૂદ રાન્નના ઘરથી માંડીને દરેક ધેર એક એક દિવસ 
ભોજન કરવાનું માગો. આપણે નગર આદિના બહુ પરિત્રહતુ' 
પ્રયોજન શું છે ? ગવા પરિમ્રહ મેળવીને એને સાચવવા 
આદિની આકુલતા કાણુ ભોગવે ? પરિત્રિહ પ્રત્યેના અરૃચિ- 
પણાથી આ નહોતું બોલાતું, પણુ પોતાને દુ:ખમાં ન મૂકાવું 
પડે એ માટે ખોલાતું હતું : પણુ ષ્રાહણે તે રાજા પાસે 
જઈને એ જ પ્રમાણેની માગણી કરી. ષાહ્મણુની એવી માગ- 
ણીને સાંભળીને સમજને દુ:ખ થયું. રકન કહે છે કે-“ તારી 
આ માગણી અતિ તુચ્છ છે, માટે હે વિપ્ર ! અન્ય રત્ન અદિ 
માગ.' પણુ પેલો ખાહ્મણુ તો ભોજન સિવાય અન્ય કાંઈ 
ઈચ્છતો જ નથી. એ તો એક જ કહે છે »-“ હૈ દેવ ! પ્રથમ 
હું આપને ઘેર ભોજન કરીશ, તે પછી આપની ચોસઠ હજનર્‌. 
રાણીઓને ધેર, પછી બત્રીશ હ#નર મહારા'નઓને ધેર અને 
તે પછી સામતો, મત્રિઆ આદિનિ ઘેર તથા આ નગરમાં વસતા 
શ્રેષ્ઠિએ! અને સાર્થવાહે આદિના ધેર, આ પ્રમાણે સર્જ 
નગર અને ગામ આદિમાં એમ યાવત્‌ સરવ: ભરતમાં ભોજન 
કરીશ અને તે પછી ફરીથી આપને ધેર ભોજન કરીશ. ' આ 
સાંભળીને રાનએ તેને કહ્યું કે-“ વિડમ્બના પ્રાયઃ આવી 
તુચ્છ માગણીથી શું? હં તને સારા દેશ અને ભડાર આપુ 
અતે તેથી તું સુખપૂર્વક છત્રની છાયામાં હસ્તિના શ્રેષ્ઠ સ્કંધ 
ઉપર ખેડે થકા ફરી-ડરી શકશે અને આનદ કરશે.' પણુ 
ભ્ાહ્મણે તા એ જ કહ્યુ' '-“ મારે ગવા પરિમ્રિહની જરૂર નથી. 
મને તો આટલાથી જ આનંદ છે.' આથી રાન્નએ વિચાયુ' ક-“અહો, 
આ ખ્ાાઉહમણને કેટલી ભોજનતી ગૃદ્ધિ છે ? અથવા તો-જે 
જેટલા અર્થનું ભાજન હોય, તેને તેટલું જ મળે. વરસાદ ગમે 
તેટલો! વચ્સે, તો પણુ પાણી તો પાત્રના પ્રમાણુમાં જ પાત્રમાં 
આવે. સરેવર્‌ ભરપૂર હોય તો પણુ, કુતરં તો જીભથી જ 
ચાટે.' આવા આવા વિચારના અન્તે રાનએ તેતી માગણીને 





૨ન---.--------------- -------------------* -----------.-------------------- 











“------- રનત... _ “ઇના માવાાલતભ,તતજન કા. કતત.ક...૦૭૦-૦.......... ......_..--....-......-.-.-.-...-.----..-_-----------------------------9----:રતતમતાતા,..તતાાતરમતતાાક૦મણાસ,૦.ત૯છ,.........૭. 


સ્વીકારી. પ્રથમ દિવસે તે ખ્રાહ્મણુને રા”નએ પોતાના ઘેર ભાજન 
કરાવ્યું તથા દક્ષિણામાં સો।નેયો અને વસ્્રયુગલ આપ્યું. એક 
સ્થાને એકલા ભોજનની માગણી છે, એક સ્થાને ભોજન અને 
એક સેોાનેયાની માગણી છે અને એક મ્થાને બોજન અને ખે 
સોનૈયાની માગણી એમ પણુ છે. આ રીતે, તે ગરીબ ખાહ્મણુ- 
ની માગણી મુજબ, કરેલા ઉપકારને નહિ ભૂલના? રાન્નએ, 
તે બ્રાહ્મણુને ભોજન કરાવ્યું અને દક્ષિણા આપી. આ પછી 
તેણ માગણી મુજબ રોજ એક એક ધરે ભોજન કરવા માંડયું. 
અનેક કુલકરાટિએથી ભરેલા તે નગરમાં પણુ સધળાં ઘરે 
ભોજન કરીતે પૂર્ણ કરવાં મુશ્કેલ હતાં, તો પછી આખાએ 
ભરતનાં સબળે ધરે ભોજન કરીતે પુનઃ ચક્વર્તિના ધરના 
ભાજનની વાત જ કયાંથી ? આ પ્રમાણે દજાન્ત ફરમાવીન્તે 
અન'ત ઉપકારી ફરમાવે છે કે- 


₹ ર્વ્યાનુમાવાયરિ્‌િ વા ત મૂયો-વુવીપતેમોગનમરનુવીત । 
અ્રળો નજ્વાન્ન તુ ધર્મણીન:, પુનનરદનં જમતે પ્રમાથી ૬1” 

નને કે-કદાચ દિવ્ય અનુભાવથી તે ખ્યહમણુ ફેરી પણુ 
રાન્નના ભોજનને પામે, પણુ મનુષ્યપણાથી ભ્રષ્ટ બનેલો ધર્મ- 
હીન પ્રમાદી પુનઃ મનુષ્યપણાને પામતા નથી. 

આ અને ખીશન' જે કહેવામાં આવે કે તે દખ્ટાન્તા ઉપર 
જો વિચાર કરવામાં આવે, તો વિવેકી આત્માઓ સ'સારની 
કાઈ પણુ જાતિની પ'ચાતમાં પડવાનું અને એવી પ'ચાતમાં 
પડવા દ્રારા મળેલી ઉત્તમ સામપમ્રીને વેડષ્ી નાખવાનું કારમુ' 
પાપ આશચવ્વાનું પસ'દ કરે નહિ : પણુ આવો વિવેક પ્રાપ્ત 
થવા એ જ મુશ્કેલ છે : અન્યથા, અતેક મનુષ્યપણુદિ સામપ્રીતે 
નિષ્ફળ કરીને સંસારમાં પરિભ્રમણુ કરવાનું બાષી રહે નહિ. 

ર૨-પાશક દૂછાન્ત : હવે આપણે ખીજુ' દજાન્ત ન્નેઈ એ. 
“પાશા' એ જુગારીઓને જુગાર ખેલવાનું સાધન છે. એનો 





૧૨૪ ધ્૪ૂકથાએ-પહેલે ભાગ 


ઇ.--ાતાારકકટ્સૂણાણાણામામાણા/તાાસળાળાારઇનાજ0#શાણાાબન....ાન--.-"-૦*-૧૪-૬૦૦-૦,. શતા, ટસ.હન.........૦૦.ડ............. ક...” નાનજી નશાકાકાકરાતતાઇણતપાણતતણાતણ-.-”...._૦૦”..._જજ0...ીના સુખ, 


આ ખીન્ન રદષ્ટાન્તમાં સમ્બન્ધ છે, એ જ કારણે આ દષ્ટાન્તને 
પાણ્ઞક દષ્ટાન્ત કહેવાય છે. “ ચાણાકચ' મત-ત્રીશ્રર્નું નામ સુ- 
પ્રસિદ્ધ છે. ચાણાકય હતો તો મંત્રો, પણુ રાન્નનોય રાજન 
હોય એવી એની છાયા હતી. આ ચાણુાકથની વાત પણુ 
ખાસ નણુવા જેવી છે. આ ચાણાકય શ્રી જેનધર્મને પાળતા 
“ચણુક' નામના ખષ્રાહ્મણુતો પુત્ર હતો. “ ચણુક' નામને તે 
જેન ખાહ્મણુ, “ગોલ્લ ' દેરામાં આવેલા ' ચણુક ' નામના ગામ- 
માં રહેતો હતો. એ “ ચણુક' નામના નેન ષ્યાહ્મણુતી “ ચણે- 
શ્રરી' નામની પ્રિયા હતી. આ ખાહ્મણના ધેર કોઈ એક દિવસે 
સાની સાધુઓ-નેન મુનિઓ રહ્યા હતા. જે વખતે મુનિએ 
ત્યાં રહેલા હતા, તે જ વખતે આ “ચાણાકય નામને પુત્ર 
જન્મ્યો. “ ચાણાકય 'નો જન્મ દાંતો સાથે થયે! હતે।. દાંતવાળા 
પુત્રનો જન્મ એ આશ્ચર્યજનક જે, આચી-“'ખા પુત્ર દાંત સાથે 
જન્મ્યા છે. '-એમ નિવેદન કરતા યણુકે, તરતના જન્મેલા 
'આળકને મુનિઓના ચરણુમાં નમાવ્યેો. આથી તે મુનિઓએ 
કહ્યું કે-૧આ ખાળક ર્‌ાન્ન થશે !' મુનિએના આવા કયનથી 
'આન'દ થાય કે શોક ! સસારરસિક આત્માઓને તો આનદ જ 
થાય, પણુ પરમ જેનત્વચો અલ'કૃત એવા “ ચણુક 'ને તો ધણા 
જ વિષાદ થયે. અતિશય વિષાદને પામેલો “ ચણુક' વિચ્ચારે 
છે કે-“રાન્યોના આરભોાથી મારો દીકરો અધોગતિમાં ન 
જાય તો સારૂં.' આ વિચારથી તેણે પોતાના દીકરાના દાંતોને 
ધસી નાખ્યા અને પછી મુનિઓને જણાવ્યું કે-મે' આ વિચારથી 
આમ કર્યું. ત્યારે મુનિએ કહે છે કે-“દાંતાના ઘસવાથી હવે 
“આ રાજપદનો ભોક્તા નહિ થાય, પણુ “ બિમ્બાન્તરિત ' રાળન 
થશે : એટલે કૈ-મ'ત્રિના રૂપમાં રાજન થશે.” આવી ન્નતિની 
પુત્રના હિતની ચિતા કરનારા નને જૈન કુળમાં જન્મેલા સધળા 
જ પિતાઓ હોય, તો શ્રી જૈનશાસન આ કાળમાં પણુ કેટલું 
બધુ ઝળહળે ! પણુ આજે તો બહુલતયા સન્‍્તાન આદિના સાચા 





ભીમ અને સોમ ૧૨૫ 


નજ. પક આનનદ... .તઆાતા,.ની.............-...........નત,- તાન, ..ન૦નના...... -.. 


હિતની ચિતાએ દેશવટો લીધો હોય એવું દેખાય છે. “ પોતાનાં 
સન્તાતે દુર્ગતિમાં ન ન્ય '-આ ચિતા તે! ન્રેનકુલોને શણુ- 
ગાર છે. આવી ચિતા, પ્રત્યેક જેનકુળમાં હોવી ધટે. આ ચિતા 
આજે લગભગ નષ્ટ થઈ ગઈ હોય, એવું અનુભવાય છે. ન્ને 
એમ ન હોત, તો આજે શ્રી જેનશાસન કેવું અને કેટલુ' બધુ 
પ્રકાશમાન હોત : આરમ્ભ અતે પરિત્રફ આદિથી જેતા ન 
$રે, તો ડરે કાણુ! આરમ્ભ અને પર્િત્રિહને ઉપાદેય ગણુવા રૂપ 
પ્રીતિ તા જેન માત્રમાં ન હોવી ધટે. આર'ભતે અને પરિત્રહનેો 
તેને ઉપાદેય માનવા ન્નેગોા પ્રેમ, એ તો જેનત્વના અભાવનું 
સૃચન છે. આ વાતની પણુ મસ્કરી કરનારા આજે ત્ઝેન તરીકેની 
નામના ભોગવે છે, એ દુઃખદાયક છે. જેતા એટલે તો વિરાગની 
મૂર્તિઓ. જેનકુલમાં પ્રધાનપણે વૈરાગ્યનુ' જ વાતાવરણુ હોવું 
નનોઈ એ, પણ આજે તો વૈરાગ્યની વાતો પણુ ગણુત્રીનાં જેન 
કુલોમાં થતી હશે. વેરાગ્યની વાતથી પણુ અકળાનારા જેતોગએ 
તા પોતાનાં કુલોને પણુ નેન મટાડી દીધાં છે. જેન કુલે તે 
અન્નાને પણુ શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધર્મ પ્રત્યે આકર્ષિત કરનારાં 
હોવાં ન્નેઈ એ. એને બદલે મોટા ભાગનાં જૈન કુલે જ એ 
ધર્મથી વિત બની ગયાં હોય, એવી આજે દુર્દશા છે. આવી 
દુર્દશાને ટાળવાતે માટે પ્રત્યેક ન્ટેતે આવા આવા આદર્શ 
જેનોાને નિરંતર સ્મરષુમાં રાખવા નઈ એ. “સતાન તેના 
પાપોદ્યે દરિદ્ર બને એની પરવા નહિ, પણુ તે સ'સારરસિક તો 
ન જ બનવાં જેઈ એ.'-આવું ખ્યેય પ્રત્યેક નેને હૃદયપટ ઉપર 
કોતરી રાખવું નઈ એ. આવા ધ્યેય વિનાના જેને, સ તાનોના 
હિતને માટે યોગ્ય પ્રયત્નોને આચરે એ શકય જ નથી. આજની 
શિક્ષણુપદ્ધતિ પણુ આ ધ્યેયથી વિપરીત છે, છતાં એને। ઉપયોગ 
આન'દ અને ઉલ્લાસપૂર્વક થાય છે, એ જેનપણા પ્રત્યેની 
ખેદરકારીનુ જ પરિણામ છે. ઘરમાં તો આજે બાળકોને ધમ'- 
સ'સ્કાર્‌ આપવાનુ બ'ધ પ્રાયઃ બની ગયું છે. માતા-પિતા 


૧૨૬ ધ્મષ'કથાએઓ-પહેલે ભાગ 


-# -૦----------------------------------------------.--------------------.- ------. 


સ'તાનોને સાચાં જેન બનવાની કેળવણી આપનાશાં બતે, તો 
તે! ભાગ્યવાન સતાનો જર્‌ર સાચાં નરેન બને. માતા-પિતા 
ચુસ્ત જૈન ન બને, જેનાચારનાં સાચાં પાલક ન હોય, તે 
સતાનો ભાગ્યે જ પોતામાં «જેનત્વને સ્થાપે. ભાડુતી માણુસે 
ભાગ્યે જ ન્ટેનત્વ સમર્પી શકે. સુ'દર માતા-પિતાથી સુસસ્કારોને 
પામેલાં બાળકે ધર્મગુરૂના પશ્ચિયમાં આવે જ અને એ પરિ- 
યના પ્રતાપે જેનત્વતે પામી ચૂકેલા આત્માએ ગમે યાં નય 
તો પણુ જેનપષુાને દીપાવ્યા વિના રહે નહિ. આવા “ ચણુક' 
નામના આદર્શ «નને પુત્ર “ ચાણાકય' મુનિએોાના કથન 
પ્રમાણે બિમ્બાન્તરિત ૨1ન્ન થતો. રા”ન્ન ચદ્રગૃપ્ત હતો, પણુ 
રાન્ન તરીકેનું જ “ચાણાકય' સત્રીશ્વરનું ચલણુ થતું. એ 
ચાણકય ચદ્રમુપ્ત નરપતિના સાચા હિતનિતક હતા અને 
ચદ્રગુપ્ત પણુ ચાણાકયતે પોતાના સાચા હિર્તાચતક માનીને 
એમની સલાહ મુજબ જ ચાલનાર હતા. કોઈ એક સચયે, 
રાજન ચદ્રમુપ્તના ભંડારમાં દ્રવ્યના ઉપચય કરવા માટે ચાણુ- 
કચે ય'ત્રપાશકે। કર્યા. કોઈ કહે છે કે-એ પાશાઓ દેવે આપેલા 
હતા. આ પછી ચાણાકચ એક પુરૂષને પાશા રમવાની રમત 
શીખવી. તે પછી તે પુર્ષ સોાનેષોતે! થાળ ભરીતે રમવા જતો 
અને લેકાને કહેતો હતો કે-“જે કોઈ મતે જતે તે આખાોએ 
સોનનામહોરોતે ચાળ લે અને હારે તે મને એક સોનેષો આપે. 
આ રીતિએ રમતો તે સૌને જીતતા હતો : કારણુ કે-પાશા 
તેની ઈચ્છા મુજબ પડતા હતા અતે લોકો પણુ લાભના માર્યા 
રમતા હતા. આ રીતિએ પણુ ચાણુાકચે રા'્ન ચદ્રગુપ્તના 
ભંડારને સમૃદ્ધ કર્યો. સંસારમાં આમ બનવું, એ સહજ હોઈ ને 
આશ્ચર્ય પામવા જેવુ' નથી. સસારના રસિયા આત્માએ અથવા 
તો! અતિશય લોભ આદિમાં પડેલા આત્માઓ, અકરણીય કાર્યોને 
પણુ આચરે છે. “ચણુક' જેવા આદર્શ «જેન પિતાના પુત્રે 
'પણુ આવી આવી અતેક ફૂટ નીતિએ જવનમાં સ્વીકારી છે. 











ભીમ અને સે।મ ૧૨૭ 





,-*--ર--2--------નતા#.._.ત....છા-જુન9 ચાક, 





રાાતોયસસઇન્બમ૦ખા નો કાસતાકાડડતડ-રઝતાલાાનનઇ ડાયરાના તારા તાતા 


પુત્રને વૈેરાગ્યવાસિત બનાવવાને માટે શકય કરવા છતાં પણુ, 
તે નને મોહમય બનીને અયોગ્ય આચરણા કરે, તો એથી આદર 
પિતા દોષપાત્ત નથી ખબનતે. સુદર પિતાના પુત્રે અયોગ્ય કાર્ય 
કરનારા ન જ યાય, એવો નિયમ નથી. એમ થવા છતાં પણુ, પિતાએ 
નને યોગ્ય શિક્ષણુ આપ્યું હોય છે, તો એ દોષથી મુક્ત બની ન્નય છે. 
વધુમાં આટલુ છતાં પણુ ચાણાકચૅ પ્રસગે પ્રસગે પોતાના 
જેનપણુને જરૂર દીપાવ્યું પણુ છે. સસારની રતિના પ્રતાપે, 
નને કે-તેણે સસારની લીલા ધણી કરી છે; આમ છતાં પણુ 
તેતો સય ધર્મ પ્રત્યેના પ્રેમ પણુ છૂપો રલ્યો નથી. આ સ્થળે એ 
સધળી વાતો કહેવાનો પ્રસંગ નથી. અહીં તો માત્ર એટલે જ 
પ્રસંગ છે કે-આવી રીતિએ પાશ્ચા ખેલનારને કોઈ જીતતા 
નથી. એવા પાશકને જીતવો એ શકય નથી : છતાંય ઉપકારી 
ફરમાવે છે કે-“દિવ્યવ અનુભાવ આદિથી તે કોઈથી જીતાય 
પણુ ખરે, પરન્તુ પ્રમાદથી જે આ મસનુષ્યપણાને હારી ન્નય 
છે, તેની પ્રાપ્તિ તેતે પુનઃ થતી નથી : અર્થાત્‌--એવા આદમી- 
નૅ જતવે જેટલો દુલ ભ છે, તેના કરતાં પણુ મનુષ્યજન્મની 
પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી એ અતિશય દુર્લભ કેદ. ” 

૩-ધાન્ય ટષ્ટાન્ત : ત્રીજું દષ્ટાન્ત ધાન્ય સબધી છે. 
આ રદષ્ટાન્ત ઝેક ઉપમિત ૨ષ્ટાન્ત છે. એવી કલ્પના કરે કે- 
કાઈ એક દેવે આ ભરતક્ષેત્રમાં તલ, મગ, અડદ આદિ જેટલા 
પ્રકારનાં ધાન્યો એક સુકાલના સમયમાં થયેલાં, તેને એકત્રિત 
ફરીમે એક મેટા «ગ કર્યા, કે જે થગ ગગનસ્પર્શી બન્યો. એ 
મોટા ઢગલામાં એક “ પ્રસ્‍્થ ' પ્રમાણુ સરસવ નાખ્યા અને તેને 
આખાએ ૯«ગલામાં સેળવી દીધા. તે પછી, એ ઢગલામાંથી એ 
પ્રસ્થ ત્રમાણુ સરસવને કાઢીને એકત્રિત કરવાનું કામ એક અતિ 
બહાને સોંપો, કે જેણી ભૃદ્દાવસ્થાથી કમ્પતા હાથવાળી હેય, 
જેનાં લે.ચતો ગળતાં હોય અને જેની કાયા ધણી જ ચપળ 
વળીઓવાળી હોય. આવી આઓ હાથમાં સુપડું લઈને એ મેટા 


૧૨૮ ધર્મકથાઓ-પહેલો ભાગ 


દ”--૪ “૦.૦ 





કરઇ-----૦૦--ક. ---:_વઇ૦---સાઉવાનસન--....-નતા__. કત. _.. &. -.૭-૭ 


ઢગલામાં રહેલા એક પ્રસ્‍્થ પ્રમાણુ સરસવને અલગ કરીને તે 
સધળાય સરસવોનો એક જૂદ્દો ઢગ કરવાને પ્રયત્ન ફરે, 
તો તે તે પ્રમાણે કરી શકે એ શું શકય છે ? નહિ જ. આમ છતાં 
પણુ ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે-“ માતો કે-એ વાત પણુ દેવતાઈ” 
પ્રભાવથી કદાચ બતે, પણુ નરજન્મની પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી, એ 
તો એના કરતાં પણુ અતિશય દુર્લભ છે. ” 

૪-ઘૂત દૃષ્ટાન્ત : ચોથું દૃષ્ટાન્ત દૂત સબધી છે. “રત્ન- 
પુર' નામના નગરમાં “ શતાયુધ ' નામને। શાજન હતો. એ રાન્નતે 
યુવરાજપણાને પામેલો એક યુવાન પુત્ર હતે।. જગતમાં મોહનું 
સામ્રાન્ય ભયકર છે. મોહને આધીન થયેલે। તે યુવરાજ પોતાના 
સિત્ર આદિની સાથે એક દિવસ એ પ્રમાણે વિચારવા લાગ્યો કે- 
“આજે પિતાજને મારીતે રાન્યનો સ્વીકાર હું પોતે જ કરૂં.' રાન્નના 
નિપુણુ અમાત્યે યુવરાજના આ વિચારને કોઈ પણુ રીતિએ 
ન્નણ્યો અને એ વાત રા%નને વિદિત કરી દીધી. આવી વાતતે 
સાંભળીને રાન્ન પહેલાં તો વિચારે છે કે-“ આ વાત અસ'ભાવ્ય. 
છે 'ક-પિતાને પણુ પુત્ર મારે ! ચદ્રમા સાગરનું શેષણુ કરે, 
આ વાતની શ્રદ્ધા કોણુ કરે ? ” રાન્નના આ વિચારને કાઢી 
નાખવા જેવા નથી. ચદ્રમા સાગરતું શોષણુ કરે એ જેટલું 
અસભવિત છે, તેટલુ' જ અસ ભવિત પુત્ર પિતાને મારી નાખે 
એ છે, એમ અસુક દષ્િએ જરૂર કડી શ્ઞકાય: કારણુ કે- 
પુત્રપણાની ફરજતે સમજનાર્‌। પુત્ર પિતાને મારે એ સંભવિત 
જ નથી. અન'તન્તાનિઓઆની આજ્ઞા મુજબ માતા-પિતાના 
ઉપકારતે માનનારો અને સમજનારે પુત્ર, માતા-પિતાને માર- 
વાને તૈયાર થાય, એ વાત અસ'ભ્રવિત જ છે. આમ હેવા 
છતાં પણુ, અન'તજ્ઞાનિઓના શાસનને નહિ પામેલા, સામાન્ય 
રીતિની પણુ માતા-પિતા પ્રત્યેની ફરજને નહિ સમજનારા 
અતે પોદ્ગલિક મોજશેાખમાં જ જીવનસવસ્વતે માનનારા 
પુત્રા, માતા-પિતા આદ્તિ પણુ જેટલું ખૂર્‌ં ન કરે તેટલુ 


ભીમ અને સોમ ૧૨૯ 


અણું જ છે, એમ કહેવું પડે તેમ છે. આ વાત આખાએ 
સ'સાર માટે એકસરખી જ છે. તેવા પુત્રો જેમ માતા-પિતા 
પ્રત્યે વિપરીત આચરે છે, તેમ તેવાં માતા-પિતા પણુ પુગ્રે 
પ્રત્યે વિરમૂપ નથી આચરતાં, એવું આ સ'સારમાં નથી. મોહમય 
વિશ્વમાં પરસ્પરે પરસ્પરના વિરૂપતે આચરવું, એ તો એક 
સામાન્ય અને નિત્યની વસ્તુ છેઃ કારણુ કે-માહના ગુલામ બનવું 
અતે પાપથી બચવુ", એય આ સ'સારમાં એક અસ'ભવિત જ 
વસ્તુ છે. આ જ કારણે, અમાત્ય દ્વારા પુત્રના વિચારને જણુતાં 
જ આશ્ચર્યમગ્ન બનેલ અને-' ચ%્ર સાગરનુ શેષણુ કરે એ 
જેમ અસ ભવિત છે, તેમ પુત્ર પિતાને માર્‌ એ અસ'ભવિત 
છે '-એમ વિચારતા એવા પણુ તે રા”્નએ, તરત જ એવે પણુ 
વિચાર કર્યો કે-“ અથવા લાભના આવેરાથી આડુલ ખનેલે 
અને એ જ કારણે કુત્રહથી ગ્રસ્ત એવા માણુસની સાફૂક 
નિર્લનઔ્જ બતેલે। આત્મા, કાંઈ પણુ કાર્યને કે અકાર્ય'તે જણુતો 
નથી. એ જ કારણે, ઉપકારિઓએ ફરમાવ્યું છે કે-લુખ્ધ બનેલો 
આત્મા કુલતે, નતિને કે પ્રેમને ન્નેતા નથી : તે સુકૃતને 
નોતા નથી, યશને ગણુતો નથી, અકાર્યને કરે છે અને પ્રભુ, 
બધુ તથા મિત્રને પણુ મારે છેઃ તે કારણુથી લેોભમ્રસ્ત આ 
પુત્ર જ્યાં સુધીમાં મને મારે નહિ, ત્યાં સુધોમાં હું જલદી 
મારા પોતાના રક્ષણુતા ઉપાય કર્‌. ” આ પ્રમાણેનો! વિચાર 
કરીને, મહાબુદ્ધિવાળા તે રાન્નએ પ્રણામ માટે આવેલા પોતાના 
તે પુત્રને ઉદ્દેશીને, તેના ભાવને ન્નણુતો જ ન હોય એ રીતિએ, 
એ પ્રમાણે કહ્યું કે-“ હે પુત્ર! હું હવે રાનયના ભારથી 
પરિત્રાન્ત થયેલો છુ' અને એ કારણે તને રાજ્ય આપવાની 
ઈચ્છાવાળા છુ : તેમ છતાં પણુ પોતાની કુલમર્યાદાનુ' ઉલ્લ'ધન 
કરવાને હું ઉત્સાઠવાળા થઈ શ્રકતો નથી. પૂર્વપુરૂષાએ આચ- 
રેલી મર્યાદાને અતિક્રમિત કરતો આત્મા, અગ્નિને ઉલ્્‌'ધતા 
પૃત'ગીયાની માફક વિપત્તિનતે પામે છેઃ મર્યાદાતું' ઉલ્લ'ધનત 
ણ 


૧-૩૦ ધર્મકથાએ।-પહેલો ભ્ઞાગ 


ગનનકનનમર સત_ક-.--મ,-૦ન-તબનનન રક-. 


કરતા આત્મા પ્રત્યે, કુલની અધિદેવી કોપાયમાન થાય છે : 
તે ફારણુથી આપણા રાન્ન્યસુખ રૂપ શૃક્ષને નવપલ્લિત રાખવાને 
માટે સારણી-નીક સમી જે આપણી મર્યાદા છે, તે મર્યાદાને તું 
સાંભળ. આપણી એ મર્યાદા એવા પ્રકારની છે કે-પુત્ર જને અનુક્મનુ' 
ઉલ્લ'ધત કરીને રાજ્ય લેવાને ઇચ્છતો હોય અથવા તો 
પિતા જતે પોતાની સ્વેચ્છાથી જ પુત્રતે અનુક્રમનુ' ઉલ્લ'ધન 
કરીને શાજય આપવાતે ઈચ્છતો હોય, તે! પણુ પુત્રે પિતાને 
ઘૃતમાં જીતવો નનેઈ એ. અનુક્રમનુ' ઉલ્લ'ધન કરીને રાજ્ય મેળ- 
વવા માટેનો અગર દેવા માટેનો આપણી ડુલમસર્યાદાનો એ ક્રમ 
છે કે-પુત્ર પિતાને છ્ૃતમાં જતે અને તો જ રાન્યને પામી 
શકે. એ ઘૃત કયા પ્રકારે રમવાનું છે અને તેમાં જત કેવી 
રીતિએ મેળવવાની છે, એ વિગેરે હ૪ીકત પણુ હું તને કહું 
છું. જને, એ રીતિ એવી છે કે-આ સભામાં ૧૦૮ સ્તમ્ભ છે 
અતે. પ્રત્યેક સ્તમ્લમાં ૧૦૮ ખુણા છે. હવે દૂતને રમતો તું, 
એક જ દાવ દ્વારા જયારે અતરરહિતપણે મને ૧૦૮ વાર જીતે 
ત્યારે સ્તમ્ભને। એક ખુણા જત્યો ગણુય : એવી જ રીતિએ 
આગળ પણુ અવિરતપણે ૧૦૮ ખુણાગે। જ્યારે જીતે, ત્યારે એક 
રતમ્ભ જીત્યો ગણાય : અને એ જ રીતિએ ૧૦૮ સ્તમ્ભોનેો 
તારે વિજ્ય કરવાને। છે. આમાં એક વાર્‌ પણુ હાર્‌ યાય, તો 
સધળુ પૂર્વનું જતેલુ' નનય અને ફરીથી પાછું રમવાનુ' શરૂ કરવુ 
પડે. જેમ એક વાર્‌ પણુ સ્ત્રીના સંગ કરવાથી ષહ્ાચયરષ નાશ 
પામે છે, તેમ આપણી આ ૨મતમાં તું એક વાર પણુ વચમાં 
હારે તે! પૂર્વનુ' સધળુ' જતેલું ન્નય છે. આવી રીતિ પ્રમાણે 
૧૦૮ સ્તમ્ભોને તારે અવિરતપગે જીતવાના છે. આ રીતિએ 
રમીને નને તું મતે જીતરો, તો હું તરત જ તતે ર!ન્ય આપીશ, 
ગમાં લેશ પણુ સશય નથી. ” આ પ્રમાણુના પિતાના વાકથને 
સાંભળાને તે શાકનને। પુત્ર વિચાર કરે છે ક-“જે જુગારથી 
જ રાજ્ય મળતું હેય, તો પિતાને કોણુ મારે ?#' આવે વિચાર 
કરીને તેણે પિતા રા”નની સાથે જુગાર રમવાનું શરૂ ક્યું”, હુવે 








ભીમ અને સોમ ૧૩૧ 


નલ . ક. ઉ/ત-રીન--૨ તમાઝતામાતર -.......તળતાઇ.ટ-...- ...- % , તાનક. ૮૦૦---જ... ------. «૦... “4 “---૦-૭--૦-----*- - તા- ૦ -------------: 9 તતભાન... -..--- 4. 


આપણે જુગાર રમવાની રીત તો નણીએ છીએ. એ રીતિએ 
જીતવુ' એ કેટલું સુશ્કેલ છે, એ સો “કાઈ સારામાં સારી રીતિએ 
સમજી શકે તેમ છે : છતાંય ઉપકારિએઓ ફરમાવે છે કે- 
“કુદાચ દેવતાના અનુભાવથી એ જ વિધિ મુજબ સધળાય 
સ્તમ્ભોને અવિરતપણે જતીને તે કદાચ રાજ્યને મેળવે, પણુ 
હારી જવાગેલુ' મનુષ્યપણું પામવુ' એ તો એથી પણુ દુર્લ ભ છે.” 

પ-રત્ન દૃષ્ટાન્ત : પાંચમું દષ્ટાન્ત રત્ન સબધી છે. 
“ધનસમૃદ્ધ' નામના નગરમાં એક “ધન૬' નામને! ૬ વણિક 
હતો. સાગર જેમ અનેક રત્નોને સ્વામી હેય છે, તેમ તે પણુ ધણાં 
રત્નોનો પ્રભુ હતો. હુ'મેશનતે માટે પણુ તે ઉદાર કોટિના 
વ્યવહારને આચરવા દ્વારાએ ઉપાર્જન કરેલા ધનથી યત્નપૂર્વા ક 
રત્નોને મેળવતો હતે. આ “ધનદ' નામને વાણીએ। પોતાતું 
ધન કેટલું છે, એ કોઈ તે પણુ કહેતા નહોતે।. તે એક નીતિને 
નણુ હતો. એ નીતિ એમ કહેનારી હતી કે-“ આયુષ્ય, વિત્ત 
અને ધરનું છિદ્ર કોઈ ને કહેવું નહિ. ' આ નીતિતે વિચારતો 
તે પોતાનું ધન કેટલું છે, એ કોઈને પણુ કહેતો ન હતો. 
સપ" જેમ પોતાના નિધાનને સાચવે, તેમ તે ૨ વણિક 
પોતાના પુત્રોના પણુ વિશ્વાસતે નહિ કરતાં રાત્રિ-દિવસ 
પોતાના તે રત્નોના સમૂઠતી રક્ષા કર્યા કરતો હતો. તે નગરમાં 
ખીન્ન પણુ ધણા ધનવાતે। હતા. એ શ્રોમ'તો સામાન્ય સ્થિતિના 
નહિ હતા, પણુ અનેક કોટિ ધનના સ્વામી હોઈને તેએ 
કુખેર્તી ઉપમા પામે એવા હતા. તેએ પોતાના ઘરમાં જેટલી 
“ટિ દ્રવ્ય હતું, તેટલી નાના વર્ણુથી શૈભતી ધત્નઓ પોતાની 
ઈચ્છા મુજબ પોતાનાં ભવને ઉપર ખાંધતા હતા. તે ઉડતી 
ધનજએ।  દ્ાાગા તેએના શુદ્ધાશુદ્ધ પ્રાસાદો, પવનથી પ્રેરાયેલાં 
સ'વ્યાનાં અભ્રો દ્દારા જેમ હિમાચલનાં શિખરો શોભી ઉઠે, 
તેમ શૈભતા હતા. અન્ય શેઠીયાએ જ્યારે આ રીતિએ શહેરમાં 
શેકતા હતા, ત્યારે તેઓના ફરતાં કેઈગુણુ। અધ્લિક ધનને ધરાવનાર 





૧૩૨ ધ્મકથાઓ-પહેલો ભ્રાગ ' 


એવો પણુ ધનદ તો, મકાનના ક્રોઈ પણુ ભાગમાં ધનન પણુ. 
ચહાવતો નહોતો અતે લદ્મીના અનુસારે વેષ આદિતે પણુ 
કરતો ન હતો. આ ' ધનદ 'ની દશા આવી હતી, ત્યારે તેના 
દીકરાઓની દશા જૂદી હતી. તેના દીકરાએ મહત્ત્વાકાંક્ષી હતા. 
તેએ એવે વિચાર કરતા છતા કે-આ આપણો પિતા આટલાં 
રતના સમૂહેની હયાતી છતાં ગરીબડાની માકક ચેદ્દા કરે 
છે, આ આપણો પિતા રત્તોના વેચવાથી ઉત્પન્ન ચતી ધનની 
%્રાઢટિઓ જેટલા પ્વશ્નેને પણુ કોઈ પણુ સ્યળે પોતાના ધર 
ઉપર ઉત્તમ્ભિત નથી કરતો, તેથી આપણુ આ પિતાકે જે લટ્ટમીના. 
યામિક જેવો છે, એ જે કોઈ વાર અન્ય કેઈ જગ્યાએ જાય, 
તા આપણે તે રત્ોને વેચીને ધ્વનનએ। ઉત્તમ્ભિત કરીએ. ' 
પુત્રા આવા વિચારના બન્યા, એ જ અરસામાં કોઈ એક 
દિવિસે તે ધનદ શેઠે વ્યાપાર માટે દેશાન્તરમાં ગયો. શ૨ૃહ્ધના 
દેશાન્તર જવાથી પ્રસન્ન ચિત્તવાળા ખતેલા છોકરાઓએ તે 
રોને વેચવાનો ધ'ધે। શરૂ કર્યો. વેપાર તો આર ભ્યો, પણુ 
તે છોકરાએ રત્નના મૂલ્યને ન્નણુતા ન હતા : આથી રત્નોના 
મૂલ્યતે નહિ જણુનારા તે છોકરાએ પાસેથી, દેશાન્તરથી 
આવેલા વાણીયાઓએ જે-તે મૂલ્ય આપીને, તે રત્નોતે મ્રહણુ 
કર્યા. સામાન્ય કિમતથી રત્તોના સસ્ુદાયના તે લાભથી હૃષ્ટ 
બનેલા તે વાણીયાના સમૂહે જલદી જલદી “ પાર્સકુલ ' 
આદિ પોતપોતાના દેશે પ્રતિ ચાલ્યા ગયા : કારણુ કે-તેએ 
જાણુતા હુતા કે- નને આ છોકરાઓનો બાપ આવી પહોંચે, 
તોપ આ માલ આપણુને પચે તેમ નથી. ' ખીજ ખાજુ તે 
“ ધનદ ' નામના શેઠના પુત્રાએ રત્નોના વિક્રયથી ઉત્પન્ન થવા 
પામેલ ધનકાટિએ જેટલા ધ્વજેો તે પછી ઉત્સવપૂવક પોતાના 
પ્રાસાદ ઉપર આરે્‌પિત કર્યા. એ પછી ધેર્‌ આવેલા ૧હે રત્નોના 
સમુદાયના વિક્રયને સાંભળ્યો અને પતાકાઓ ન્નેઈ, તેથી તેના 
મનમાં માપ વિનાનું દુઃખ વ્યાપી ગયું. તે શેઠીએ એકદમ 





“ભીમ અને સોમ ૧૩૩ 


“કોપાયમાન થયે।. “કોપથી કમ્પિત કાયાવાળા અતે લાલ નેત્રે!ન 
વાળા બતેલા તે શેઠે, પોતાના તે પુત્રો પ્રત્યે એ પ્રમાણે કહ્યું 
કે-“ર્‌, લદ્દમીના કનન્‍્દને ઉખેડો નાખવાતે માટે કુદાલ-કાદ્ાળા 
જેવા હે પુત્રો ! તમે મારા ધરમાંથી ચાલ્યા નનએ.. તે વેચી 
નાખેલાં સધળાંય રત્નોતે આણીને તમારે મારા ધરમાં પ્રવેશ્ન 
કરવો. તે સિવાય મારા ધરમાં તમારે પ્રવેશ કરવો નહિ ! ” 
શેઠના તે વિનયસ'પન્ન પુત્રો પણુ, પોતાના પિતા દ્વારા તે 
પ્રમાણે કહેવાયા થકા, રત્નોની પુનઃ પ્રાપ્તિની આશાથી આકુલ 
ખતીને દરેક દિશામાં ભમ્યા : પરન્તુ અન્ય અન્ય દેશમાં 
વસનારા વાણીયાઓને આપેલા તે ઉત્તમ રત્નસસુદાયતે ભટકવા 
છતાં પણુ મેળવી શકયા નહિ. ઉપકારિઓ ફરમાવે છે કે- 
“ધરનદના તે પુત્રો કદાચ દેવના મહિમાથી તે રત્નરાશિતે ફરીથી 
પામી શકે, પણુ પાપકર્મોને કરીને હારેલો મનુષ્યભવ એ રીતિએ 
મળવો શકય નથી. મનુષ્યભવને મેળવવાને માટે તો ફરીથી 
તેવી ઉત્તમ સામગ્રી મળે અને એની આરાધના દ્દારા મનુષ્ય- 
ભવતે પામવા ન્નેગા પુષ્યની પ્રાપ્તિ થાય, તો જ પુનઃ તેની 
પ્રાપ્તિ યાય : અન્યથા નહિ! આથી આ રત્નોની પ્રાપ્તિ 
કરતાં પણુ મનુષ્યજવની પ્રાપ્તિ ધણી જ દુલ'ભ છે. ” 
દુ-સ્વષ્નદૃષ્ટાન્ત : ૭૬ દષ્ટાન્ત સ્વપ્ન સબધી છે. 
જાઈ ખે કાર્ષટ્ક્રિએ સ્વપ્નમાં સ'પૂર્ણુ મડલવાળા ચ-દ્રતે 
પોતપોતાના મુખમાં પ્રવેશ કરતે! નનૈયો. ખેમાંથી એક જણે 
એ સ્વપ્ન મૂખતે કહ્યુ. મૂર્ખાએ પોતાના અખુધપણાથી કશુ' 
ક-“આજે તું ભિક્ષા દ્દારા એક પૂણુ મડગ એટલે કે એક 
”્ળતતી રોટલી અથવા ખાવાની ચીજ તેને પામીશ.' આ 
મુજમ તેણે મેળવ્યું પણુ ખરૂ. એકે આ પ્રમાણે કર્યું , ન્‍્યારે 
બીન્ને તો પ્રાતઃકાલમાં ઉઠી, સ્નાન કરી, ફલ અતે પુષ્પ 
“હાથમાં લઇને કોઈ પડિતતી પાસે ગયો : અતે ત્યાં તેણે 
; પોતાને આવેલા સ્વપ્નતે પ્રકાશિત કયું”. તે પ'ડિતે તે સ્વપ્નના 


૧૩૪ ધમ કથાઓ-પહેલે। ભાગ 


#_ર_---9*- વા... ._..લાવઇ-.નતાગ- __..4મ.હઇ -. નનન નત0--..4૦-. -ન- વહન”. ઉ. ત ક.........., .......-ન્‍તાાત._.તાક..૭-નમાતા ર. હાારિિમાળ(શક/જણ0મમત-તાાજજન્ાઓ,._તનકરરારાએમનાઇણાતાણાત-. ૧... “મ... ...... _.-. 2. . ણ *-- -૦-નણન-ઇ-નનસાનક.. ....૦....૦-૦--તાનતણાતાસતતત0.લઇ _... .... . 


“ ફૂલ તરીકે-“ તતે સાત દિવસમાં રાજ્યની પ્રાપ્તિ થશે. '-એમ 
જણાવ્યું. હવે તે જ નગરમાં ૨।જન મરણુ પામ્યો કે જે પુત્ર 
વિનાનો હતો અને મત્રિમડળે નવા રાજાની શોધ માટે અશ્વાદિ 
દિવ્યો કર્યા. એ દિવ્યો દ્દારા પેલે કાર્પટિક અભિષિક્ત કરાયેા 
અને રાજ બન્યો. આ ખીના ખીન કાર્પટિક્રે નણી. એ 
બીના જાણ્યા પછી, તેણે પણુ વિચાર કર્ઢ્યો કે-“ હવે હુ 
પણુ માર્‌ સ્વપ્ન પ'ડિતોતે કહીશ. ' આવે વિચાર કરીને, 
તે ખીન્ને કાર્પટિક ફરીથી એવું સ્વપ્ન લાવવાતે। પ્રયત્ન કરતે 
ધણં દહીં ખાઈને સુતો, પણુ શું એમ કરવાથી પુનઃ તે 
સ્વપ્નની પ્રાપ્તિ થાય ? ઉપકારિએ। ફરમાવે છે કે-“ કાઈ 
પણુ રીતિએ દેવતાની સહાયથી તેવું સ્વપ્ન પુનઃ આવી નય 
એ ખને, પણુ પુનઃ મનુષ્યપણું કયાંથી ? ” અર્થાત્‌-તેવા સ્વપ્નની 
પુનઃ પ્રાપ્તિ કરતાં પણુ એળે ગુમાવેલા નરજન્મની પુનઃ 
પ્રાપ્તિ થવી એ ધણી જ મુસ્કેલ છે. 
૭-ચક દૃષ્ટાન્ત : સાતમું દષ્ટાન્ત ચક સમ્બન્ધી છે. 

માતે કે-એક લેોહમય સ્તમ્ભ ખોડવામાં આવ્યો છે અને 
એની ઉપર દક્ષિણે કરીને ભમતાં ચાર ચક્રે તથા વામાવર્તથી 
ભમતાં ચા? ચક્રો એમ આઠે ચક્રો સ્થાપેલાં છે. એ દરેક 
ચકેને બાર બાર આર્ાઓથી યુક્ત કરેલાં છે. એ આઠે ચક્રેતી 
ઉપર તીરછી સ્થાપેલી એક પુતળી પણુ નિર્‌'તર ભમે છે. 
નીચે એક તેલનું કુડ્ડુ' સ્થાપન કરવામાં આવે છે. એમાં 
ઉપરનું સધળુય પ્રતિબિમ્બિત થાય છે. એમાં ન્નેઈને, ઉંચે 
ન્નેયા વિના, પુતળીની ડાખી આંખને વિંધવાની હેય છે. 
આને રાધાવેધ કહેવાય છે. વિંધનાર્‌। પુરૂષ વિંધવા માટે તેયાર 
થાય, ત્યારે તેતે એમ કહેવામાં આવે છે કે-“ તે સ્ખલના 
થશે તો મારીશુ'. ' વિધનારા પુરૂષને આવી : રીતિએ કહેનારા 
ખે પુરૂષો, સ્ખલના પામેલાને માટે તલવાર ડાદીને જ ઉભેલા 
હોય છે, આ ર્‌ાધાવેધ કોઈ રાજપુત્રીને પરણુવાતે માટે થાય 








ભીમ અને સોમ ૧૩૫ 


છે, એટલે જેએ તે કરવાને શક્તિમાન ન હોય, તેએ તે કર- 
નારને ઉપસર્માદિ કરનારા હોય છે. આવી અવસ્થામાં અપ્રમત્ત- 
પણે જે કોઈ અતિ નિપુણુ પુરૂષ, દષ્ટિ નીચે રખીતે ચકોના 
મષ્યમાંથી લદ્્યાભિમુખ શર દ્વારા પુતળીની ડાબી આંખને વિંધે, 
તેને ૨ાજપુત્રી પરણે ! એ શાધાવેધ જેમ અતિ દુષ્કર છે, તેમ 
મનુષ્યજન્મ પણુ અતિ દુર્લભ છે, એમ ઉપકારિઓ ફરમાવે છે. 

૮-ચસ દૃજઠીન્ત : આડેમું દષ્ટાન્ત ચર્મ સમ્બન્ધી છે. 
તે એ પ્રમાણેનું છે કે-ક્રાઈ એક સ્થાને એક હદ હતો. એ 
હદ એક લાખ યોજનના વિસ્તારવાળા હતો, અગાધ પાણી 
વાળા હતા અતે ધણાં જલચરાથી ભરેલો હતો. એ હદ 
ઉપલના સમૂઠથી પણુ નિવિડ હતે અને તેતી ઉપર અન્યોા- 
અન્ય મળી ગયેલી શેવાળની જલે ઠ્ારા સર્વત્ર એવું આચ્છા- 
દન થયેલુ' હતું, કે જે સદાને માટે ચર્મ સમાન લાગતું કતું. 
તે હદમાં એક કાચખે પુત્ર-પૌત્રાદિ સહિત વસતે। હતે. 
તે કાચબો સે। સે। વષે" પોતાની મ્રીવા બહાર કાઢતો છતે. 
કાઈ એક દિવસે ગાઢ એવા તે શેવાલચર્મના મધ્યમાં પ્રબલ 
પવનના ઝપાટાથી એક છિદ્ર પડ્યું. દેવના યોગે તે કાચબાએ 
પણુ તે સમયે પોતાની ગ્રીવા પ્રસારી અતે તે ૭દ્ર દ્દારા 
તે ગ્રોવા પણુ તે શેવાલચર્મની બહાર આવી. અચાનક શગેવાલ- 
ચર્મના મધ્યમાં છિદ્ર પડવું, કાચબાએ પોતાની ગ્રીવા પ્રસાર્‌વી 
અને તે ગ્રીવા પણુ બહાર આવવી,-એ બધાને યોગ જેસે 
અકસ્માત્‌ થયો, તેમ તે સમયે અકસ્માત્‌ આકાશ પ'ુ પૂર્ણિમાના 
ચ'દ્રતી જ્યોત્સ્ના અતે તારામ'ડલથી મ'ડિત હતું. એવું સુદર 
આકાશ પેલા કાચબાના ન્નેવામાં આવવાથી, તે ખૂબ જ 
વિસ્મય પામ્યો. સ્નેહથી મૂઢ મનવાળા તેને એમ થયું કે- 
“આવું દક્ય હું મારા કુટુમ્બતે પણુ દર્શાવું. ' આવા વિચારથી 
તે અદર પોતાના કુટુમ્બખની પાસે ગયો અને કહ્યું કે-“ ચાલે, 
હું તસતે કાંઈકે અપૂર્વ દેખાફું.' આમ કહોને પોતાના સધળા 











૧૩૬ ધર્મકથાએ-પહેલે ભાગ 





જ મઝુટુમ્બિગોાની સાથે જેટલામાં તે પાછો ફર્યો, તેટલામાં 
તો પેલું ૭િદ્ર પવનથી ઉડેલી શેવાલથી બધ થઈ ગયું હુતુ'. આથી 
તે ધણા ભટકથો, તે છતાં પણુ છિદ્ર તેના ન્નેવામાં આવ્યું 
નહિ. વિષુલ મહાહેદ અતે છિદ્ર પૂરાઈ ગયેલુ, એટલે ધણું 
ધણું ભટકવા ૭તાં પણુ તે તેના ન્નેવામાં કયાંથી જ આવે? 
૭િદ્ર નહિ જડવાથી ખિન્ન થયેલો તે કરૂણુ સ્વરે વિલાપ કરે 
છે : આત્માને અતે સ્નેહને અર્થાત્‌ સ્નેઠવિશિષ્ટ એવા પોતાને 
તે નિંદે છે : અતે પશ્યાત્તાપથી ભરપૂર બનેલો તે ઉઠ્ગ્ન 
થયે! ચકે। સર્વત્ર લમે છે. આવે તે કદાચ પુનઃ છિદ્ર પામે 
અને પૂર્ણું ચદ્રતે તથા પૂર્ણુ ચ'દરથી મ'ડિત આકાશને જૂએ, 
પણુ મનુષ્યજન્મની પ્રાપ્તિ થવી એ એટલી સુલભ નથી. 
સ્વજનસ્તેઠમાં પ્રતિબદ્ધ બનેલા આત્માએ, સનુષ્યજન્મતે હારી 
જઈને, દુર્ગતિમાં ગયા થકા ધણા ધણા વિલાપ કરવા છતાં 
પણુ, પુનઃ મનુષ્યભવને નથી પામતા. તેઓ તો પાછા અનેક- 
વિધ સામત્રો પામે અને સફળતા મળી ન્નય તે! ધણી જ 
મુશીખતે નરજન્મને પામી શકે છે. માટે ઉપકારી મહાપુરૂષો 
આ દષ્ટાન્ત ઠ્વારા ફરમાવે છે ક-મતુષ્યજન્મ તે કાચખાને 
તૈવું દ્િદ્ર મળે અને પૂણુ ચન્દ્રથી મ'ડિત આકાશનું પુનઃ 
દર્શન થાય એથી પણુ વિશેષ દુર્લભ છે. 

હ-યુગ દૃષ્ટાન્ત : નવમું દષ્ટાન્ત યુગ સમ્બન્ધી છે. 
વલય આમૃતિવાળા, એક હનનર્‌ યોજનતો ઉંડો અતે અસ'ખ્ય 
યોજનાના વિસ્તારવાળા “ સ્વયમ્ભૂર્મણુ ' નામતેો સમુદ્ર 
છે. એ સમુદ્ર એક વલયની આપૃતિને છોડીને સધળાય આકાર- 
વાળા જલચરે।થી ભરેલો છે અને એ સાગર સઘળા પણુ 
સાગરમાં અ'તિમ સાગર છે. એમાં કેઈ દેવ લીલાથી ગાડાના 
ઉપકરણુ રૂપ યુગતે પૂર્જ દિશામાં નાખે અને તે યુગની કીલિકા- 
ને પશ્ચિમ દિશામાં નાખે. વિચાર ક-ડવે આવા અપાર 
સાગરમાં ભટકતી એ સમિલા તે યુગના છ્દ્રિમાં કદી પણુ 





ભીમ અને સોમ ૧૩૭ 








પ્રવેશ પામે ? લાગે છે તો મુશ્કેલ, ૭તાં પણુ કહે છે '-- 
ભ્ઞાગ્યોગે તે સમિલા પણુ પ્રચન્ડ પવનની ઉર્મિ એના યોગે 
ઉછળતી ઉછળતી તે યુગના કિદ્રમાં પ્રવેશ પામી પણુ ન્નય, 
પણુ મનુષ્યપણાથી બ્રટ થયેલો જવ પુણ્યહીનપણુાથી પ્રુનઃ 
મનુષ્યપણા।ને પામતો નથી. 

૧૦-પ૫રમાણ દૃષ્ટાન્ત : મનુષ્યળવ આદિ સામપમ્રીની 
દુલંભ્રતાનાં સૂચક દશ દષ્ટાન્તામાં છેલ્લું દષ્ટાન્ત પરમાણુ 
સબધી છે. માતો કૈ-એક માણિકયમય અને મેટા પ્રમાણુ- 
વાળા ઉત્તમ સ્તમ્ભને કેઈ દેવે ચૂરી નાખ્યો. એ સ્તમ્ભને 
ચૂરીને તેણે તેનું એવું ચૂર્ણું બનાવ્યું, કે જે પરમાણુ જેવું ખૂબ જ 
સૂટ્દમ હતું. હવે તે ચૂર્ણને તેણે એક નાલિકાની અદર ભર્યું” 
અને તે લઈને તે દેવ મેર્‌ પર્વત ઉપર ચઢયો. મેરૂ પર્વત 
ઉપર ચદીને તે ચૂર્ણુને તે દેવ %ુ કના પવનથી એકદમ કુકી 
નાખે અને એથી તે ચૂર્ણ પરમાણુ રૂપે પ્રચર્ડ પવનથી ઉડચુ' 
ચકુ દિશે!દિશ જાગી ન્નય. હવે એવો કેઈ પણુ શક્તિમાન છે, 
ઉ જે તે જ પરમાણુઓથી પુનઃ તેવો જ સ્તમ્ભ બનાવે? 
કહેવું જ પડરો કે-તહિ જ. અથવા તો કોઈ ધણા સ્તમ્ભોવાળી 
સભ્ઞા અગ્નિથી ખળી ગઈ. હવે એનાં એ જ પુદ્ગલેોથી તે 
સભાને પુનઃ બનાવી શકાય ખરી? કહેવું જ પડશે કે-નહિ જ. 
આમ છતાં પણુ, માતે! કે-કદાચ તે દેવાદિના સાનિધ્યથી બને, 
પણુ જેઓએ સુકૃત નથી કર્યું, તેએ તો સનુષ્યજન્મને 
ફરીથી ન જ પામે. 
કિંમત સમન્ને : 

પર્‌મ ઉપકારી, આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ અકલ'કસર્‌ી- 
શ્વરજી મહારાન્ન ફરમાવે છે કે-આ દશ દદ્રાન્તા શ્રતમાં 
પ્રસિદ્ધ છે. આ દશ દષ્ઞાન્તોનું વર્ણુન કોઈ સ્થલે અતિ અલ્પ 
રૂપે અને કોઈ સ્થલે વિસ્તાર રૂપે કરાએલું હોય અને એથી 
“કૃઢલાંક વિસ્તારથી અને 'કેટલાંક ટૂ'કમાં એ રીતિએ શાસ્રોમાં 





૧૩૮ ધ્મકથાઓ-પહેલે ભાગ 





લમડતતાાાટાકનળ -૦"%- “ક. 


વણવાએલાં મળી આવે, તે સ્વાભાવિક છે. આ દશ દરષ્ટાન્તો 
દ્વારા _ચૂચવાતી વસ્તુ જ અતિ મહત્ત્વની છે. દૃષ્ટાન્તોમાં જણા- 
વેલ તે તે ભોજન આધિ વસ્તુએ કદાચ દેવતાઈ પ્રભાવના યોગે 
પુનઃ પ્રાપ્ત થઈ ન્નય એ શકય છે, પરન્તુ મનુષ્યજન્મની 
પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી એ મુશ્કેલ છે. આથી ઉપકારી મહાપુરૂષો 
કૂરમાવે છે કે-મતુષ્યભવ આદિને પામવા છતાં પણુ જે આત્મા- 
એ સદ્ધર્મ પ્રત્યે આદરવાળા નથી બનતા અને પાપકર્મોમાં રત 
બન્યા રહે છે, તે આત્માઓ સસારના પરિભ્રમણુમાં એવા 
અટવાઈ ન્નય છે કે-તેમતે મનુષ્યભવ આદિ આ સામપ્રીની 
પુનઃ પ્રાપ્તિ થવી, એ અત્યન્ત મુશ્કેલ બની ન્નય છે. મનુષ્ય- 
ભવ, આર્યક્ષેત્ર, આર્ય કુલ, આર્યન્નતિ, બલ, રૂપ, દીર્બાયુષ્ય, 
નિર્‌ેાગતા, સુવિવેક, શ'કાદિકથી રહિતપણુ', ચુરૂ્વચનના મર્મને 
સુન્દર પ્રકારે સમજવા ન્નેગો સ્ાનાવરણુને ક્ષયાપશમ અને 
સયમ-એ બધી વસ્તુએ એક-ગકથી વિશેષ દુર્લભ છે : એ 
કારણે મનુષ્યભવ આદિ જે જે દુર્લભ વસ્તુએા પ્રાપ્ત થઈ 
હોય, તે તે વસ્તુઓને શ્રી જિનધર્મની આરાધના દ્વારા સફલ 
બનાવવી ન્નેઈ એ. ખરેખર, મનુષ્યભવ આદિની સાચી કિંમત 
ખ્યાલમાં આવી જય અતે સુવિવેક પ્રગટે, તો એ વસ્તુ સમ- 
ન્તયા વિના રહે જ નહિ કૈ-અનન્ત ઉપકારી, અનન્તજ્ઞાની શ્રી 
જ્િનેશ્વરદેવાએ ફૂરમાવેલા ધર્મતી આરાધના કરવી, ગએ જ 
મનુષ્યભવ આદિતે પામ્યાની સાચી સાર્થકતા છે. વસ્તુની 
કિંમતને સમજી શકનારાઓ, વસ્તુતો! જેવો યથેષ્ટ ઉપયોગ કરી 
રદ છે, તેવો ઉપયોગ વસ્તુતી કિંમતને નહિ સમજનારાએઓ 
કરી શકતા નથી. વસ્તુના કિમતીપણાનું અજ્ઞાન કિંમતીમાં 
કિમતી પણુ વસ્તુનો ભયકરમાં ભય'કર દુરૂપયોગ કરાવનારં પણુ 
નિવડે છે. આજે તો-“ અમે કયાંથી આવ્યા ?: આ ભવ શાથી 
પામ્યા (અને આ લવ આત્તિ પામ્યાની સાર્થકતા કેમ સધાય ?' 
«એ વિગેરે વિચારો કરવાની દરકાર જ કોને છે ? એવા વિચારી 





બીમ અતે સોમ ૧૩૯ 


કરવાની દરકાર પણુ ન્યાં જૂજ આત્માઓને હેય, ત્યાં ધર્મની 
- વિવેકપુર્સ્સરતી આરાધના કરનારાએની સખ્યા અતિ અલ્પ 
હાય તે સ્વાભાવિક છે. સસારના સ્વરૂપને વિવેકપૂર્વક વિચાર 
' કરે, તો તમને જરૂર સમન્નય કે-તમને જે સામમ્રી મળી છે, તે 
સામાન્ય કેટિની નથી પણુ અત્યન્ત દુર્લભ છે અને આ દશામાં 
ખેફામ રહા તો આવી સામગ્રી પુનઃ મળવી એ અત્યન્ત મુસ્કેલ 
છે, આટલુ' સમન્નયા પછી તો તમે ધર્મતે માગતા આવશે।. 


જાને પ્રશ્ન * 


અસ્તુ. અહીં તો! પરમ ઉપકારી, આચાર્ય'ભ્રગવાન શ્રીમઠૂ 
અકલ'કસરીશ્વરજી મહારાનન, શ્રો જિનેશ્વરદેવાએ ફરમાવેલા 
ધમની આરાધના કરવા દ્રારા પ્રાપ્ત થયેલ દુર્લભ મનુષ્યભવ 
આદિને સફલ બનાવવાનુ ફર્માવીને, ધમદેશનાથી વિરામ પામે 
છે. ધર્મ દેશનાથી વિરામ પામેલા તે અનન્ત ઉપકારી આચાર્ય- 
ભગવાનને શ્રી મણિર્‌થ રાશન એક અગત્ને પ્રશ્ન પૃછે છે. તમને 
યાદ તો હશે કે-શ્રી મણિર્થ રાન્ન જે સમચે આ અનન્ત- 
ઉપકારી આચાર્ય ભ્ગગવાનને વન્‍્દન કરવાને માટે આવી રહ્યા 
હતા, તે સમયે તેમણે શાજમાર્ગમાં એક કારમા કોઢથી પીડાતા 
આદમીને ન્નેયો હતો અને એને ન્નેવાથી વિષાદના યોગે તેમનું 
મુખ મલિન થઈ ગયું હતું. શ્રી ભણિરથ ર1%ળને! એ વિષાદ 
%વા પ્રકારના વિચારોમાંથી ઉત્પન્ન થવા પામ્યા હતો, તેનું 
શ્રી મણિરથ રાન્નગએ અનન્તઉપકારી આચાર્યભગવાનને પૂછેલ 
પ્રશ્નમાંથી ધણુ' જ સ્પષ્ટ સમાધાન મળી રહે છે. શ્રો મણિરથ 
રાજ્નએ એ જ પૂછયું છે કે-“ હૈ ભગવન્‌ ! ૨1જમાર્ગમાં મે 
ન્નેએલા તે અતિશય કોટવાળા આદમીએ કયું દુષ્કૃત કરેલુ' છે ?' 
દુ:ખ ન ગમે તે1 પાપ કેમ ગમે? 

શ્રી મણિર્થ રાજનો આ પ્રશ્ન પણુ તે પુણ્યાત્માની 
શ્રદ્ઘાલુતા અને સુવિવેકશીલતાને। ખ્યાલ આપનારે! છે. અતિશય. 


૧૪૦ પધમ'કથાએ-પહેલે ભ્રાગ 


“જશાહથી પીડાતા તે આદમીએ કાંઈ ને કાંઈ દુષ્કૃત અવસ્ય કયું” 
'ઉરો, એવી રાજની ખાત્રી છે. દુઃખ માત્રનું મૂળી પાપ છે- 
દુષ્કૃત છે, આટલુ નને બરાબર સમન્નઈ નય, તો પાપ પ્રત્યે 
તિરસ્કાર પ્રગટ્યા વિના રહે ? દુ:ખ પ્રત્યે સૌનો અણુગમેો છે 
અતે એથી પાપ પ્રત્યે સોતો અણુગમેો હોવો નેઈએ : પણુ 
તેમ નથી : કારણુ કે-દુઃખનું વાસ્તવિક કારણુ પાપ છે, એ 
વિષેની પૂરતી સમજ અને શ્રહ્દા નથી. પાપથી દુઃખ આવે 
છે-એમ ખોલનારા તો આ વિશ્વમાં ધણા છે, પરન્તુ પોતાને 
મૉંઢે ખાલાતી ગએ વાતને શ્રદ્ધાપૂર્વક માનનારા ખહુ થેડા છે. 
“પાપથી દુઃખ '-એ વાત ને હૈયામાં બરાબર જચી ગઈ હોય, 
તા દુઃખતે નહિ ૪ચ્છનારા પાપને ઇચ્છે છે એ કેમ જ બતે? 
દુઃખથી મુક્ત બનવાને ઇચ્છનારા પાપથી મુક્ત બનવાને ન 
ઇચ્છે, એ કેમ જ બને? અતે પાપથી મુકત બનવાને ઈચ્છનારા 
પાપના સ્વરૂપ આદિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રત્યે બેદરકાર પણુ 
કેમજ હોઈ શકે? પાપનાં અને પાપનિવારણુનાં કારણોને 
જાણુવાને માટે તો, પાપથી ડરનારા-પાપથી બચવાને ઈચ્છનારા 
આત્માએ ખૂબ જ ઉત્સુક હોવા ન્નેઈએ અને એ ઉત્સુકતા 
હેય તો તત્ત્ત્ઞાન સંપાદન કરવા પ્રત્યેતી આજના જેવો કારમી 
'ખેકાળજી હોય, એ પણુ શકય નથી. આ બધી વસ્તુએ। કલ્યાણુ- 
ના અર્થી આત્માઓએ તો ખાસ વિચારવા જેવી છે. “ પાપથી 
દુઃખ '-એમ ખોલવું અને દુઃખ પ્રત્યે પૂરેપૂરા અણુગમે। હોવા 
છતાં પણુ પાપપ્રભત્તિએ। રસપૂર્તાક કર્યા કરવી, એ શું ? ખોલે 
છે એ સાચુ કે કરો છો એ સાચું : તમને દુઃખ ગમતું હોય 
તો ખોલન્ને. કેઈ બોલતું નથી, કારણુ કે-કોઈ તેય દુ:ખ ગમતું 
નથી. ન્યારે દુ:ખ ગમતું નથી અને દુઃખનું કારણુ પાપ છે 
એ વાતમાં લેશ પણુ સશય નથી, વારે કહો કે-પાપરસિકતા 
ક્ખાય છે, તેનું શું ? પાપર્સિકતા તો “પાપથી દુઃખ '-એ 
. વાતમાં સાચી શ્રદ્ધા નથી એમ સૂચવે છે. પાપ થઈ જવું એ 


સ સ ર સત 
ભીમ અને સોમ ૧૪૧ 
એક વાત છે અતે પાપની રસિકતા એ બીજ વાત છે. પાપને 
આચરનારા સો કોઈ “ પાપથી દુઃખ '-એ વાતને માનનારા જ 
નથી, એમ ન કહેવાય : “પાપથી દુઃખ '-એમ હુદયપૂવર્ગક 
માનનારાએ। પણુ, પાપથી નિભૃત્ત થયેલા ન હોય એ શકય છે : 
કારણુ કે-ચારિત્રમાહતીયનો ઉદય સુવિવેઝી અને સમ્યગ્સાની 
એવા પણુ આત્માને સંયમી બનતાં અટકાવે છે. એવા આત્મા- 
એ ભલે એ કારણે સયમસાધક ન પણુ બની શકે, પરન્તુ 
તેઓ સયમસાધનાની અલિલાષાથી પર્‌ હોતા નથી અને એ 
કારણે સયમશીલ બનવા માટેના શકય ઉપાયો આચરવામાં 
પણુ કાળજવાળા હોય છે. વાત એટલી જ છે %-“પાપથી 
દુઃખ '-એમ હદ્યપૂર્વક માનનારાઓમાં પાપરસિકતા નહિ હોવી 
ન્નેઈ એ, પણુ પાપભીરૂતા હેવી ન્નેઈએ. પાપથો બચવાની 
ભાવના હોવી ન્નેઈએ અને થઈ જતા પાપ માટે પણુ પશ્ચા- 
ત્તાપ આદિ હોવો નનેઈએ. દુઃખ તો સૌતે નથી ગમતું, પણુ 
દુઃખનું કારણુ તો ધણાને ખૂબ જ ગમે છે. ઉપકારિઓ ફરમાવે 
છે કે-દુઃખના કારણુ પ્રત્યે અરૂચિવાળા બને. દુઃખથો ડરવાને 
બદલે દુઃખના કારણથી ડરે. પાપનાં અને પાપનિવારણુનાં 
વાસ્તવિક કારણાના અભ્યાસી ખનો અતે ઉપકારી મહાપુરૃષોની 
આસત્તા મુજ્બ પાપથી મુક્ત બનવાતે માટે સુપ્રયત્નશીલ બને. 
સોમ અને ભીમ? 

હવે શ્રી મણિર્થ રાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં અનન્ત ઉપકારી, 
આચા્યભગવાન શ્રીમદ અકલ'ક્સરીશ્વરજી મહારાનન શું 
ફરમાવે છે, તે જનેઈ એ. પરમ ઉપકારી, આચાય*ભગવાન શ્રીમદ 
રવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાનનએ “ અક્ષુદ્ર' તરીકે “સોમ 'ને 
અને “ક્ષુદ્ર” તરીકે “ ભીભ 'તે જણાવીને, સોશ અને ભીમની 
આ કયા રજૂ કરી છે. જેોણભની ' અક્ષુદ્રા અતે ભીમની 
ક્રુદ્રતાનું વર્ણન હવે આવે છે. અનન્ત ઉપકારી, આચાર્ય'ભગવાન 
શ્રીમદ અકલ'કસરીશ્વરજી મહારાજ ફરમાવે છે કે-મણિમ દિર્‌ 


૧૪૨: ધમ'કથાઓ-પહેલે ભાગ : 


નામનું એક નગર હતું. એ નગર મણિઓથી સુન્દર એવાં 
મન્દિરોથી શેોભતુ' હતું. એ નગરમાં સે!સ અને ભીમ નામના 
ખે ગુલપુત્રા વસતા હતા. એ બન્ને પરસ્પરતે એવા તો ચાહતા 
હતા કે-કદી પણુ તેએ એક ખીન્નથી વિખૂટા પડતા નહિ. 
સેપમ અતે ભીમ પરસ્પરને અત્યન્ત ચાઢનારા હોવા છતાં 
અતે બન્નેની આર્થિક સ્થિતિમાં સમાનતા હોવા છતાં પણુ, તે 
બન્નેમાં મુણાની લેશ પણુ સમાનતા ન હતી. ગુણોની અપેક્ષાએ 
તો તેએ એક-ખીજથી વિપરીત જ ઠુતા. તે બન્નેમાં સોસ 
નામને કુલપુત્ર અનુત્તાન મતિવાળા હતો, અક્ષુદ્ર હતો, ભદ્રિક 
હતો અને વિનીત હતો. મતિનિપુણુતા, એ એક એવી વસ્તુ 
છે કે-એ અક્ષુદ્રવા આદિ ગુણની પ્રાપ્તિને સહજ બનાવી દે 
છે, સુન્દર મતિના પ્રતાપે અક્ષુદ્રા, ભદ્દિકતા અતે વિનીતતા 
સ્વ્ભાવિક વસ્તુએ રૂપ બની જવા પામે છે. હવે સેકસ ન્યારે 
અનુત્તાનમનિ, અક્ષુદ્ર, ભદ્રિક અને વિતીત હતો, ત્યારે ભીમ 
એથી વિપરીત અવસ્થાવાળા હતે. અર્યાત્‌-ભીમ ઉત્તાન 
મતિવાળો હતો, ક્ષુદ્ર હતો, અભદ્રિક હતો અને અવિનીત પણુ 
હતો. સામ અને ભીમ બન્નેય પારકી નોકરી કરવા દ્ારાએ 
જવનનિર્વાઠ કરતા હતા, એટલે તે બન્નેની બાલ અવસ્યામાં 
જેટલી સમાનતા હતી, તૈટલી જ આન્તરિક અવસ્થામાં વિષમતા 
હતી. ખરેખર, બાલ્મ સમાનતા હોવા છતાં પણુ આન્તરિક 
વિષમતા ધણે સ્થળે હોય છે; આનન્‍્તરિક અવસ્યામાં શુદ્ધતાને 
ધરનારે। અતે અશુદ્ધતાતે ધરનારા, એકસરખા પ્રકારની દુઃખી 
ક સુખી અવસ્થાને ભોગવનાર હોય તોપણુ, તેના પરિણામમાં 
ભેદ પડી ગયા વિના રહેતો નથી. એક દુ:ખમાં અને સુખમાં 
સમભાવશીલ રહી શકે છે, જ્યારે ખીન્ને બન્નેય અવસ્થાઓમાં 
રીબામણુ જ અનુભવે છે. આના પ્રતાપે તે બન્નેમાં ભાવિ 
અવસ્થાનો ભેદ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતો જ નથી. એકના એક 
ગ્રકાર્તુ પાપ એક જ સમયે આચરનારા ખે આદમીઓમાં પુ. 





ભીમ અને સોમ ૧૪૩ 


જ [--ન૦તાના ત. તાણણ-.-..-.--૧-.- રવાના કક... તાઇ . _સાગ્લારન-પ..ક-તતુઝનાાનનઇ .-- સના. ગરક)" --તાડ-ત૦-ડ૦.-... 4-૦... .. --------૦૦--ન્‍--૪-અ૪નતાત૦નસાઈ -૭૪-તનનક-નબ્યનનરૂ- -૯/------૦. ૪ --ક--ઝમરૂઅન 


પાપરસિક આત્મા જેવા પાપનો ભાગી બને છે, તેવા પાપને 
ભ્રાગી પાપભીર્‌ આત્મા બનતો નથી, એવી જ રીતિએ, પાપ- 
ખુદ્ધિએ ધર્મક્રિયા કરનારે। અને પવિત્ર ખુદ્ધિથી ધર્મ ક્રિયા કરનારો, 
એ ખેમાં એક ડુખી જય છે, ન્યારે બીન્ને તરી નય છે. મતેોજૃત્તિ શું 
કામ કરે છે, એ ખૂબ જ વિચારવા જેનું છે. દુઃખી અવસ્થામાં સોમ 
અને ભીમ એકસરખા હોવા છતાં પણુ, તે બન્નેની ખુદ્ધિ આદિમાં 
તદન વિપરીત દશા હતી. એકની બુદ્ધિ આદિ પરમ પુર્યશાલી 


આત્માને છાજે તેવી હતી, જ્યારે બીન્નની ખુદ્ધિ આદિ ભયકર 
પાપાત્માને છાજે તેવી ઢતી. 


ભરદિરના દશનથી ક્ઞુદ્ અતે અક્ષુદ્રના વિચારો : 
પરસ્પર. અવિયુકતપણે રહેતા તે “ સોમ ' અને “ભીમ' 
કાઈ એક દિવસે કોઈ પણુ સ્થળે જવાને માટે નીકળ્યા. કોઈ પણુ 
સ્યળે જતા એવા તે ખે જણે શ્રી જ્નેશ્વર્દેવનુ' એક મદિર 
ન્નેયું. તે મ'દિર સૂર્યનાં કિર્તી માફક દીપ્તિમ'ત હતુ' અને 
સુરગિરિના જેવુ' ઉંચુ' હતુ. આ મ'દિસ્ના દર્શન માત્રથી સુદ્દમ 
મતિવાળા શેના હદયમાં સુંદર વિચારો ઉદ્ભત્યા. સૃધ્મ 
મતિવાળા આત્માગોાને માટે જે વિચારે સ્વાભાવિક હોય છે, 
તે જ વિચારે! ઉત્તાન મતિવાળા આત્માઓને માટે અપ્રાપ્ય 
હેય છે. સુ'દર વિચારોથી ઓતપ્રોત બતેલો સૂદ્દમ મતિવાળા 
સેકમ, ભીમને ઉદ્દેતાને કહે 9 ક-“હે ભોમ ! આપણે પ્રથમ 
ભવમાં કાંઈપણુ સુકૃત્ય કયું નથી, તે જ કારણુયી આપણે આ ભવમાં 
આ ળતિતુ' પરપ્રેષણુપણુ' પ્રાપ્ત કરેલું છે, આ વાત સુનિશ્ચિત 
છે : આ વિકશ્રમાં મનુષ્યપણા। તરીકની તુલ્યતા હોવા ૪તાં 
પણુ, જે કેટલાક રાન્ન વિગેરે બને છે ત્યારે કેટલાકા 
પ્રનન આદિ બતે છે, તે સુકૃત અને દુષ્કૃતનું ફૂલ છે, આ 
વાત પણુ વિવાદ વિનાની છે? કારણુ કે-કારણુ વિના કોઈ પણુ 
કાર્ય બનતું નથી. આથી એ વાત સપણ જ છે કે-આપણેુ પ્રથમ 
સ્રુકૃત નથી કર્યું, માટે જ વર્તમાનમાં આપણી આ હાલત છે, 





૧૪૪ ધ્મ'કથાએઓ-પહેલે! ભાગ. 


ભાગ્યયાોગે જ આપણુને આ મ'દિરે ન્નેવા મળેલ છે, તો આ 
મ'દિર્માં રહેલા દેવતે આપણે પ્રણામ કરીએ અને સેકડે 
દુઃખોને જલાંજલિ ૬ઈ એ. ”' 

વિચારે કે-આ વિચારે તુચ્છ મતિવાળા આત્માને માટે 
શ્રક્ષ છે ? નહિ. સૂટ્દમ મતિવાળા આત્માઓ જ આવા વિચાર 
કરી શકે છે. એક સારે। અભ્યાસી પણુ જેવા વિચારે સહેલાઈથી 
વિના યોગ્યતાએ ન કરી શકે, એવા વિચારો “ સેોપસ ના છે. 
આ પ્રતાપ તેની યોગ્યતાને જ છે. આવા ઉત્તમ કોટિના પષુ 
“સેોસમ'ના વિચારોને વધાવી લેવાનું તે દૂર રહ્યું, પણુ ઉત્તાન 
મતિવાળા ભીસે તે એતો સામનો જ કરવાનું કામ પોતાના 
વાચાલભાવથી આદુ. બહુ ખોલનાર વાચાલ ગણાય છે. વિચાર 
અને સબધ વિનાનું યથેચ્છ ખોલવું, એ બહુ બોલાપણુમાં જ 
ખપે છે. એવી દશાના યોગે ભીમે સેપ્મતેો। સામને કર્યો. તે 
સેોમતે ઉદ્દેશીને કહે છે કે-”“ હે અલ્પમતિ સેોભમ ! સમજ કે- 
આ જગતમાં-“પથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. '- 
આ પાંચ ભૂતોના પ્રપઃચથી અધિક કાઈ જીવ જ નથી. જેમ 
આકાશનું કુસુમ નથી, તેમ જવ પણુ નથી. આ દશ્ચામાં હે 
સૈ ! દેવાદિ હોવાની તો વાત જ કયી રીતિએ સ'ભવે ? માટે 
હે મુગ્ધ ! પાખ'ડિએના મુખના અતિ ચડ-ઉદ્દડત નાચના 
આડ બરે દ્વારા મુંઝાઈ ને અલ્પમતિવાળો તું, ફ્રેગટ શ્રા માટે 
તારા આત્માને કર્દાર્થેત કરે છે ? ” 
સોમ કેટલે સમય અતે ભીમ કેટલે સમય ? 

આ રીતિના આ “ સોસ ' અને “ ભીમ 'ના પ્રસ'ગથી, 
હવે તમે વિચારી શકરો કે-આ વિશ્વમાં “ સોમ ' કેટલા અને 
“ભીમ? કેટલા? તમારે કખૂલ કરવું જ પડશે કે-આ વિશ્વમાં 
“સેઈમ ' વિર્લ અતે “ બીમ ' પાર્‌ વિનાના. વધુ વિચારશે 
તો તમે એ પણુ સમજશે કે-“ આપણે પોતે પણુ “ સોમ * 
તરીકે જવનારા અલ્પ સમય અને “ ભીમ? તરીકે જીવનાર 





ભીમ અને સોમ ૧૪૫ 


વધુ સમય : કારણુ કે-સુ'દર૨ વિચારો ભાગ્યે જ આવે છે, 
જ્યારે અસુ'દર વિચારે। ધારાબહ્ધ રીતિએ ચાલે છે. '' એ દશામાં 
“ સોમ ' બનવું ધણું જ મુશ્કેલ છે. અશુભ્ર વિચારોને “ ભીમ” 
સત્તા આપીએ અને રુભ વિચારોને “ સોમ ' સ'સ્તા આપીએ, 
તો દુનિયામાં ભોમ ધણા છે અને આપણુ પણુ ભીમ તરીકે જ 
ધણું વીએ છીએ, એમ લાગ્યા વિનાનહિ રહે. સારા ગણાતા 
આત્માએઓના અંતઃકરણુમાં પણુ હિતકર અને અહિતકર વિચાર્‌।- 
નું દૂદ્યુદ્ધ ચાલુ રહે છે. અયોગ્ય આત્માએ તો “ભીમ'ની 
દશામાં જ જવે છે એ તે નિવિવાદ છે, પણુ યોગ્ય આત્માઓના 
અ'તરમાં પણુ હિતકર વિચાર રૂપ “સોમ ' અને અહિતકર 
વિચાર રૂપ “ ભીમ 'નું કારમું' યુદ્ધ ચાલે જ છે. એ યુદ્ધમાં 
જ્નાગ્યવવાન આત્માઓના અ'ત*્માં જ સોમની જત ચાય છે, 
જ્યારે સામાન્ય કરિના સારા પણુ આત્માઓના અતરમાં તો 
મે.ટે જાગે “ ભીમ 'ની જ જત ચાય છે. આ વાત બરાબર 
વિવેકપૂર્વક પ્રતિક્ષણે વિચારશો તો તમતે લાગરો કે-આપણે 
ઘણી વાર્‌ ભીમ તરીકે જ જવીએ છીએ. સોમ તો ખીચારે 
ખનીને આપણા અ'તરમાં સીદાય જ કે. 

સ૦ આડું પથફ્કરણુ કરીએ તે! તો ભીમને ભાગવું જ પડે ! 

“ ભીમ 'ને ભગાડવા માટે તો આપણે આ વિચારે! કરીએ 
છીએ. અ'તરમાં ચાલતા વિચારે્‌નું વિવેકપૂર્વક પૃથક્‌ કરણુ 
કરવાનું ન્યાં સુધી નહિ શાખો, ત્યાં સુધી તમે સાચા “સે।મ' 
ખનવાના નથી અને એ વિના ધર્મ" સાચી આરાધના પણુ 
શકય નથી. આવી જતિના પથફ્‌ કરણુથી પર બતેલા આત્માઓ 
તો, ધર્મતી આરાધનામાં પણુ વિરાધના ધણી કરે છે. “હું 
આત્મા ષું અને શરીર જડ છે. '-આ વિચાર સદાને માટે 
વત રહે, તો જ આત્મા “ સોમ' તરીકે જવી શકે છે. 
આત્માને નહિ માનનારાએ તા “ ભીમ? છે, એ વાતમાં તો 
વિવાદ જ નથી : પણુ આત્માને માનનારાઓમાં પણુ એ માન્ય- 

૧૦ 


૧૪૬ પર્મકથાઓ-પહેલેો ભાગ 


તાને જવ'ત નહિ રાખનારા આત્માએ, ધણી વાર “ ભીમ” 
ખની જય છે. આત્માતે નહિ માનનારાઓતે “ ભીમ ' બનવું 
એ મુશ્કેલ નથી : કારષુ કે-એ બીચારાઓ શરીરના જ ગુલામ 
ખને છે. તેઓને શરીરની સુધારષુ।માં જ સર્વસ્વ જષયુ।ય છે. 
શરીરની સુધારણા માટે આજે અકત્તવ્યોને પણુ તેવાએએ 
કત્તવ્યા તરીક બનાવી લીધાં છે. શરીરતી સુધારણા માટે 
કરાતી વાતોમાં નને ધર્મ-અધર્મની વાત સમનનવવામાં આવે, 
તો આજના ધણા એવા ભીમે છે, કે જે લાલચોળ બની ન્નય 
છ્ઠે અને વાનરે જેવી દશા સુગરીની કરી-એવી દરા ઉપદેશકની 
કરવાને તેયાર થઈ ન્નય છે. આવા ભીમોને આત્મકલ્યાણુકારી 
દાન, શીલ, તપ અને જાવ જેવા અનુપમ ધર્મના પ્રકાર્‌। સાથે 
લેવા-દેવા જ નથી. એવાઓનાં દાન પણુ શરીરની પૂક્ન માટેનાં 
જ, એવાએ। નાં શીલ પણુ શરીરની રક્ષા અને પુષ્ટિ માટેનાં જ, 
એવાએને। તપ પણુ શરીરના આરોગ્યના હેતુથી જ અતે 


એવાખએાના વિચારો પણુ શરીરની રક્ષા આદિ માટે જરૂરી 
પૌદ્ગલિક વસ્તુએ માટે જ અને એ જ એવાઓને। ભાવધર્મ. 


સાધુઓ 'ખ્યાલમાં રાખવુ જોઇએ : 

આવી દશા આત્માતે નહિ માનનારાઓતી હોય ગએ વાત 
જૂદી છે, પણુ આત્માને માનવાની વાતો કરનારાએ। પણુ ન્ને 
એવી જ દશાના ઉપાસકો બની નય, તો] એ કેટલું બધુ 
ભ્રય'કર ગણાય ? આત્માને માનવા છતાં પણુ આત્મદષ્ટિએ 
વિચાર જ નહિ, એ “ ભીમ? પ્રત્યેતી શરણાગતિ શિવાય શું 
છે ? આત્મહિતની વિચારણુમાંથા ખસેડીને પૌદ્ગલિક વિચારે 
તરફ ધસડનાર્‌। “ ભીમ 'જ છે, આત્મહિતમાં પ્રમત્ત બનેલાઓને 
ખોટા અતે પાપવર્ધક બચાવો કરવાનું શીખવનાર, અતરમાં 
રહેલો “ ભીમ 'જ છે. અ'તરમાં “સેમ 'તે સ્થાનરેષ કરીને 
“ ભીમ 'ને સ્થાનસ્થિત કરનારા સાધુઓ પણુ ભાાનસૂલા બને, 
તે પછી ગહસ્થાની તા વાત જ શી? 





ભીમ અતે સેમ ૧૪૪ 





સ૦ સાધુએ અતે ભાનભૂલા ? 

સાધુએ પણુ જે સદા હિતકર વિચાર રૂપ સોમના ઉપાસક 
ન બન્યા રહે, તો તેઓ પણુ ધી જ સહેલાઇથી ભાનભૂલા 
બની શાકે છે. સાધુએ અને આળસુ, સાધુઓ અતે કારમા 
ગ્રમાદી, સાધુઓ અને પોંદ્ગલિક વસ્તુઓના શોખોન, સાધુઓ 
અતે શરીરના પૂક્નરી, સાધુએ અને ત્તાનના ખપી થવાના 
બદલે પુસ્તકા કે કબાટો આદિના સ'ત્રહેમાં રાચનારા, સાધુઓ 
અતે વસ્્ર-પાત્ર આદિતી સુંદરતાના મોહમાં ફસીને સ'યમને 
ભૂલનારા, સાધુએ અને નામનાની લિપ્સાને આધીન ખનીને 
ઉનન્‍્માર્ગનો પણુ ઉપદેશ આપનારા, સાધુએ અને આચાર્યાદિ 
પ્રત્યેના વિનય આદિથી ખેદરકાર, સાધુઓ અને ગુરૂકુલવાસને ' 
છોડીને યથેચ્છ ભટકનારા, સાધુઓ અતે વિના અધિકારે ઉપ- 
દશક આદિ બનવાતી લાલસાવાળા તથા સાધુઓ અને સેવા 
યોગ્ય પાસેવી પણુ સેવા લઇને મદ્દોન્મત્ત થનારા, આ અને 
આવી આવી અનેક વસ્તુએના યોગો ન સ'ભવી શાકે એવા છે : 
આમ છવાં પણુ, અતંતત્તાનિઓની આજ્ઞાને અનુસરતા “વિચારઃ 
રૂપ “સે।મ ને સ્યાતે વિપરીત વિચાર રૂપ “ ભીમ તે સ્થાન- 
સ્થિત કરનારા સાધુગો। સાથે, અનેક અસ'ભવિત એવી અયોગ્ય 
વસ્તુઓને યોગ થઇ ન્નય છે. આવી અસ'ભવિત વસ્તુઓના 
યોગથી બચવાને માટે સાધુ માત્રે પણુ આન્તાયુકત વિચારને 
અ'તરમાં સ્થાન આપીતે “ સેમ ' બનવાની જરૂર છે. યેાગ્ય 
વસ્તુના યોગને પામીને યોગ્ય વિચારના ઉપાસક બનનું, એ 
દશા “ સોમ ' જેવી દશા છે : જ્યારે યોગ્ય વસ્તુના આલ- 
બનને પામ્યા પછી પણુ અયોગ્ય વિચારના ઉપાસક બનવું, એ 
દશાતોા ભીમ 'ના જેવી જ કે. આવાં દર।ા-તો દ્દારા પણુ જન, આ 
રીતિએ આત્મનિરીક્ષષયમુ કરવામાં આવે, તો ધણું ધણું હિત 
સાધી શકાવ 55. પ્રભુશાસનના ઉ'ચા માર્મને પામેલા મુનિઓ 
પણુ નને એ માર્ગને અનુસરતી વિચારણાએના ઉપાસક નહિ 


૧૪૮ ધ્મ'કચાઓ-પણેલેો ભાગ 


ખનતાં પૌદ્ડગલિક વિચારણાઓએના ઉપાસક બનશે, તો એ વર્તમાન 
શાસનના ભીમ બનીને પોતાના આત્માને માટે ભય'કર્‌ બનવા સાથે 
શાસનના ભદ્રિક આત્માઓને માટે પણ્‌ ભયકર જ બનશે. 
અહિસક હોવાતો દાવો કરનારા મુનિ, હિંસક પ્રશૃત્તિઓના 
વિચારમાં નિમગ્ન બનીને એવી જ જાતિની પ્રજૃત્તિઓઆ અને 
પ્રરૂપણાએ કરે, તો એ મુનિ વેષધારી બની જવા સિવાય 
અધિક સારે શી રીતિએ રહી શકે તેમ છે? નિંદા આદિતિ 
વ્યસની બતેલે। સુનિ, પરનાં છિદ્દો જવામાં મશ્ગુલ ખતેલેો 
મુનિ અને સાચી-ખોટી રીતિએ પણુ પોતાની મોટટાઇતુ' તેમજ 
અન્યની હુલકાઇનુ' જ પ્રકાશન કરવામાં પ્રસન્ન થનારો મુનિ, 
અન્યના ગુણો ન્નેવાને બદલે દોષો નનેનારો બતી #નય અગર 
તા ગુર્ાને પણુ દોષો રૂપે નનેનારા બતી ન્નય એ સહજ છે. 
પોતાના દોષોને છૂપાવીને પાતાના નહિવત્‌ ગુણોને પણુ મહાગુણે। 
રૂપે વર્ણ્વવાને। શોખીન બનેલે મુનિ, “સોમ' જેવી દશાને કયાંથી 
જ પામે ? સોમ જેવી દશાને પામવાને માટે તો સન્માર્ગના સાચા 
ઉપાસક ખઅનવું પડશે. 
સોમ કોણ ખને? 

કાઈ પણુ કલ્યાણુકામી, પછી તે ભયે મુનિ હોય કે શ્રાવક” 
હોય, પણુ ને તે આ પ્રસંગ ઉપરથી વિચારશે તો સમજ 
શકરો 'ે-હું સૂદ્મ મતિવાળા છું કે ઉત્તાન મતિવાળા છું ? 
કાર્ણુ કે-રઘ્‌મ મતિવાળા આત્મા “ સો ' જેવો વિચારશીલ 
ખને છે, ત્યારે ઉત્તાન મતિવાળા આત્મા “ભીમ? જેવો 
દિગ્ા[રીત “તે છે. સદર વિચારવાળા આત્મા જ તત્તવજ્ોના 
વિશ્વમાં વિચારશીલ મનાવ છૅ અને અસુ'દર વિચારવાળા 
આત્માઓ તો વિદ્દાન હોય તોય વિચારહીન મનાય છે. સારે 
વિચાર પ્રાયઃ આવે જ નહિ, એવા આત્માઓ “ ભીમ ' 
જેવા જ ગણાવા નનેઈ એ. આત્મા આદિની માન્યતાથી દૂર્‌ જ 
ભાગનારા આત્માએ! પણુ “ ભીમ ' જેવા જ મનાવા ન્નેઈ એ. 





ભીમ અતે સોમ ૧૪૯ 


“૦૭-૦-૦૦... _...-. ૦-૦. -._.... -૦.-- - તળ 'શાળાણાવાનવુરનતાભા્યાઇનયા. #. સ.અ. - --.-.ત-.....વા.. ૨ ----------------- ----* 


જેગોાને આત્મા આદિની વાતને સાંભળતાં જ ચમકાર્‌ ચાય, 
એવા આત્માઓને ધર્મ આદિતા વાસ્તવિક વિચારે! સ્વયમેવ 
આવે નહિ અને કોઇ ધર્મના વિચારોને સભળાવે તેય રૃચિ 
ન થાય પણુ સામને કરવાનું જ મન થાય. આ સધળેોય પ્રતાપ 
ઉત્તાનમતિપણાને। એટલે ક્ષુદ્રતાતો છે. હવે જે આત્માઓ આત્મા 
આદિતે માનનારા ગણાય છે, તેઓમાં પણુ એવા ધણા છે, "કે 
જેઓને ધર્મનો વિચાર આવતે નથી. એવાએ। પણુ પૌદ્ગલિક 
પદાર્થોની લાલસામાં જ સડનારા હોય છે અને એથી એવાએ 
પણુ ભીમના જેવા જ ગણાવા ન્નેઈ એ. હવે જેઓતે કવચિત્‌ 
ક્વચિત્‌ સારા વિચારો આવે, પણુ આવતાંની સાથે જ વિપરીત 
વિચારોને જે હલ્લો થાય, તેને જેએા આધીન થઈ નય, 
તેઓ પણુ “સોમ જેવા બની શકે નહિ. “ સોમ ' જેવા તો તે 
બને, કે જે સક બુદ્ધિવાળા હોય અતે ઉત્તાન ખુદ્ધિના વિચારે।ને 
આધીન થનારા ન હોય. 
સન્દિરમાં : 

અહીં તો જેપ્મે પોતાના ઉત્તમ વિચારો જહેર કરીને 
“ ભીમ 'તે દેવના દર્શન-નમનને માટે પ્રેરણા કરી, પણુ ન્યારે 
ભ્રીમે પોતાની ઉત્તાન મતિનું નૃત્ય આરયું અને સોમને પણુ 
દેવના દર્ચન આદિથી વંચિત કરવાને પ્રયત્ન આર'્યો, ત્યારે 
તેની ઉપેક્ષા કરીને સેપ્મ પોતે પોતાની શુદ્ધ ખુદ્ધિના બળે 
દવના દર્શન-નમન માટે સજ્જ યયો. પોતાની વાચાલતા દ્વારા 
ભીમે સોમને વાર્યા, તે છતાં પણુ ' સોમ ' તે! ચદ્ર જેમ 
ચદ્રિકાવાળા હોય છે તેમ શુદ્ધ મતિ રૂપ ન્યોત્સ્નાવાળા હતો, 
એટલે એના ઉપર તેતી કશી જ અસર થઈ નહિ. શુદ્દ મતિ 
રૂપ જ્યોત્સ્નાવાળા અને જેનો! અજ્ઞાન રૂપ અ'ધકાર અથવા તો 
પાપ રૂપ અંધકાર શમી ગયે! છે, એવો સોમ પોતાના રુદ્ધ 
નિશ્રયને વળગી રહીને શ્રી જિનભવનમાં ગયે।. શ્રી જિનભવનની 
અંદર્‌ જધ્તે તે સે॥8મભ ભુવનબન્ધવ શ્રી જિનેશ્વરદેવને નમે છે. 


55.2૬ 
૧૫૦ ધ્મકથાઓ-પહેલે ભાગ 





નમે છે એટલું જ નહિ, પણુ એક રૂપીઆનાં પુષ્પા લઇને 
ઉત્કટ કોટિની ભક્તિ દ્દારા તે શ્રી જિનેશ્વરદેવને પૂજે છે. તે 


ઉત્તમ ધર્મક્યાના પુણ્યના વશથી તે જેમ મતુષ્યલવના 
આયુષ્યની સાથે ખાધિખીજનતે પણુ ઉપા્જે' છે. 
ભીમને તજો : 

આ રીતિએ, જેએ। ઉત્તમ વિચારોને કરી શકે છે, તેઆએ 
“ભીભ ' જેવા વિચારોને વશ થયા વિના પોતાની હિત- 
સાધનામાં ઉદ્યમવ'ત બન્યા રહેવું જ્નેઈએ અને તેમ કરનારાએ। 
જ “સોમ જેવા બની શકે છે. જેમ ભીમ જેવાના વિચારો- 
થી બચવાનું છે, એજ રીતિએ પોતાના આત્મામાં પણુ 
ઉત્પન્ન થતા “ જીમ ' વિચારોથી બચવાનું છેં. એક સારે 
વિચાર આવતાંની સાથે અનેક વિપરીત વિચારો આવવા, એ 
પણુ બનવાન્નેગ છે : પરન્તુ એ વિપરીત વિચારોના ઉપદ્રવમાં 
જે સ્થિર નહિ બતે, તે પાતાના શુદ્ધ વિચારને પણુ અમલ 
નઠિ કરી શકે. કટલાક સાધુઓમાં કારમી પ્રમાદશાલતા, પ્રત્યેક 
ક્રિયામાં શિથિલતા, છતી શ્ઞક્તિએ તપ અને સયમ પ્રત્યેના 
બેદરકારી, વિના ભ્રૂખે પણુ સ્વાદની ખાતર ખાવા-પીવાની 
લોલુપતા, નિર્દોષતા પ્રત્યે લટ્ષ્યનાો અભાવ અતે સુદર તથા 
અનુકૂળ વસ્તુઓ પ્રત્યે જ લદ્ય,-આ બધું ઓતપ્રોત થયેલ 
દેખાય છે, તે ભીમ વિચારની સામે તેએ નહિ ટ%ી શ્રક- 
વાના પ્રતાપે જ દેખાય છે. એવા પણુ સાધુઓ નને સાસ 
જેવા બનીને ભીમ જેવા સાથીએ અને ભીમ જેવા વિચાર્‌- 
ની સામે ટકવા જેટલું સામથ્ય કળવી લે, તો પોતાને પ્રાપ્ત 
થયેલ સયમ-સુરતરૂની સાધનામાં કદી જ શિથિલ ન ખને 
અને મળેલ સુદરમાં સુદર વસ્તુની સુદરતમ આરાધના કરી શકે. 


જ્ઞાનના નામે રિથિલતા હાય ? 
ધરબાર અને માતાપિતા આદિતે અથવા તે। દુનિયાદારીને 





ભીમ અને સોમ ૧૫૧ 


મેળવવા-ભોગવવા આદિની આશાને પણુ તજને દીક્ષિત થયેલા 
આત્માએ કાંઈ માંયકાંગલા નથી હોતા, પણુ ન્ને દીક્ષિત થયા 
આદ પણુ તેઓ ભીમ જેવા ભયકર સાથીઓના સહવાસમાં 
આવી ન્નય છે અથવા તે। ભીમ જેવા ભય'કર વિચારોના ભોગ 
બની ન્ય છે, તો એવાઓને ભય'કર પાત થઈ ન્નય, એ કાંઈ 
આશ્ચર્યજનક બનાવ નથી. સ'યમસાધક ત્તાનના નામે સાધુએ। 
જો વિગઈ આદિના ઉપાસક બની ન્નય, તપેવર્ષક જ્ઞાનના 
નામે સાધુઓ નને તપના વૈરી જેવા બની ન્નય, ક્રિયાઓમાં 
સુ'દરમાં સુંદર સ્જુ્તિ આણુનાર સાનના નામે સાધુઓ ન્ને 
ક્રિયામાં શિથિલ બની ન્નય, નિદ્રા આદિના પરમ શત્રુ એવા 
સાનના નામે સાધુઓ ન્ને ભયકર રીતિએ નિદ્રા આદિ પ્રમાદ- 
ના ઉપાસક બની જાય, સાચી ન્નતિના નખ્ર બનાવનાર 
સાનના યોગે પણુ સાધુઓ નને અભિમાન રૂપી કારમા દાહુ- 
જ્વરથી જવર્‌ત બની ન્ય અને વિનય, વૈયાવચ્ચ તથા ભક્તિ 
આદિ ગુણોને ખીલવનાર્‌ જ્ઞાનના પ્રતાપે પણુ સાધુએ નને 
[વેનય કરતાં શરમાતા, વૈયાવગ્ચતે વેઠ માનતા અતે ભક્તિ 
આદિમાં લધુતા માનતા અગર તો કટાળતા બની ન્નય, તો 
સમજવું જ ન્નેઈ એ કે-એ ખીચારા કાં તો ભીમ જેવાના દોસ્ત 
બન્યા છે અથવા તો ભીમ જેવા વિચારોના ગુલામ બન્યા છે. 
દ્રૉભિકતા : 

જે તારકોાની હિતશિક્ષાથી સન્માર્ગ પામ્યા, તે જ તારક 
ની હિતશિક્ષા પણુ ન્ત્યારે સહન ન થાય, ત્યાઝે તેવા સાધુ- 
એએ સમજવું ન્નેઈ એ કે-“ ગમે તે પ્રકારે અમારા ઉપર ભીમ 
જેવા સાથીની અગર તો ભીમ જેવા વિચારોની કાર્મી અસર 
થઇ છે. ' સસારની અસારતા, પૌદ્ગલિક લાલસાગ્ગાની ભય"- 
કરતા અને શરીર પ્રત્યેની મમતા, વૈરાગ્યવિરેધિની વિલાસજૃત્તિ, 
ર્સનાની પરાધીનતા, વિષયે પ્રત્યેની આસક્તિ તથા આરાધનામાં 
પ્રમાદ આદ્તિ ભય'કરતા બતાવતી કડકમાં કડક દેશનાને વધાવી 





૧૫૨ ધર્મકથાએા-પણેલે! જાગ 


લેનાર અને જે કોઈ એવી દેશના માટે યદ્દા તદા ખોલે 
તેઓને દુર્લભખાધિ, બહુલસસારી આદિ તરીકે એળખતા 
અતે ઓળખાવતાઓ પણુ, જ્યારે પોતાની ન્નત વિષેતી સાચી 
અને સ્વપરહિતતી અપેક્ષાએ કરાએલી પણુ ટીકાને ન સહી શકે, 
ત્યારે તો એવાઓને સાચા સ્વરૃપમાં એળખવા, એ પણુ 
સામાન્ય આત્માઓને માટે અત્યન્ત મુશ્કેલ બની ન્ય છે : 
કારણુ કે-હદયના ભોમ હોવા ૭તાંય એવાએ સામના ઝબ્ભામાં 
રહેનારા ભય ક2 દશભિએ હોય છે. એ દ'ભના પ્રતાપે તેગને 
તેઓના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં સામાન્ય જતે। ન પિષઠાની શકે 
એ જેમ સહજ છે, તેમ એવાઓથી સ્વય' બચીને અન્ચરોને 
બચાવનાની પ્રનૃત્તિ કરનારા આત્માએ અમુક કાલને માટે 
તેઓને કજ્યાખોર આદિ લાગે એ પણુ સહજ છેકે. 
દ્રાનને અગે : 

તમે પણુ નને તમારી જતને માટે વિચારશો, તો તમને 
પણુ લાગશે કે-તમારી આજુબાજુ પણુ ધણા ભીમે રરે છે 
અતે તમારા અંતરમાં પણુ ભીમ વિચારતો એછે ઉત્પાત 
નથી. દાનનો વિચાર પ્રથમ તો આવશે નહિ, દાનને વિચાર 
આવશે તો પ્રતિપક્ષો વિચારો આપનારા સાથીએ પણુ મોન્નૂદ 
છે અને સાથે હૈયામાં એવા વિચારે પણુ છે જ કે-“ લદ્ટમી 
એ જ દુનિયામાં સારી રીતિએ જવવાડનારી વસ્તુ છે. એના 
વિના દુનિયામાં પણુ અતે ધર્મસ્થાનમાં પણુ કચાં કિંમત ચાય 
છે ?” આવા વિચારોના પ્રતાપે, લદ્ટમી પ્રત્યેતી મમતા વધી 
ન્નય છે અતે દાનના વિચાર હવામાં જ ઉડી ન્નય છે. એવા 
પણુ માણુસો હોય છે, કે જેએ એમ વિચારે ૩-- મારા 
પાઝીરાન માટે આ ન્નેઈએ અને તે ન્નેઈએ, એટલે પાંચ- 
પચાસ લાખ હોય ત્યાં સુધી તો દાનને વિચાર કરવો એ પણુ 
ઉઊંચિત નથી. આપણી પાસે શું ઉભરાય છેં, તે આપણે દાતાર 
બતી જઈએ #? પૂર્વના પુરૂષોની ઉદારતાનાં વર્ણનો આવે છે, 





ભીમ અને સોમ ૧૫૩ 








_શજ-જનનસનતાાણથ, હ. શકત... «૦... _.... ૯. 





સલા જનન. ૪-જનાપઝ ઝના. ૪----:. ઇબજૂન-ઝ ઝન” “* ---2-4-- ૦-૦૦... 


પણુ તેએ! પાસે લદ્દમી કેટલી ? આપણી પાસે તો કાંઝ જ 
નથી. એટલી લદ્દમી હોય અને ઉદાર બનીએ એ શેભબે. 
આપણી પાસે જે છે, તે તો આપણું માટે પણુ ઓછી પડે 
તેમ છે.' આવા આવા અનેક વિચારે! ઉઠે પણુ છે અને એથી 
દાનની થયેલી ભાવના પણુ પરાવર્તનને પામીને કારમી મૃપણુતા 
સ્વામિત્વને લે છે. એ જ દશા શીલતે માટે, તપને માટે અને 
શુભ ભાવધર્મની આશાધનાતે મારે સમજ લેવા જેવી છે. 
શીલને અગે: 

સવથા ખહ્મચર્યતી વાત બાનુએ રહી, પણુ ચતુર્માસ 
આદિમાં અહ્મચર્યતી વાત આવે, પર્વાદિવસો। માટેના ખહ્મસર્ય'ની 
વાત આવે, પરસ્ત્રીના ત્યાગની વાત આવે, ત્યારે પણુ આજુબાજુ 
અને અ-તરમાં કયાં એ ઉત્પાત મચે છે ? એવા ઉત્પાતના 
સમયે શીલ માટેનું સઘળુય સામર્થ્ય ન્નણું નજ પ્રાયઃ થઈ 
ગયું હોય, એવી દશા અનુભવાય છે. “બાપ રે! શીલ તે 
કેમ પળાય? મહાપુરૂષાએ પણુ ભોગો કયાં નથી ભોગવ્યા? જું 
આપણે ખૂબજ આસક્ત છીએ ? આસક્તિ વિના જ ભેગેને 
ભોગવીગએમ એમાં શું ? સ્ાનિઓએ કચાં સર્વથા ના પાડી છે ? 
એ તો ભાઇ ! રાક્તિના પ્રમાણુમાં જ કરાય ! ”-આવા આવા 
અનેકવિધ વિચારોથી શીલના સામર્થ્યનું પણુ છિન્ન-વિચ્છિન્નપણું 
થયા વિના રહેતું નથી. 
તપને અગે : 

તપની વાત આવતાંની સાથે જ શારીર યાદ આવે. એ 
વખતે, શરીર સારૂં અતે સશક્ત હોય તો પણુ માંદુઃ' અતે 
અશકત લાગે. વ્યવહારની સધળી વાતોમાં સશક્ત લાગતું 
શરીર, તપની સાધનામાં જ અરાક્ત લાગે. “શરીર હરે તે 
ધર્મ થશે, માટે એતે તો સારં અને મજખૂત બનાવવું નનેઇએ : 
'તપથી તો શરીર અશક્ત બની ન્નયઃ આપણે એવું તે ચું 
'ખાઈ નાખીએ છીએ ? આપણે ભક્ષે ઘણી વાર્‌ ખાતા હોઇએ, 


૧૫૪ યર્મકથાઓ-પહેલે ભાગ 


પણુ એકાસણાવાળાય કયાં ઓછુ ખાય છે શ? આય'બિલવાળા 
પણુ કાંઈ સ્વાદ નથી કરતા, એવું થેડું જ છે : ઉપવાસવાળા 
પારણે-ઉત્તરપારણે કયાં બાકી શાખે છે ? વળી શું તપ ન થાય 
તો કાંઈ કલ્યાણુ ઓણું જ અટકી નય છે : ભગવાતે પણુ કયાં 
શક્તિ ઉપરાંત તપ કરવાનું કહ્યું છે અને શક્તિ મુજબ આપણે 
પણુ નવકારશી કયાં નથી કરતા ?”-આવા આવા શિથિલતાને 
આણુનારા અનેકવિધ વિચારે।થી, ન્નગેલી પણુ તપની ભાવના, 
શીર્ણ-વિશાર્ણુ થઇ ન્નય છે. 

રભ ભાવને અગે : 


શુભ ભાવની બાબતમાં પણુ લગભગ એ જ દરા છે. “ શુભ 
જાવ ખરે, પણુ આપણે કયાં એવા અશુભ ભાવ કરીએ 
છીઝએે ? અપરાધી હોય, આપણું બગાડવાને ઈચ્છતા હોય અને 
ગોવા એવા જે જે આપણા મારે હાનિકર હેય, એવાને 
માટે પણુ ને આપણે કરવાન્નેગ વિચારો ન કરીએ, તો તે 
આપણુને કેમ પાલવે ? એવાનું તા ખૂરૂં પણુ ઈચ્છવું પડે. 
આપણું ડ્રાઈ અપમાન કરે, તો એ આપણે કેમજ નિભાવી 
લઈએ ? સસારમાં રહેવું છે, એટલે-* થાય તેવા થઈ એ તો જ 
ગામ વચ્ચે રહીએ ને?' આપણે કાંઇ સાધુ છીએ, કે જેથી 
ગામ છોડીને ચાલ્યા જઈ એ ? ”-આવી આવી વિચારણાગ્માથી , 
અ'તરમાં આવેલી શુભ ભાવને આરાધવાની અભિલાષા પણુ, 
અસ્તાવ્યસ્ત થયા વિના રહેતી નયા. 


રવપૃજા, ઝુરુસેવા અને ધર્માચરણ : 


આવી જ -ીતિએ દેવપૂન્ન, ગુર્સેવા અને ધર્મના આચ- 
રણુને મલિન કરનારા વિચારોનો પણુ સામના જેવો ન્નેઈ એ 
તેવો નહિ થઈ શકવાથી, દેવપૂન્નમાં પણુ ”જતપૂન્ન, ગુરૂસેવામાં 
પણુ સ્વનામના અને ધર્મ તી આચરણામાં પણુ પોતાની પ્રશ'સા 
આદિ ડરાવવાની ભાવનાની ઉપાસના થાય છે. સુદેવ અને 





ભીમ અને સે।મ ૧૫૫ 


કુદેવ તથા તેની પૂક્નના હેતુને ન્નણુવા ૭તાં પણુ, લોકિક 
અને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ તરફ ધસડનારા વિચારોનું શરણુ સ્વીકા- 
રાય છે. સુમુર્‌ અતે કુમુરૂને એળ'ખવા છતાં તથા સુગુર્‌તે પણુ 
શા માટે માનવા નેઈએ એમ ન્નણુવા છતાં પણુ, લોકબ્યવ- 
હારતે તાખે થળતે કુમુરૂની પણુ ઉપાસના કરવાનુ' મન થાય છે 
અને સુગુરૂની ઉપાસનામાં પણુ સમજવા છતાં લોકોત્તર મિથ્યા- 
ત્તની ઉપાસના થાય છે. ધર્મનો આચરણામાં પણુ વિવેક છતાંય 
વિષાનુકાન, ગર્લાનુછાન અને અનનુદ્ઠાન, કે જેતે ઉપકારિઓએ 
અસદ્દ અનુષ્ઠાનો તરીકે આળખાવેલ છે, એનું પણુ આચરણુ 
થઈ ન્નય છે. આ ખધેય પ્રતાપ ભીમ જેવા સાથીને અથવા 
ભીમ જેવા વિચારતે। છે. દાનાદિના સમ્બન્ધમાં સર્વ શ્રાવક્ટાની 
આવી દશા છે એમ નથી, પરન્તુ આવી દશાનો અભાવ છે 
ગમેય નથી. અત્યારની મોટા ભાગની દશા એવી છે, કે જે દશાને 
અગે આ જતિનું સૂચન કરવું, એ પણુ પરમ આવસ્યક છે. 
અનુત્તાનમાતિ આદિ ખને! : 

સોમમપણુ।ને પામવાને ઈચ્છનારે અતે બીમપણુાથી બચ- 
વાને ઈચ્છનારે, ઉપકારી મહાપુરૂષે વર્ણુવેલા સોમના અને 
ભીમના સ્વરૂપને બરાબર સમજ લેવું નનેઈ એ. સોમને માટે 
ઉપકારી મહાપુરૂષે ચાર વિરેષણાતેા ઉપયોગ કર્યો છે. એક તે 
એ કે-સોમ અનુત્તાનમમતિ હતો; અર્થાત્‌-સૂષ્દમ બુદ્ધિવાળા 
હતો. સદ્મમતિ આત્માએ સુપર્યાલો.િતકારી બતે છે. વિવેક- 
પૂર્વકની વિચારણા કરીને પ્રવૃત્તિ કરનારા આત્માએ અહિતકર 
પ્રભ્ૃત્તિથો બચી શદ છે અતે હિતકર પ્રત્તિમાં યોક્નઈ ને 
સ્વ-પરના કલ્યાણુને સાધનારા બની શકે છે. સુદ્દમ મતિને 
ધરનારા આત્માઓ ધર્મના નામે અધર્મના ઉપાસક બનતાં 
તો બચી શકે છે, પરન્તુ અધાર્મિકક આચરણુ કરવું પડતું હોય 
તેવા સમયે પણુ, વિવેકશીલ હોવાના કારણે, અન્યોની જેમ 
પાપથી લેપાતા નથી. સોમને અક્ષુદ્ર તરીકે જણાવીને ઉપકારી 


૧૫૬ ધમકથાએ-પહેલેો ભ્નાગ 





ઝે ------------------------------------*--૦-ામસ્‍ના.માણાઇ ખાશાામાતાઇ-૦:૦-મ/નઇપ#--૦"યામાગણી”માણન્ાઇ- સત૦૨ 





'-ર------૦------ઓઇ- --ના૯---..-.-- 





મહાપુર્ષે ફરમાવ્યું છે કૈ-તે પુષ્યાત્મા તુચ્છ નઠિ હતો, પરન્તુ 
ગમ્ભીર હતે. સૂછ્દમમતિ બન્યા વિના ગમ્ભીરતા આવવી ગએ 
'શકય નથી. સાચા ગમ્ભીર પણુ તેએ જ બની શકે છે, ક 
જેઓ અનુત્તાનમતિ હોય છે. સોમને ભદ્રક અને વિતીત તરીકે 
પણુ ઉપકારિએ વર્ણુવ્યો છે. સૂથ્ષ્મ મતિ અને ગામ્ભીર્યના 
સ્વામી આત્માઓમાં ભદ્રકતા અતે વિનીતતા હોવી, એ તો 
સહજ છે. ભદ્રક આત્માઓથી પાપ નથી આચરાતું એમ નહિ, 
પણુ તે આત્માઓમાં ઇતર્‌ોના જેવી પાપરસિકતા નથી હોતી. 
પાપરસિક આત્માએ પાપ આચરતાં પૂવે? અને પાપ આચર્યા 
પછી જે નતિતી વિચારણાઓએ અને પ્રરૃત્તિઓઆમ! મગ્ન ખતે 
છે, તે ન્નતિની વિચારણા અને પ્રરૃત્તિથી ભરદ્રક આત્માએ 
પર રહે છે. આ દુનિયામાં એવા અભદ્રક આત્માએ ધણા છે, 
ક જેએ પાપના રસિક હોવા ૭તાં પણુ, દુનિયામાં પાપના 
ભૌર્‌ અતે પાપના ત્યાગી તરીકેની નામનાપૂર્તક જવવાની તીવ્ર 
અભિલાષા ધરાવે છે : એ અભિલાષાના યોગે એવા અભદ્રક 
“આત્માએ નિરંતર પાપવિચારામાં મગ્ન રહે છે : કારણુ કે- 
તેમને સર્જ પ્રટત્તિઓમાં દમ્ણના જ ઉપાસક બન્યા રહેવું પડે છે. 
પાપ ક્રરસ્વા છતાંય પુષ્યજ્ઞાલી તરીકેની નામનાને ભોગવવાને માટે 
પાપને સફાઈયી આચરવા મારેની અને પાપને આચર્યા પછીથી 
તેને છૂપાવી રાખવા માટેની ચિન્તાથી તેએ। અહોનિશ ધેરાએલા 
રહે છે. એ નતિની મનોદશા આત્માને સસારમાં ખૂબ જ 
રૂલાવનારી નિવડે એ સહજ છે. લદ્રક આત્માએ એવા 
નિધ્વ'સ પરિણામવાળા બની કકતા નથી. સદ્દમ મતિને ધર- 
નારા, ગમ્ભોર અને ભદ્રક આત્માઓમાં સાચી વિનીતતા 
આવવી એય સહજ છે. તેવા આત્માએ તેથી વિપરીત 
સ્વરૂપના ભીમ જેવા આત્માઓની જેમ અવિનીત બની 
શકતા નથી. આ કારણે, કલ્યાણુના અથો” આત્માઓએ ઉત્તાન 
શતિવાળા, ક્ષુદ્ર અભદ્રક અને અવિનીત નઠિ બનતાં, અનુ- 





ભીમ અને સે।મ ૧૫૭ 


નાભના - સબા... તમ. ગાન 9૦ તનઇ--.. 


ત્તાન મતિવાળા, બક્ષુદ્ર, ભ્રદ્રક અને વિનીત બનવુ" જેઈ એ. 
આમ અનુત્તાન સતિવાળા આદિ બનેલા આત્માઓ ધર્મને 
ઘણી સહેલાઈથી પામી શકે છે અતે ધર્મતી આરાધના પષુ 
સુન્દર પ્રકારે કરી શકે છે. સોભ જેવા બનવાને ઈચ્છનારા 
આત્માઓએ, ભીમ જેવા આત્માએની પોતાના ઉપર કશી જ 
અસર ન પડે, એની પણુ ખાસ કાળજ શાખવી ન્નેઇએ અને 
ભીમ જેવા આત્માઓના ગમે તેટલા પણુ વિરોધને ગણુકાર્યા 
વિના જ, આત્મકલ્યાણુની સાધક પ્રશૃત્તિઓઆમાં આદર્વાળા. 
ખની જવુ' જેઈ એ. 
સોમ અને ભીમ ભવાન્તરષમાં : 

અશ્રુદ્રતા ગુણુની આવસ્યકતાના સમર્થનમાં સ્રોમ અને 
ભીમનુ આ દષ્ટાન્ત, પરમ ઉપકારી, આચાર્ય'ભગવાન શ્રોમર્‌ 
રૃવેન્દ્રસરીશ્વર્જી મહારાનઅએ ફરમાવ્યું છે. અક્ષુદ્ર સોમ કે 
અને ક્ષુદ્ર ભીમ છે. એક અલ્ષુદ્રે અને એક ક્ષુદ્દે-એમ બન્નેએ 
શ્રી જિનમન્દિરને જોયું, પણુ બન્નેને વિચારો કેવા આવ્યા? 
અક્ષુદ્ર એવા સોષતે સુકૃત અને દુષ્કૃતના ફલ સ'બ'ધી વિચારે 
આવ્યા અને એ વિચારના પ્રતાપે તેનામાં દેવભક્તિ કરવાની 
ભ્રાવના પ્રગટી. ક્ષુદ્ર એવો ભીશ સ્વયમેવ તો સુકૃત-દુષ્કૃત 
સબધી વિચાર કરનારો બતી શકયો નહિ, પરન્તુ સોમે 
જ્યારે હિતકર વાત કહી, ત્યારે પણુ તેણે તેનો વિરે।ધ કર્યો. 
તેણુ તો જવ હોવાની વાતતેો જ પ્નિકાર કર્યો અતે સોમ 
જેવા સદ્મ મતિવાળાતે પણુ મુગ્ધ કહી દીધો. ધર્મની વાત, 
એ તો પાખણિડએના ભેન્નનું' એક પ્રચણ્ડ તાણ્ડવ છે, લુ 
એવુ' બોલવાને પણુ તે ચૂકયો નહિ. ક્ષુદ્રતા, એ એવે દુર્ઝુણુ 
છે દૃ-આત્માને તે સદ્વિચારેથી વિધુ બનાવીને, અસદ્દ- 
વિચારને ઉપાસક બતાવી દે છે. અક્ષુદ્રા એથી વિપરીત 
અને કલ્યાણુકર્‌ અવસ્થાતે પમાડૅ છે. ક્ષુ્મતિ ભીમે ગમે 
તેમ કહેવા ૭તાં પણ્‌, અશ્નુદ્રમતિ સોમે તેની વાતતે ગણુકારી 


૧૫૮ પર્મકથાઓ-પહેલે ભાગ 


નહિ. તે તો શ્રી જિનમન્દિરમાં ગયો, જગતના નિષ્કારણુ બન્ધુ 
ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવને નમ્યો અને એક રૃપીઆનાં પુષ્પો 
ખરીદીને તેણે ભગવાનની પરમ ભક્તિથી પૂન્ન કરી. એ 
પુણ્યના વશથી તેણુ મનુષ્યના આયુષ્ય સમેત ખોધિખીજને 
ઉપાજ્યુ” ! નરાયુ અને બાધિબીજની પ્રાપ્તિ થઇ, એ સામાન્ય 
ફૂલ છે? નહિ જ. એનો સસાર ખૂબ જ પરિમીત બની ગયો. 

હવે અનન્તઉપકારી આચાર્યલગવાન શ્રીમદ અડલ'ક- 
સૂરીશ્વરજી મહારાન્ન ફરમાવે છે ક-“ હે સણિરથ નરેન્દ્ર ! 
તે સોમ ત્યાંથી મરીને, તારા આ પરમ ભાગ્યરાલી અને 
ઉત્તમ રૂપને ધરનારા પુત્ર વિક્નમકુમાર્‌ તરીકે જન્મ પામ્યો 
છ્ે.' વળી વિક્રમકુમાર્નો જવ એ જેમ સોમને! જવ છે, 
તેમ અનન્તઉપકારી આચાર્ય'ભગત્રાનની સેવામાં આવતાં શ્રી 
સણિર્થ રા”નએ રાજમાર્ગમાં જે કોઢીઆને જેયો હતો, તે 
જ%્ાદિઆના જવ એ ભીમના જવ છે. સોમ ન્યારે સુદ્મ 
મતિવાળા આદિ હોવાને કારણે શ્રી જિનવરેન્દ્રરી પરમ ભક્તિ 
કરવામાં દત્તચિત્ત બન્યો હતે, ત્યારે ક્ષુદ્રમતિને ધરનારો ભીમ 
શ્રી જિનેન્દ્ર આદ્તી નિન્દા ફરવામાં તત્પર બન્યો હતો. ક્ષુદ્ર- 
મતિ હોવાના ડારણે શ્રી જિતેન્દ્ર આદિની નિન્દા કરવામાં 
પરાયણુ બનેલો તે ભીમ, ત્યાંથી મરીને આ કાઢીએ થયે છે 
અને આગળ પણુ તે પોતાના પાપના પ્રતાપે અનન્ત ભવમાં 
ભમરો. આ પ્રમાણે શ્રો મણિરથ રાન્નના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં 
કફૂર્માવીને, અનન્તઉપકારી આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ અકલ'ડુ- 
સૂરીશ્વરજી મહારાન્ન વિરામ પામ્યા. 

હવે ત્રી મણિરથ રાન્ન ઉપર અને શ્રી વિક્રમકુમાર્‌ ઉપર 
સેમમ અને ભીમની કથાતે સાંભળતાં કેવી અસર થઈ) તેનું 
વર્ણુન આવે છે. અનન્ત 3પકારી, આચાર્ય ભગવાન શ્રીમટ અક- 
લ'કસૂરી*વરશી મહારાજાના શ્રીમુખેથી પોતાના પૂર્વ,લવનુ' 





ભીમ અને સોમ ૧૫૯ 


ગન. -૦----------૦-૦--૦૦૦૦-- 


શ્રવણુ કરવાથી શ્રી વિક્રમકુમારતે #નતિસ્મરણુ સાન થયું. 
જેને જતિસ્મરણુ જ્ઞાન થયું છે, એવો તે કુમાર હષષ્ના યોગે 
ઉલ્લસ'ત ર્‌ામાંચવાળા બન્યો અને તેણે ગુરૂદેવના પાદકમલને 
નમીને અતિ રમ્ય એવા ઝૃકહિધર્મને ગ્રહણુ કર્યો. શ્રી વિક્રમ- 
ટુમારે ન્‍્યારે ઝહિધર્મને સ્વોકાર કર્યો, ત્યારે શ્રી માણિરધ રાન્નએ 
રાન્યભાર પોતાના પુત્ર શ્રી વિક્રમકુમારને સુપ્રત કરીને ભાગ- 
વતી દીક્ષાનું શર્ષુ સ્વીકાર્યું. દીક્ષિત બતેલા શ્રી મણિરથ 
રાન્ન ગ્રહણુ કરેલા વ્રતના પાલનમાં એવા તો અપ્રમત્ત બન્યા 


કે-તે ને તે ભવમાંજ તેએ કેવલત્તાનને ઉપાર્જને આયુધષ્યને 
અન્તે શ્રી સિદ્ધિપદતે પામ્યા. 


શ્રી વિકમકુમારન્‌' રોષ જીવન :; 
હવે આ તરફ શ્રી વિક્રમકુમાર, કે જે પોતાના પિતાની 


ગાદી ઉપર રકન તરીકે આવેલ છે, તે પોતાના ગૃહિધર્મ'ને 
દીપાવવાના કાર્યમાં ઉડુક્ત બતે છે. દદ સમ્યકૃત્વને ધરનાર 
અને વિમલ ચિત્તવાળા શ્રો પિક્રમકુમાર શ્રી જિનમદિરોને 
બધાવવામાં, શ્રો જિનપ્રતિમાએતે ભરાવવામાં અને શ્રો જિને- 
શ્રરેવોની રથયાત્રાએ કરાવવામાં ઉનુક્ત બન્યા અતે મુનિ- 
જનોના સેવનમાં આસક્ત બન્યા. આ પ્રમાગેની ઝૃકહિધ્મ'ની 
આરાધનામાં જ ઉડુકત બનેલા તેમનું રાજ્ય સિદાતું ન હતુ, 
પણુ એવા ધર્માત્મા રા'નના પ્રતાપે પૃચ્વીવલય સુખમય બન્યું 
હતું. એજ કારણ્‌, એનુ વર્ણુન કરતાં પણુ પરમ ઉપકારી, 
આચાર્યભગવાન ફરમાવે છે ક-“ચદ્રમાતી માફક સપૂર્ણું 
કળાઓને તયા પ્રતિપૂર્ણુ મડલને ધરનાર અને દુરિત રૂપ 
અધકારના પ્રસારતે હણી નાખનાર “વિક્રમકુમાર ' નામના 
'જાન્ન કુવલયતે સુખથા કક્િત કરે છે. ” આવા ધર્માત્મા રા'ના 
રાજ્યમાં સામાન્ય રીતિએ કોઈ જ દુઃખી ન હોય, એ વાત 
નિર્વિવાદ છે. આવા રા'એ રાજ્ય ઉપર પણુ ભોગાવલિ 
કર્મના ઉદયથી જ રહે છે. આવા રા'એ રાનન્‍્યને પણુ ધમર્'- 





૧૬૦ ધમષકયાઓ-પહેલેો ભ્રાગ. 


શનાનાાન્વસુરારઇ-બાણત-મતનરાલરતાતાાતાસતણસાસઇનનનવામપાસાણુઇ-ન્યાઇ-ાન્‍ટાકલકષઇનભાવાસામાતાઇન- નન.૦... ન... (ક. ઇનઇ--..__ નઇ... જાડ તળ”... ....ન......__.........ગા - ૭-- શભ-__--._ન..-_ક.--૧૦૦૦૧૭..કાકનસ૦-નબગ-ત૦મકળાતછ, તુરાબ... લાકાત... ક... કતા અ્યા,, ્ુજારનગારુઆા-તાનમતાનયલજી 


મય બનાવવાને માટે જ ગ્રયત્નશ્ચીલ હોય છે. તેએ। રાજ્ય પણુ એવી 
રીતિએ કરે છે, કે જેથી તે તેઓનુ ચારિત્રમોહનીય ક્ષયાપશમ 
પામવામાં બાધા રૂપ ન નિવડે. સુશ્રાવક માત્રે પોતાની કાઈ 
પણુ પ્રરત્તિ ચારિત્રની પ્રધપ્તિમાં બાધક ન થાય પણુ સહાયક 
થાય, એવી જ રીતિએ વર્તવાની કાળજ રાખવી ન્નેઈએ. 
જેઓ એવી દશાને નથી જવી શકતા, તેઓ પોતાના 
ધર્મ તુ પાલન પણુ યયારિથિત રીતિએ કરનારા નયી હોતા, 
એ નિર્વિવાદ છે. પોતાના ત્રાવવપણાને બાધ ન આવે એ 
રીતિએ રાજ્ય કરતા અને શ્રાવકપણાને દીપાવે એવી સધળીય 
ક્રિયાઓને શુદ્ધપણે આચરવાને માટે ઉદ્યમશીલ બનેલા શ્રો 
વિક્રમ રાજ્નનુ' ચાયિત્રિમાહનીય કાઈ સમયે ક્ષયોપશમને પામ્યું 
અને કોઈ એક દિવસે પોતાના પુત્રઉપર સ્થાપન કરી છે મહા- 
રાજ્યની ધુરા જેમણે એવા તે શ્રી વિકમ રાજનએએ પણુ 
આચાય*ભગવાન શ્રીમદ અકલ'કસૂરીશ્વરજી મહારાન્નની પાસે 
ત્રવજ્યાને અંગીકાર કરી. દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી અક્ષુદ્ર, 
ગભીર અને સૂછ્દમ મતિવાળા એવા તે રાજર્ષિ? ધણુ શ્રતને 
ભ્રણીને અને વિધિપૂર્વક કાલધર્મને પામીને દેવલોકમાં પહોંચ્યા 
અને ક્રમે કરીતે મોક્ષને પણુ પામશે. આ પ્રમાણેની કયા કલ્યા 
પછીથ, આચાર્ય'ભગવાન શ્રોમદ્‌ રેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાશન 
ભવ્ય જવેતે ઉદ્દેશીને પ્રેરણા આપતાં ફરમાવે છે કે- 

“ આ પ્રમાણે ગભીર ગુણુવાળા આત્માના મહાન વૈભવને 
અને ઉત્તાન મતિવાળા આત્માના મહાન સંસારને સાંભળીને, શ્રદ્ધા 
રૂપ ધનવાળા અતે એના પ્રતાપે સમાધિમય દશાને ભોગવતા હે 
શ્રાહ્જના ! સદાને માટે સમાહિત બન્યા થકા તમે અધલ્ષુદ્રતાને 
ધારષયુ કરે ! ” 


શ્રી નારદ અને પર્વતક 


 અક્ષુદ્રતા ' ગુણુની આવસશ્યકતાનું સમર્થન કરતાં, પરમં 
ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રોમદ્દ રેવેન્દ્રસૂરોશ્વરજી મહારાન્નએ 
જેમ ભીમ અતે સોમનું ઉદાહરણુ ફરમાવ્યું છે; તેમ પર્‌મ 
ઉપકારી આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમત્‌ શાન્તિસૂરીશ્વરજ મહારાન્નએ 
ક્ષીરક'હબક નામના પાઠકના શ્રી નારદ અને પવ'તક નામના 
પે વિદ્યાર્થિઓનું ઉદાહર્‌ણુ ફરમાવ્યું છે. 

આ ઉદાહરણુ જેમ અક્ષુદ્રતા ગુણુતી મહત્તાનું સૂચક છે, 
તેમ માતા-પિતા આદિ વડિલો અતે શિક્ષણુદાતા પાઠક આદિ 
માટે પણુ આદર્શ સમાન છે. પિતા અતે પાઠક આદિમાં પુત્રે 
અને વિદાર્થી' આદિ માટે કેવા પ્રકારની હિતચિન્તા હોવી 
જોઈએ ?-એ વસ્તુ, આ ઉદાહરણુ દ્વારા, ધણા જ સુન્દર 
પ્રકારે સમજ શકાય તેમ છે. આવાં ઉદાહરણાને આંખ સામે 
રાખીને નને પિતાએ અતે પાઠૅકા, પુત્રો અને વિધાર્થિ ઓના 
હિતની સાધનામાં પ્રભૃત્ત બને, તો કુપિતાએ। અને કુપાદેકોના 
યોગે જે અનર્થ ઉત્પન્ન થવા પામે છે, તે અટકી ગયા વિના 
રહે નહિ. સાચા પિતા અને સાચા પાઠેકની એ પણુ એક 
કામના અવશ્ય હોવી નેોઈએ કે-“અમારે પુત્ર અગર તો 
અમાર્‌। વિધાર્થી અધોગામી ન બને, પરન્તુ ઉર્ધ્વગામી બને. ' 
જે પિતા અને જે પાઠેકમાં આ કામના હોય છે, તે પિતા 
અને તે પાઠક પોતાને પુત્ર અતે વિધાર્થી પરલેોકને બગાડ- 
નારાં અકાર્યોમાં પ્રહૃત્ત થતાં બચી “નય એની કાળજી રાખે 
છે અતે એ રીતિએ તેએ પોતાના પુત્ર અને વિર્ધાર્થિના આ 
લોકને પણુ સુધારનારા બની શકે છે. પર્લોકના હિતની સાચી 
ચિન્તા, માત્ર પરલેકને જ સુધારનારી બને છે એમ નથી. 
પરલેકના હિતની સાચી ચિન્તા તો આ લોકને પણુ સુધારનારી 
નિવડે છે : કારણુ કે-પરલેોકનું હિત આ લોકમાં સુન્દર 

૧૧ 


૧૬૨ ધર્મકથાઓ-પહેલે ભાગ 


"“-----------------------૪--- ----------- “ ------------૦- 


આચાર-વિચારને ધરનારા બન્યા વિના સાધી શકાતું નથી. 
પર્લેોકના હિતતી સાચી ચિન્તા ન્યારે આ રીતિગે ઉભય 
લેોકતે સુધારનારી નિવડૅ છે, ત્યારે કેવળ આ લોકની ચિન્તા 
પ્રાયઃ ઉભય લે।કતે બગાડનારી નિવડે છે. પર્લોકતે ભૂલીને 
આ લોકમાં નિન્ધ કર્મોની આચરણા આદિમાં પ્રણૃત્ત થએલા 
આત્માએ, પોતાના પરલેોકના હિતને તો ખગાડેજ છે : 
પરન્તુ આ લોકના હિતને પણુ બગાડે છે. જો 'દ-વિવેકડીન 
આત્માઓને આ વાત સમન્નતી નથી અને તેથી તેઓ પ૫૨- 
લોકના હિતની ચિન્તાનો વિરોધ કરે છે: પરન્તુ વિવેકહીન 
આત્માઓ કયી સારી વસ્તુતે। વિરોધ કરવાને ચૂકે છે ?: એટલે 
તેવા વિવેકહીનોની દયા ચિન્તવીને, કલ્યાણુના અથી આત્મા- 
એએ તો પરલોકના હિતની સાચી ચિન્તા અવશ્ય કરવી 
ન્નેઈએ. જે પિતા અગર તે જે પાઠેકમાં-' પોતાને પુત્ર અગર 
તો પોતાતો વિદ્યાથી" અધોગામી ન બને પણુ ઉર્ધ્વગામી 
ખને '-એવી કામના હોય છે, તે પિતા અગર તે પા&ક જેમ 
પોતાના પુત્ર કે પોતાના વિધાર્થીઈના આ લોકને પણુ સુધાર- 
નારા બની શકે છે, તેમ એ વાત પણુ સુનિશ્ચિત જ છે કે- 
એ -નતિની કામનાથી રહિત અને એથી વિપરીત કામનાથા 
સહિત એવા પિતા અગર તો પાઠક, પોતાના પુત્ર કે પોતાના 
વિધાથી'ના ઉભય લોકના હિતનો ઘાત કરનારા નિવડે છે. 
એવાએ। સુપિતા અગર તો સુપાઠક તરીકે વર્ણુવવાને લાયક 
રહેતા નથી, પણુ કુપિતા કે કુપાઠકના ગણુનામાં જ તેવાએઓની 
ગણુત્રી યાય છે. આ વસ્તુને દરેક દરેક પિતાએ અને દરેકે 
દરેક પાઠેકે ખાસ સમજ લેવી ન્નેઈએ : કારણુ કે-એમાં જ 
પોતાનું તથા પોતાનાં આત્રિતોનું વિત સમાએલું છે. પુત્ર 'કે 
વિદ્યાર્થિના વાસ્તવિક કલ્યાણુની કામનાથી પર એવા પિતા અગર 
તો પાઠક, કલ્યાણુકાંક્ષી પુત્ર કે વિધાથી" માટે પરિઠિરવા ચોગ્ય 
ગણુય, તે પણુ સ્વાભાવિક જ ક. “ કુ ' માત્રતો ત્યાગ અને 





શ્રી નારદ અને પર્વતક ૧૬૩ 





“સુ? માત્રનો સ્વીકાર, ગે દષ્ટિબિન્દુ કેળવ્યા વિના કલ્યાણુ 
નથી. શકય હોય તો “કુ'ને “ સુ ' બનાવવાને! પ્રયત્ન અવસ્ય 
કરવો, પરન્તુ “ કુ? સ્વય' “ મુ' રહેવાનો જ આગ્રહ સેવે 
અને આશ્રિત આદિતે પણુ “ કુ ? બનાવવાને જ ઇચ્છે, તો 
આશ્રિતોને તેઓનો દુઃખિત હદયે પણુ પરિત્યાગ કરવો! પડે 


અને એ તિતો પરિત્યાગ પણુ કલ્યાણુકારી જ ગણાય,-આ 
વાતમાં થિવેકી ખુદ્ધિમાતોને શ'કા હેય જ નહિ. 


હવે આપણે ઉદાહરણુ ન્નેઈ એ. 
ક્ષીરકદ'મક પાઠક અને ત્રણ મુખ્ય વિઘાથિ"એ। : 

“ શુક્તિમતી ' નામની એક નગરી હતી. “ ચેરી” 
નામના દેશમાં તે આવેલી હતી અને એ દેશને માટે એ 
નગરી અલ'કાર્ભૃત હતી. “ શુક્તિમતી ' નામની એ નગરીમાં 
ક્ષીરકદ'બક નામનો એક ખાહ્મણુ પાઠંક વસતો હતો. એ 
પાઠક સ્વભાવથી જ પાપભીર્‌, સરલ, સ્વચ્છ હૃદયને ધરનારા 
અને વેદ તથા વેદાન્તનાં તત્ત્વોમાં કુશલ હતો. 

સ્વભાવથી જ પાપની ભીરૂતા અતે સરલતા સાથે હૃદયની 
સ્વચ્છતા, એ ઉત્તમ આત્માઓની ઉત્તમતાને પ્રગટ કરનાર 
છે. પાપથી ડરવાનેો સ્વભાવ, ગે એક એવો ગુણુ છે, કે જે 
ગુણુ અનેક ગુગાને પમાડયા વિના રહેતો નથી. પાપથી ડર- 
નારો સરલ અને સ્વચ્છ હદયને! હોવો, એ સહજ છે. કર્મોનો 
ક્ષય સાધીને કર્મરહિત બનવાતે મારે વીરતા અને ધીરતાવી 
આવશ્યકતા છે, પરન્તુ સાચી વીરતાને અને સાચી ધીરતાને 
પામવાને માટે પાપભીરૂતાની ય પરમ આવસ્યકતા છે. પાપની 
ભીરૂતાથી પરવારેલા માણુસે। પોતાના સામર્થ્યને અને બીજી 
સામગ્રીને પણુ સ્વ-પરના હિતને બાધા પહોંચાડવામાં કામે લગાડે 
છે, જ્યારે પાપભીર્‌ આત્માઓ પોતાના અલ્પ પણુ સામર્થ્ય 
આદિને સ્ત્રપરહિતકારક બનાવી શકે છે. જેનામાં પાપને! ડર 
નથી, તેનામાં માણુસાઈ નથી એમ કહીએ તેો પણુ ચાલી 





૧ર્દે૪ પમ'કથાએ-પહેલે ભાગ 


_ાઇજચાસનાનાસતાબજણાસિમતાત.... - ૮------ -.---.. ફુ 


શકે : કારણુ કે-પાપથી નહિં ડરનારો આત્મા, અવસરે ઘેર 
પાપકર્મ કરતાં પણુ ક્ષોભ પામતો નથી. પાપથી નહિ ડરનારતે 
વિશ્વાસ રાખનારાઓને વિશ્વાસઘાતતો અનુભવ ન થાય, તે 
તે તેમનું ભાગ્ય જ ગણાય, પાપથી નહિ ડરનાર્‌ોા અને અર્થ 
તથા કામની કારમી રસિકતાથી પીડાતો આત્મા, સ્વાર્થીવિવશ 
બનીને, અવસર આવ્યે જ્યાં સ્વજનોના સ'હારને આચરતાં 
પણુ અચકાતો નથી, ત્યાં ધઈતિરોતે માટે તો પૂઠવું જ ચું? 
પાપથી નહિ ડરનારા જ્યારે આવો કારમો હોય છે, ત્યારે 
પાપચી ડરનારો કાઈ સુન્દર યોગતે પામીને સ્વ-પરનો પરમ 
ઉપકા*ક પણુ બતી શકે છે. પાપથી ડરનારે કદાચ તેવો 
ન પણુ બને, તોય પાપથી નહિ ડરનારા આત્માઓના જેવો 
અપકારક તો તે બનતે। જ નથી. પાપથી અભીર્‌ આત્માનુ 
હદય સરલ અતે સ્વચ્છ હોય, એ પણુ શકય નથી. સરલ 
અને સ્વચ્છ હૃદયને ધરનારા તો તેએ જ હોય છે, કે જેએ 
પાપભીર્‌ હોય છે. 

ક્ષીરકદ”બક નામના તે ખાહ્મણુ પાઠેકની પાસે અનેક વિઘા- 
થિ'ઓ અભ્યાસ કરતા હતા. તેમાં પવર્તક, નારદ અને વસુ 
એ ત્રણુ મુખ્ય હતા. પવ*તક ક્ષીરકદ'બક પાઠકતો પોતાને 
જ પુત્ર હતો, જ્યારે નારદ્ટ સ્થાનાન્તરથી આવેલ હતે. 


ન 


સ્થાનાન્તમ્થી આવેલ નારદને પણુ તે પાઠક, પોતાના ધર્મ'પુત્ર 
રૂપે માનતા હતા. ત્રીન્ને જે વસ્તુ હતે, તે તો. રાજપુત્ર 
હતે. ક્ષીરકટ'મક નામના તે પાઠકની પાસે ભણુતા અનેક 
વિજ્વાર્થિએમાં આ પવ.'તક, નારદ્ટ અતે વસ્તુ મહામતિવાળા 
ગણાતા હતા. 
સાધુઓની ગોાચર્‌ી : 

હવે કોઈ એક દિવસે બન્યું એવું કે-ક્ષીર્ક્દુબક નામના 
તે પાઠંકતે ધેર્‌ ગાચરીને માટે ફરતા ખે સાધુએ પધાર્યા. 


આ ખે સાધછુઓમાં એક સાધુ તો સાતિશાયી હતા, 





શ્રો નારદ અને પર્વતક ૧૬૫ 


પરન્તુ અત્રે એક એ વાત પણુ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે '$૬- 
જે સાધુઓને માટે એકલા વિહાર કરવાની આત્તા નથી, તે 
સાધુઓને ગોાચરી માટે પણુ એકલા ફરવાની આજત્તા નથી. 
સાધુએએ ગોચરી માટે ભ્રમણુ કરતાં અનેક વસ્તુઓ જ્નેવાની 
હોય છે અને બે'તાલીસ દોષોથી રહિત ભિક્ષા લાવવાની હોય 
દે, સાધુઓ નને રસનાલોલુપ બને, તો તેએ ગ્રહણુ કરાતી 
ભિક્ષા સદોષ કે કે નિર્દોષ છે-એ ન્નેવાનું ભૂલી ન્નય અતે 
ર્સનાના સળવળાટને તાખે થઈને આજ્તાના વિધાતક ખને, 
એ સ્વાભાવિક છે. ર્સના-લેલુપ બનેલા અને આન્ઞાને ભૂલેલા 
એવા આત્માઓ, પોતાની ભિક્ષાતે ગાચરી નહિ રહેવા દેતાં 
ગહ્દાચરી બનાવી દે અને એ રીતિએ સ્વય ધર્મભ્રર્ટ બનીને 
ઈતિરોતે પણુ ધર્મ ભ્રટ્ બનવાનુ નિમિત્ત પૂરૂ પાડે, એમાં પણુ 
આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ જ નથી. વિધિપૂર્વક ભિક્યાને મ્રહણ 
કરનારા મુનિવરેના યોગે દાતારની દાતૃભાવના ખીલે કે પણ 
કરમાતી નથી, જ્યારે પોતાની ગોચરીને ગદ્દાચરી બનાવી 
દેનારાએ સામાન્ય દાતારેની દાતૃભાવનાને કરમાવી દેનારા 
બની નય જે. સાધુ નિર્દોષ ભિક્ષા લઈ ન્નય, છતાં દાતારને 
તો એમ જ થાય કે-“ મહાત્મા પધાર્યા, ધણું ધર્યું” પણુ લીધુ' 
એવું કે જાણું કાંઈ જ લીધુ' નહિ. ' એથી દાતારની દાતૃ- 
જ્નાવના ખીલે છે અને-“ મારે ધેર ફરીથી મહાત્માએ કયારે 
પધારે અને કચારે હું એમને વહોરાવું !”-એવો વૃત્તિ વિકાસ 
પામે છે. ગાચરી માટે ભ્રમણુ કરતા સાધુઓએ, ગમે તે કારણે 
ભિક્ષા ન ચળે તોય મુંઝાવાનું હાય જ નહિ. સાચા સાધુએ 
તો એ જ ભાવનામાં રમનારા હોય કે-' મળે તો સયમની પુષ્ટિ છે 
અને ન મળે તો તપની *«દ્ધિ છે. ' મળે તોય લાભ છે અને 
ન મળે તોય લાભ છે. આવી ઉમદા વૃત્તિ સાચા જેન સાધુઓ 
સિવાય બીજે મળવી મુશ્કેલ છે. આ ઉપરથી એ વાત પણ 
સમજી શકાય તેમ છે કે-સાધુગાએએ જે આહાર કરવાને છે 


૧૬૬ ધમ કથાએ।-પહેલે ભ્રાગ 


ન--ન------------------*--૦-------------- -* --------------૨-------------- -------------------- ૦૦૦૦ 





તે પણુ સંયમની પુષ્ટિના જ ગક હેતુથી કરવાતેો છે. સ'યમ- 
પુટ્ટિથી વિપરીત એવે! એક પણુ હેતુ ન હોવો નેઇએ, ગતે! 
મુનિપણાની રક્ષાના અર્થીર સાધુએએ ખાસ ખ્યાલ રાખવાને 
છે. રસનાની આધીનતાથી પ્રેરાઈ ને જેએ આહારાદિ ડરે છે, 
તેએ સયમપુણ્િના ફ્લને પામવાને બદલે સયમવિધાતના - 
ફૂલને પામે છે. સ'યમપુષ્ટિના નામે પણુ દોષો ન્નેવા પ્રત્યેની 
ખેકાળજઝ ન આવી ન્નય, એય સ'ભાળવા જેવું છે. આ તો 
સાધુગાાની વાત થઈ) પણુ ગૃહસ્થાગ્મે જે ભિક્ષા દેવાની છે 
તે પણુ યથાવિધિ દેવાની છે. સુશ્રાવકાએ ભિક્ષાદાનના વિધિથી 
પણુ સુપ્શિચત બનીને તેના ય પાલક બનવુ ન્નેઈ એ. 
સાધુઓને જે સયમપુષ્ટિકારક ભિક્ષા દેવાય, તેમાં પણુ ઇરાદો 
પૌદ્ગલિક વૃત્તિથી દૂષિત બનેલે। નહિ હોવે। ન્નેએ. સુશ્રાવકરાએ 
મુધાદાયી બનવુ ન્નેઈ એ : કારણુ કે--મૃનિઓને દેવાતા દાનમાં 
સ્વપરના નિસ્તા2 સિવાયની કેઈ જ ભાવના નહિ હોવી નનેઈ એ. 

સ૦ ક જ મુધાદાયી અતે મુધાજવી કહેલા છે ને ? 

બરાબર છે, પણુ એનો અર્થ ગએ નથી ક-ક્રાઈ પણુ 
ગ્રકારેની અપેક્ષા શાખીતે ગૃહસ્થો માટે મુધાદાયિપણુ' જણાવી 
શકાય જ નહિ. સુશ્રાવકાએ સાધુગ્મોતે દાન દેવામાં કોઈ પણુ 
પ્રકાર્તો પોદ્ગલિક આશય ન આવી નાય, એવા મુધાદાયી 
બનવા માટેની કાળજી અવશ્ય રાખવી જેઈ એ. સાધુઓને જે 
દાન દો તે ઝોવી ભાવનાપૂર્વક દો, કે જેથાં સયમ સુલભ્મ બને. 
સયમ પ્રત્યેના સાચા આદર વિના સાધુઓને યથાવિધિ દાન 
દઈ શકાય એ શકૅચ નથી. સયમના અથિપણા વિના સાચા 
પણુ સાધુએ પ્રત્યે સાચો પૂન્યભાવ પ્રગટે જ શાને। ? સંયમના 
આર્થેપણાથી હીન અને અસ'યમમાં શ્રેય માનનાર્‌। નને સાધુ- 
ઓને દાન દેતો હોય, તો માને કે-એમાં કોઈ પોદ્ગલિક હેતુ 
રહેલો છે. સાધુઓ એ ઉત્તમ કોટિના સુપાત્રો છે, પણુ સાધુ- 
એની સુપાત્રતા તેએાના જ હૈયામાં જચી શકે છે, કે જેએ 





શ્રી નારદ અને પર્વતક ૧૬1૭ 





સ'યમના અર્થી છે. પોતે સયમી ન હોવા બદલ જેતે લેશ 
પણુ ખેદ નથી અને પાતાના અસ'યમ ખદલ જેને આનદ છે, 
તે સાધુઓની ભક્તિ ગમે તેટલી કરતે હેય, તોય સાધુગ્ોતે 
ભકત તો નઘી જ. આથી સાધુઓએ જેમ-“ મળે તે! સંયમ- 
પુષ્ટિ અને ન મળે તો તપેોજૃદ્ધિ -એ ભાવના રાખવાની છે, 
તેમ [ભક્ષા દેનારાએગએ પણુ ભિક્ષાદાનમાં સ્વપરના નિસ્તારતી જ 
ભાવના રાખવાની છે. આ વસ્તુને સમજને તમારે પણુ નને કોઈ 
પણુ પ્રકારનો પૌદ્ગલિક ૪રાદો રાખતા હો તે તેને ત્યાગ કરવા- 
નો છે અને તેવો પાપ-૪રાદો આવી ન ન્નય તેની કાળજવાળા 
બનવાનું છે. એ વિના ભકિત કરવા ૭તાં ય ભક્તિના વાસ્તવિક 
ફલને પામી શકશે! નહિ અને પૌદ્ગલિક ૨સિકતાથી ડૂબી જશે. 
સુનિવરો વચ્ચે થએલી વાત : 

અહીં તો ગોચરી માટે ફરતું તે મુનિયુગલ ક્ષીરકદમ્બક 
નામના તે પાઠકના ધરમાં પેઠુ',. એ વખતે પાઠેકપુત્ર પવ*તક, 
સ્થાનાન્તરથી આવેલ નારદ અતે રાજપુત્ર વસુ-એ ત્રણેય 
ત્યાં હાજર હતા. એ ત્રણેયને જેઈ ને, ગોચરી માટે આવેલા 
તે ખે મુનિવરેમાંના એક મુનિવર, કે જે અતિશયસ'પન્ન હતા, 
તેમણે પોતાની સાથેના ખીજ મુનિવરને કહ્યું ક-“ આ ત્રણે 
છ્ાડરાખોા પૈજીના ખે છોકરાએ અધોગામી થશે અતે એક 
છાકરે। ઉર્ધ્વગામી થરો. ” સાતિશય જ્ઞાની મુનિવરે ઉચ્ચારેલી 
આ વાત, ક્ષીરકદમ્બક નામના તે પાઠકના સાંભળવામાં આવી. 
જ્ઞીરકદસ્મડ તે વખતે જેમ મુનિવરેતી સમક્ષ નહિ હતા, 
તેમ દૂર પણુ નહિ હતા. મુનિવરે। વચ્ચે જે સ્થાને આ વાત 
થઈ, તે સ્થાનેથી આંખોથી ન દેખાય એવા સ્થાને રહેલા 
જ્વીરકદમ્બકને એ વાત સાંભળતાં ખૂબ જ જ્તેભ ચયે. 

પાઠક વિચાર કરે છે કે-“ આ મહાભાગ મુનિશ્ના શ્રી 
વીતર્‌ાગમાર્ગના અનુગામી છે અને શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી 
સુનિએ અન્યથા ખોલનારા હોતા નથી. ” 





_વામક-કસણશાન* "રતા ૪... ન ક-૦-૦..-...._.... 3._. તા... ૧.ઇ-નયાતમાઇ "શ. 





વિચાર કરે કે-શ્રો વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મુનિની 
આ નામના કેવી સુન્દર છે ? પણુ આવી નામના શ્રી વીત- 
રાગમાર્ગના અનુગામી મુનિઓની ન હોય, તે હોય પણુ બીક્ન 
કોની ? શ્રી વીતરાગમાર્ગના અનુગામી મુનિએ। તે। જગતની હરેક 
ઉત્તમ નામનાને યોગ્ય ગણાઈ શકે. શ્રી જેનમુનિએાની સરસાઈ 
કરનાર વિશ્વમાં અન્ય કોઈત્યાગિએ હતાય નહિ, છે પણુ નહિ અને 
હરો પણુ નહિ. જેનમુનિ બનનારાએ નને પોતાની ન્નેખમદારીને 
સમજી જાય અને તેના પાલનમાં મન-વચન-કાયાથી ઉછુકત 
બન્યા રહે, તો તેએ પોતાના આત્માના ઉદ્ધારક બતવા સાથે 
જગતના ઉદ્ધારક પણુ બતી શકે છે. જેનમુનિપણું' જ એવું 
છે કે-જેમાં હિંસા, અસત્ય, ચોર્યા, અષ્રહ્મ અતે પરિત્રહને 
ત્યાગ ત્રિવિધે ત્રિવિધે થાય છે. એવા મહાત્માએઓનું જીવન જ 
સ્વપરના શ્રેયતે માટે હોય છે. જૈનમુનિપણુા।ની ચર્યા એવી તો 
સુન્દર છે ૩-વિવેકી માત્રને તે પાપથી બચાવનારી અતે ધર્મના 
પ્રાપક બતે છે. સાચા મુનિઓના પરિચયમાં આવનારો, નને 
તે વ્યુદ્ત્રાહોત ન હોય તો, સુદર છાયા લઈને જ ”નય. 
મુનિઓ નને સાચે જ મુનિએ હોય, તે યોગ્ય એવા વિરોધિને 
પણુ તેઓ પ્રભુશાસનને। સાચે પૂન્નરી બનાવી શકે કે. આવા 
સ્વપર્શ્રેયમાં રત એવા મુનિઓની નામના સત્યવાદી તરીકેની 
હોય, એમાં આશ્ચર્ય પણુ શું ? 
પરીક્ષા કરવાને! નિણય : 

“ શ્રો વોતરાગમાર્ગના અનુગામી મહાભાગ મુનિઓ અસલ- 
વાદી નથી હોતા ”-આટલે। જ વિચાર કરીતે તે લ્લીરકદસ્મક 
પાઠેક નથી અટકયા. તે વિચાર કરે છે કે-“ જ્યારે મુનિઓનું 
કૅથન સત્ય જ છે, તો પછી એ નક્કી કરવું નનેઈએ ક-આ 
ત્રણુમાં કાણુ કાણુ અધોગામી છે અને કેોણુ ઉષ્વગામી જે ?” 
આ પ્રમાણું વિચાર કરતા તે ક્ષીરકદરુમક વળી વિચારે છે કે- 
“ રાજકુમાર્નું તો અધોગામિપણું' સ'લવે છે, પણુ બાકીના 





શ્રી નારદ અને પર્વતક ૧૬૯ 


[-: (આઇ -૭..%રબ્ઇ-બજીકઇ “5૪. ીનજીજનન-જજા- “નનન. “નઇ... નન... ન. -... 


મેમાં કેોણુ અધોગામી હરે ? પવ*તક અતે નારદ-એ ખેમાંય 
પણુ એક અધોગામી તો છે જ, પણુ અધોગમન પામવા ન્નેગ 
પાપતે આચરનાર એ ખેમાંથી કાણુ છે, એતે. મારે નિણું: 
કરવો જોઈએ અતે એ માટે એ ખેઉની મારે પરીક્ષા કરવ 
જોઈ એ. એ ખેઉતી પરીક્ષા કર્યા પછી, જે યોગ્ય હશે તે દૂ 
આચરીશ. ” આમ વિચાર કરતા તે પાઠકને સ્મૃતિઓનું કયન 
યાદ આવે છે, એટલે તે વિચારે છે કે-સ્કૃતિઓમાં પણુ કહેવા: 
છે કે-“ ભાર્યાએ કરેલું પાપ ભર્ત્તાને, શિષ્યનું પાપ ગુરૂને, રાષ્ટ્ર 
કરેલું પાપ રા”જનતે અને રાકળનું પાપ પુરેહિતને લાગે છે. ” 

આ રીતિએ વિચાર કરીને,-પોતે શિષ્યના પાપથી ઉગર- 
વાને માટે શું કરવું-એને નિર્ણય કરવાનું મૂલ્તવી રાખીને, 
પહેલાં તો તે પાઠકે પર્વતક અને નારદ એ ખેમાં “કષ 
અધેગામી છે, એને નિર્ણુંય કરવાને નિશ્રય કર્યો અને એ 
ભતણુવાને માટે એ ખેઉની પરીક્ષા કરવાને નિર્યુય કર્યો. 
શ્રો નારદજીની સૂક્ષ્મ મતિ : 

હવે કયી રીતિએ પોતાના પુત્ર પર્વતક અને ધર્મ'પુ2 
નારદની તે ક્લીરકદસ્બક પાઠક પરીક્ષા કરે છે, તે નનૂએ. 
તે પાઠંક્ર એક કૃત્રિમ બકરે બનાવ્યો, કે જે લાક્ષારસર્થ 
મ્રતિપૂર્ણુ કરેલો હતો. એ કૃતિમ બકરો તે પાઠકે કૃષ્યુ-ચતુ- 
દશીની રાત્રિએ નાર્દતે આપ્યો અને કહ્યું કે-“મે અ' 
બકરાને મતત્રાદ્દારા મૂઢ ચેતનાવાળા કર્યો છે : આમ છતાં પષુ, 
જ્યાં કોઈ ન જૂએ ત્યાં જઈ ને તું આને હણુ. કોઈ ને પણ 
આ વાત તારે કહેવી નહિ : કારણુ કે-આમાં એવો જ કલ્પ છે. ' 

શ્રી નારદજીએ પણુ તરત જ ગુરૂની આજ્ઞાને માથે ચઢાવી 
અને-“ જેમનું વચન લ'ધન કરવા લાયક ન હોય એવા અઃ 
ગુરૂ છે. -આ પ્રમાણું વિચાર કરતા તે એક શ્ય શેરીમાં 
ગયા. શ્ન્ય શેરીમાં ગયા બાદ-“ અહીં કાઈ જૂગે છે કે નહિ ? 
-એતે। નિર્ણુય કરવાને માટે, શ્રી નારદજીએ આજુબાજુ નેવ 


૧૭૦ ધર્મકથાઓ-પહેલેો ભોગ 


માંડયું. એ પ્રમાણે આજુબાજુ અને ઉપર-નીચે ન્નેતાં તેમણે 
તારામડલને જ્નેયું. તારામ'ડલને જ્નેતાંતી સાથે જ-“ અરે ! અહોં 
તા હું દેખાઉં છું. *“-આ ક્રમાણે સભ્રાત થએલા શ્રી નારદજી 
ત્યાંથી ચાલ્યા અતે યક્ષના મ'દિર્માં પેઠા. 

યક્ષના મન્દિર્માં પેઠા તે ખરા, પણુ ત્યાંય શ્રી નારદજીને 
એજ વિચાર આવ્યા કે-“ અહોં પણુ આ યક્ષ મને દેખે છે. ' 
આથી તેઓ ત્યાંથી પણુ પાછા નીકળ્યા અતે એક શૂય 
ધરમાં ગયા. 

શ્રન્ય ધરમાં ગયા બાદ પષ્ુ શ્રી નારદજી, એ જેવાને 
અને વિચારવાને થેભ્યા કે-“ અહીં પણુ મને કોઈ જૂએ છે 
% નહિ ?' આ પ્રમાણે જનેતા અતે વિચાર કરતા શ્રી નારદજીને 
એવો વિચાર આવ્યા કે-“ અહીં પણુ પાંચ લોકપાલો અને 
દિવ્યજ્ઞાનિએ મતે જૂએ જ છેઃ કારણુ કે-તેઓ કોઈ પણુ 
સ્થળે ન જૂઝે એવું નથી. ” 

આનુ' જ નામ સૃઘ્દમખુદ્ધિ. આવી નનતિની વિચારણા તુચ્છ 
ખુદ્ધિના ધણીએને આવતો જ નથી. તુચ્છ ખુદ્ધિનતા ધણીએ 
દિવ્યત્ઞાનિઓને માને, એ વાત શકય જ નથી. એવાઓ તો 
દિવ્ય્ઞાનિઓનુ' અસ્તિત્વ હોવાની શ્રદ્ધા કરનારાએને અ'ધ- 
શ્રદ્ઘાલુ માનનારા હોય છે. સૃક્મણુદ્ધિથી હીન આત્માઓ નને 
શ્રહ્ઘધાહીન બને, તો! દિવ્યજ્ઞાનિએની હયાતીને સમન્નવનારી 
યુક્તિઓ એમના હદયમાં જચે નહિ, એ સહજ છે. એવાએ। 
તો વર્તમાનના તર ગીઓ પ્રત્યેની શ્રદ્ધામાં અચલિત બને અને 
પોતાની ન્નતને સાચા શ્રદ્ધાળુ મનાવે, એટલે એવા આત્મા- 
એમાં આવી સુદર વિચારણા ન્નઝૃત થવી એ જ શકય નથી. 

શ્રી નારદજી તો શ્રદ્દાળુ હોવા સાથે સમજદાર? પણુ 
હતા. તેઓ દિવ્યજ્ાનિઓની હયાતીને માનવાને! છનકાર કરે, 
એવા શ્રદ્ઘાહીન પણુ નહિ હતા અને દિત્યજ્ઞાનિઓની હયાતીને 
ન સમજ શકે એવા બુદ્ધિદીન પણુ નહિ હતા. આ જાતિની 








-૦----------- 





કક ક. -._વળ. -..-.--.“સણ-*-----૧૦--- -----૦૦૦-----ત--ીનનજનસાણાઇ- વણુસઇનાઇઅ----- 











શ્રી નારદ અતે પર્વતક ૧૭૧ 








સમજયુથી શ્રી નારદજી વિચારે છે કે-“ જે કારણુથી અતિ- 
શયત્તાનિએ આદિ ન ન્નેઈ શકે એવું કોઈ પણુ સ્થાન નથી, 
તે કાર્ણુથી એ વાત નિશ્રિત છે કે-મારે આ બકરે્‌ હણુવા 
યોગ્ય નથી. ” 

આવો નિર્ણુય કરવા છતાં પણુ, તેમના અ'તરમાં એવો 
પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે-“ન્ને આમ જ છે, તો! પછી ગુરૂતો એવો 
આદ્રેશ શા માટે ?” આ પ્રશ્નનું સમાધાન કરતાં પણુ તે વિચારે 
છે કૈ-“ જરૂર આવા પ્રકારતા ગુરૂનો આદેશ કેઈ કારણુસર 
હોવો નેઈએ : કારણુ કે-ગુરૂ આવું કરે નહિ, એટલે કે-ગુરૂને 
એવો બકરાને મારવાતેો આદેશ હોય નહિ. ” 

એક પરિણુત આત્મા જેવો ગુરૂ-આજ્તાતો વિચાર કરે, 
એવી ન્નતિતો આ વિચાર છે. આવો વિચાર લુદ્ર આત્માએ 
માટે રાકય નથી. ક્ષુદ્ર આત્માએ આવા અવસરે કાં તો 
પતતકની માફક કરે અતે કાં તો ગુરૂ તરફ અસદ્ભાવને 
કરનારા બતે. ખરેખર, સૃદ્દમ મતિ એ આત્માના હિત માટે 
કામધેનુ કે. આમ છતાં પણુ, સધળા જ આત્માએ સૂદ્દમ 
માતિવાળા હોય એ શકય નથો. સૂછ્દમ મતિથી રહિત એવા 
આત્માએ પણુ પાપથો નથી બચી શકતા એમ નહિ. શ્રદ્ધા, 
એ પણુ ધણાં ધણાં પાપોથી બચાવનારી છે, પણુ એ જેના-- 
તેના ઉપરની નહિ હોવી ન્નેઈ એ. સુયોગ્ય પ્રત્યે શ્રદ્ધા કેળવીને 
પણુ તરી શકાય છે, પરન્તુ મૂછ્દમ મતિવાળા આત્માઓની તે 
બલિહારી જ છે. શ્રી નારદજીને સદ્દમ બુદ્ધિના પ્રતાપે યોગ્ય 
વિચારે આવ્યા અને એના યોગે તેમણે નિશ્રય કર્યો કે- 
“ગુરૂએે નને ક આદેશ તો બકરાને મામ્વાતોા કર્યો છે, 
પરન્તુ એ આદેશ એવી રીતિએ કર્યો છૅ, ૬ જેથી એમ 
સમ%નય ક-ગુરૂના આદેશ વસ્તુતઃ આ બકરાતે મારવાતે 
નથી. ગુરૂને આવો આદેશ કાઈ કારણુવિશેષથી જ હોવો જેઈ એ, 
મારે આ બકર્‌। મારા માટે મારવા યોગ્ય નથી. ” 


૧૪૨ ધ્મકચાએ-પહેલે ભાગ 


કઇ. તીન-ત.તળાતાળ, _ ત... તજ... _. ત... __._...-._-4-.*-. અ. .-૦૧મા-.-નનાતૂણાગ..-તાતત._... 


માવો નિશ્ચય કરીને ત્રી નારદજી ખૂબ જ હર્ષને પામ્યા 
અને એથી તેમનુ સુખકમળ વિકસિત બતી ગયું. પ્રપૃણ હર્ષના 
યોગે વિકસિત બનેલા શ્રી નારદજી, ગુરૂની સમીપે આવી 
પહોંચ્યા અને પોતે જે જે આચર્યુ” હતું તે પોતાનું ચરિત્ર 
તેમણુ ગુરૂતી આગળ નિવેદિત કર્યું. 
પવ'તકની પરીક્ષા : 

શ્રી નાર્દજીના ચરિત્રને સાંભળીને, ઉપાપષ્યાય શ્રી ક્ષીર્‌- 
કુદખકે વિચાર્યું” ક-“ આ નાજ્દ તો ખરે જ સૂછ્મ મતિવાળોા 
છે. સૂછ્મ મતિવાળા હોવાના કારણે, આ નારદ દુર્ગ તિમાં જવાની 
તૈયારી કરે એ શ્કય નથી : તો પછી શું માર્‌। પુત્ર કુગતિમાં 
જશે ? અથવા તો તેની પણુ પરીક્ષા કરૂં. ” 

આવે નિશ્ચય કરીને તે પાદક પોતાના પુત્ર પવતકને 
પણુ શ્રી નારટ્જીતી જેમ લાક્ષારસથી પ્રતિપૂર્ણુ શવે। કૃત્રિમ 
અકરા સમર્પ્યાો અને શ્રી નારદજીને જે પ્રકારે ક્હીને હણુવાની 


આત્તા ફૂર્માવો હતી તે જ પ્રકારે કહીને તેને પણુ તે બકરાને 
હણુવાની આગ્તા ફરમાવી. 


પોતાના પિતા અને પાઠક એવા શ્રી ક્ષીરકદમ્બકની એ 
મખાજ્ઞાને માથે ચઢાવીને, પવ'તક ત્યાંથી નીકળ્યો અતે એક 
શૂન્ય શેરીમાં આવો પહોંચ્યો. એણે પણુ ત્યાં ન્નેયું અને વિચાયુ” 
કે-“અહીં કોઈ મતે જૂએ છે કે નહિ? પરન્તુ તે ક્ષુદ્ર બુદ્ધિ- 
વાળા હોવાના કારણે તેણે નિશ્ચય કર્યો, ક-“ અહોં કાઈ મને 
દખતું નથી. ” એવો નિશ્રય કરીને તેણે તે બકરાને। યાં જ વધ કર્યો. 

પછી તે યેર આવ્યો અને હાથ-પગના શોચ માટૅ માતા 
પાસે પાણી માગ્યું. આથી ઉપાધ્યાયે પૂઠ્યુ કે-- ર ! આ ચું?” 
આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પર્વતકે કહ્યું કે-“તે બકરાના શરીરમાં 
રૂધિરતો સંચય ઘણે! હતો, એટલે ર્ધિરના તે સંચયથી મારૂં 
અંગ વિલિપ્ત બન્યું કે.” 

પવ'તકના આ ઉત્તરથી ઉપાષ્યાયે નિશ્રય કર્યો કે-૧ આ 





શ્રી નારદ અને પર્વતક ૧૭૩ 





છોકરો કૃત્રિમ બકરાને મારીને જ આવ્યો છે. ' ૭તાં ન્નણુ વધુ 
પરીક્ષા ડરતા હોય, તેમ તેમણે પવ*તકને પ્રશ્ન કર્ષો કે-“ તે” 
આ બકરાના વધ કયાં કર્યો અને કવી રીતિએ કોઈથી પણુ 
તું દેખાયો નહિ ? ” આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે ષવ'તક પણુ કહે 
છે ક-“ એક શૂન્ય શેરી, કે જે અ'ધકામથો વ્યાપ્ત હતી તેમજ 
લોકોના સ ચારથી રહિત હતી, ત્યાં જઈ ને મે' બકરાને માર્યો 
છે ૬: અને એ કારણુથી કાધ્ના દ્વારા હું દેખાયો નથી. ” તેના 
આવા ઉત્તરથી ર્‌? ઉપાધ્યાયે તેને પૃછ્યુ કે-“ ઉપર રહેલાં 
નક્ષત્રો દ્દારા તું કેવી રીતિત્ઠે ન દેખાયો? પાંચ લે।કપાલે 
દારા, દિવ્યસ્ઞાનિઓ દ્વારા અતે પોતાની પાંચ ઈદ્રિયો દારા 
પણુ તું કેવી રીતિએ ન દેખાયે। ? ”' 

પવ*તક સૃદ્દરમ બુદ્ધિવાળા નહિ હોવા છતાં પણુ ન્ને 
શ્રહ્દાળુ હદયવાળા હોત, તો પણુ પોતાના પિતા અને ઉપા- 
ષ્યાયના આ પ્રશ્નોથી તે કપી ઉઠયો હોત, તેની આંખોમાંથી 
અત્રુની ધારાએ વહી નીકળી હોત અને તે પગમાં પડીને 
ગદગદ સ્વરે ખોલ્યો હોત 'ે-“હે પૂજ્ય પિતા અને ખૂંળ્ય 
પાઠક ! ખેદની વાત છે કે-આવી ન્નતિનો વાસ્તવિક વિચાર 
મારા જેવા તુચ્છ ખબુદ્ધિવાળાને આવ્યો નહિ. આપ ૃપાલુના 
ગભીર આશયને સમજવામાં ક્ષુદ્ર એવો હું નિષ્ફળ નિવડયો 
અને એથી મારા હાથે આ ધણું જ ભયકર પાપ થવા પામ્યું 
દે. હવે તો આ પાપતી શુહિતે માટે, હે કૃપાળા ! મને 
પ્રાયશ્ચિત્ત આપીને શુદ્ધ કરે. પુનઃ હું વિચારશીલ બનીશ અને 
આવુ પાપ નહિ આચર્‌ં. ' પણુ ક્ષુદ્ર મતિવાળા પર્વતક 
તો એવી ઉમદા શ્રદ્ધાથી પણુ પરવારી ખેઠેલો હતો, એટલે 
તેણુ તો ઉલ્ડું સામે કહ્યું કે-”“ અમે ન્યારે એટલુ પણુ 
જણુતા નથી, તો પછી આપ જ ગ કહો કે-આપે શું કામ 
મને મોકલ્યો હતો ? ” 

પ્વ'તકના આવા અવિચારી અને ઉદ્ધત ઉત્તરને સાંભળી- 


૧૭૪ ધર્મકથાઓ-પહેલે। ભાગ 


ળાા-વણા-ભસત્યન્ઝાન-સખમાનજજ..--........_ 





| રા ક----નક----૦.૦----૦૦૦૦.___._.... ૭. -. ક૦----૭ “ક -કત ” . 4-૪ કતા. તયા “સણાઇનઇ ક. * જ ૧૪ “ના, વાાઇમનયાઇના-રીનમાાઇ”- 


ને ઉપાષ્યાયે વિચાર્યું” ક-”“ અહે ! અનુકમ્પા વિનાનો આ 
પવતક પાપકર્મમાં પ્રવર્તમાન થતાં શકા પામે એવો નથી, 
એટ્લે એ વાત નિશ્રિત જ છે કે-આ પવતક નરકગામી 
ચશે, પણુ હું આ પાપના ઉપલેપથી કવી રીતિએ મૂકાઈરો ?” 


પાઠક સુનિવરોની સમોપે : 


એવી ચિન્તામાં તત્પર બનેલા ઉપાધ્યાયે ધણુ। જ ડષ્ટે 
કરીને પણુ જેમ-તેમ રાત્રિ પૂરી કરી અતે પ્રભાત સમયે 
તે જ મુનિઓની ગવેષણુ કરતા તે ઉપાષ્યાય ઉદ્યાને પહોંચ્યા. 
ત્યાં મુનિએને ન્નેઈને તે ઉપાધ્યાયે વ'દન કર્યું. 

આપણે નનેઈ ગયા છીએ કે-આ ઉપાધ્યાય ક્ષીરકટ્બક 
સ્વભાવથી જ પાપભીરૂ હુતા તેમજ સરલ અને સ્વચ્છ હદયને 
ધરનારા હતા : આ નતિની યોગ્યતાને ધરનાર તે પાપથી 
ન ક'"પે અને પાપનિવારણુનેો ઉપાય શેોધવાને ન નીકળે, એ 
શકય જ નથો. પાપથી ડર્નારાએ પ્રસંગ પામીને તો પાપ- 
નિવારણુના ઉપાયને ન્નણુવાને માટે તત્પર બન્યા વિના રહી 
શકતા જ નથી. પાપથી ડરનારે। પાપના સ્વરૂપ આદિને કનણુવા 
પ્રતયે તેમજ પાપથો બચવાને માટે આદરવા ન્નેગા ઉપાયોને 
આદમવા પ્રત્યે બેદરકાર હોય, એ બને જ કેમ ? એટલે પાપથી 
ખચવાને ઇચ્છનારે સદ્દગુરૂઓનું શરણું શોધવુ ન્નેઇએ, એ પણુ 
સ્પષ્ટ છે. હવે મુનિવરે!ની પાસે આવેલા અને વન્દન કરી ચૂકેલા 
તે ક્ષીર્કદંબક પાઠક પૃછે છે કે-“ હે ભગવન્‌ ! ધરના કુટુંબમાં 
નને કાઇ પણુ માણુસ દુર્નયમાં પ્રવતે?ે છે, તો ધરના સ્વામી 
બ'ધાય છે યા નાહ ?”” 

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સાધુએાએ સામે જ પ્રશ્ન કરતાં કહ્યું 
%-“જે કાઈ અગ્નિયો સળગતા ધાસના પૂળાને હાથ વડે 
ધારણુ કરે છે, તો તે દાકે છે કે નથી દાઝતો ? ” 

પાઠકે કહ્યુ' ક-“જે સળગતા ધાસના પૂળાને હાય દ્રારા 
ધારણુ કરે છ, તે દાઝે છે. ” 





55555455555: 
શ્રી નારદ અને પર્વતક ૧૫૫ 


ાનળરણા,-તાજ-છાતાણાઇરરાનનાજા,.* ત૪૦ત#૦-તજાભારણણઇઃણામતીવમાણાણ,/-૧ "૪૫૨૪૧... ઈ..સતા_...કર.......__.__.. .ક.ના.તસનઉ- ૨૮૧૪૫. __-..-કશાનઝ ક ણુલાઇગનાઉશાણતતાક-છ.”-._..વાકતાઇ,3...૭- ..._ગનતાણકારથમિન,તવણતુતાણતત#નતાઇ-ત...”””યજનઇ”........ ન... ... છા. --નવાઇડ-- સાઇબર" ૪ કાના --. -. --૦- 





કનાકમાન,................ નુ, 


આ પ્રમાણે સાંભળીને સાધુઓએ પણુ કહ્યુ' કે-“ જેવી 
રૌતિએ અગ્નિથી સળગતા તૃણુના પૂળાને હાથ ઠ્રારા જે 
ધારણુ કરે છે તે દાઝે છે, એ પ્રમાણુ ધરતો નાથ પણુ 
કુટુંબના અન્યાયપ્રવર્ત તથી બ'ધાય છે. ” 

આ પ્રકારના મુનિવરના વચનને સાંભળીને પાઠક કહ્યું 
કે-“હે ભ્રગવન્‌! ત્યારે તે કયી રીતિએ મૂકાય ? ”” 

મુનિવરે તેના ઉત્તરમાં કહ્યું ક-“ સળગતા પૂળાનો પ૨િ- 
ત્યાગ કરનાર પુરૂષ જેમ નથી દાઝતો, એ પ્રમાણે પાપકારી 
પુરૂષને મૂકતો ધરતો નાથ પણુ પાપથી મૂકાય છે. ” 

આ પ્રમાણે સાંભળીને સવેગથી ભાવિત ચયેલા તે “ક્ષીર- 
કુમ્મફ' પાઠક, તે જ મુનિગ્નાની પાસે પ્રત્રજિત થયા અને 
સુર્ગાતેના સાધક બન્યા. 
સાચા માબાપ અને સાચા શિક્ષક બને! : 

આવા પિતા અતે આવા પાઠકની હયાતી વિશ્વમાં સદાને 
માટે વિઘમાન હોય, તે। વિશ્વ કટલું' બધુ' સદાચારી બન્યું રહે ? 
માતા-પિતા પણુ જ્યાં સંતાનના, અરે પોતાના પણુ આત્મ- 
હિતને ભૂલે, ત્યાં શું અનર્થ ન થાય ? આજે કેટલા એવા છે, 
ક જે પોતાના અને પોતાનાં સ'તાતોના આત્મહિતની ચિતામાં 
ન્નઝૃત રહે ! પોતાના વિધાથાર્ષ દુર્ગતિગામી ન બની જાય, 
એની ચિંતા કરનારો શિક્ષક આજે શોધ્યો પણુ જડે તેમ છે? 
કેવલ પગારતી [ચિતા સિવાય ખીજી ચિંતા જ જેતે ન હોય, 
તે શિક્ષક એ શું શિક્ષક છે : આ બધા પ્રશ્નોને વિચારીને તમે 
ન્ને મા-બાપ હો તો સાચાં મા-બાપ બનવાને! અતે શિક્ષક 
હો તો સાચા શિક્ષક બનવાનો સજ્જડ ઉદઘમ આર'ભો, એ જ 
કલ્યાણુકારી છે, 
વસુનો શિકારરસિકડતા* : 

આ રીતિએ પાઠક દીક્ઞા લેવાથી એમની લેખશ્ષાલા ભાગી 
પડી અને શ્રો નારદજી પોતાના સ્થાને ચાલી ગયા. આ પછી, 


૧૪૬ પર્મકથાએઓ-પહેલો ભ્રાગ 


અવસર પામીતે પવત'કે ઉપાધ્યાયપદ ગ્રહણુ ક્યું" અને વસુ 
માજપદ્ને પામ્યો. રાજગાદી ઉપર આવેલો વસુ સ્રસિદ્ધિતે તો 
પામ્યો, પરતુ તે શિકારમાં ખૂબ જ લ'પટ ઢતો. 


આ શિકાર એટલે મનની મોજ મારે નિર્પરાધી પ્રાણિ- 
એને વિનાશ. “ આવી અકાર્ણે કરાતી પણુ નિરપરાધી પ્રાણિ- 
ઓની હિસા, એ તો રાન્નઓતે ધર્મ છે '-એવું કહેનારાચય 
પણુ મિથ્યામતિએ। માં મહર્ષિ'એ તરીકે પૂન્નય છે. એવા 
મહર્ષિએઓ ખીચારા ધેર મિથ્યાત્વના ઉદયે જાણે એમ જ 
માનતા હોય છે કે-રાન્નતે એવી હિસાત્મક મોજ કરવાને 
પણુ પરવાનો જ હોવે! ન્નેઈએ અતે એવી હિંસા કરવા છતાં 
પણુ એની તે। સટ્ટગતિ જ થવાની છે. ગાઢ શિથ્યાત્વથી રીખાતા 
હોવા ૭તાં પણુ મહિ બની ખેઠેલા એવાઓએ, એવાં એવાં 
પણુ શાસ્ત્રો રચી નાખ્યાં છે, કે જે પ્રાયઃ પ્રત્યેક પાપને એક યા 
ઓજી રીતિગ્મે ધર્મ તરીકે વર્ણવતાં હોય. મિથ્યાટણિ જગતના 
ગવા નાચને પણુ સમ્યગ્દણિએ। અથવા મિથ્યાત્વની મ'દતા- 
વાળાઓ જ વખોડી શકે છે. જેએ મિશથ્યાત્વમાં પણુ સમ્યફૂ- 
પણાની કલ્પના ફરવામાં પોતાનું મધ્યસ્થપણું માને છે, તેએ 
તો એમ કહેવાને પણુ તૈયાર હોય છે કે-“ તેએ પણુ તેમની 
દૃષ્ટિએ તો સાચા હોઈ શકે છે તે : ભલે આપણુને એ ખોટુ 
લાગતુ હોય, ૭તાંય આપણુતે એમને ખોટા કહેવાને અધિકાર 
શો કે ?' આવાએ એવા ઉન્માર્ગના પ્રચારમાં પણુ નિમિત્ત- 
ભૂત બનીને સસારમાં રૂલી જય છે. ખરેખર, દુનિયામાં કોઈ 
એવા અધર્મ નથી, કે જેને કુદેવો અને કુગુરૂએ।ા તથા કુશાસ્ત્રો 
તરફથી કોઈ ને કાઈ પ્રકારે ધર્મની મહેરછાપ ન મળી હોય ! 
આ જ કારણે, અનેક રાજાએ શિકાર જેવા ભયકર પાપકારી 


અને ઉભય-લેોકવિરૂદ્ધ એવા વ્યસનના ખૂબ જ નિર્જિકૂપણે 
શોખીન બની ગયેલા હતા અને હોય છે. વસુ રાન્ન પણુ 
એ ભયકર પાપવ્યસનને। પક્કો ઉપાસક હતા અને એથા તે 
હમેશાં શ્રિકાર કરે છે. 


શ્રી નારદ અને પર્વતક ૧૭૭ 


અ. -વસસબ્ટ કવ સાનનન-૦ન----.-9.--૯૦૦-નઝ-નન*ન૩-વ૦ડાઇનઝઝઅકત...ન૬--૦૦૦ ૦૦ના સગાાાજઝબઝાનનડન-ાાઝઝ,ઝારન-4૦નાઇનક નન, ૦૮---.---૦..ન્‍૦૧૯-૦૪-----સ્‍ડ૪--કરદજ.--૦ઇ અઝઝ જનન... "ન નજજડનનડનઝનનનઝનનનઝ--૦-----કન્‍નનઝઝઝન:*નઝ”-જ 


ગુપ્તપણે શિલાસ્થાપન : 


કરાઈ એક દ્વિસે શિકાર કરવાને ગએલા તે વસુ રાન્નએ 
એક સારી રીતિએ વિકશ્ચાસપૂર્વક ખેટેલા એક મગના રાળાને 
ન્નેયું. આ રીતિએ નિર્ભયપણે ખેઠેલા મગના રોળાને જેઈ ને, 
વસુ રાજને તો ગોળનું ગાડું મળ્યા જેવું થયું. 

હિંસાના શૈખીન આત્માએની દશા જ ભયકર હોય 
છે. આવી નિર્ભય દશામાં રહેલા નિરપરાધી જવોતોા સહાર 
કરવો, એ તો એવાખએાને મન એક આન'દનો વિષષ થઈ પડે 
છે. પોતાની ન્નતને એક કટક વાગે, તો તેને અસલ માનીને 
કરેટક ઉપર પણુ ગુસ્સો કરનારા પામરે।, પારકાઓનેો કારમી 
રીતિએ સહાર કરવામાં મેજ માને, એ કેટલીબધી વિચાર- 
હીનતા, મૂઢતા અગર તો દયાહીનતા છે ? ખરેખર, નિરપરાધી 
જીવોના કારમા સહારમાં મોજ મસાનનારાઓની અને 
એને ધર્મ તરીકે સમનજાવનારા પાપાત્માએની અધોગતિ થાય, 
એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવુ' કાંઈ છે જ નહિ. અપરાધી જવે।ન, 
પણુ શિક્ષા કરવી પડૅ તો ય તે શિક્ષા કરવામાં મોજ માન- 
વાની હોતી જ નથી : કારણુ કે-એ ન્નતિની રસિકતા, એ 
ફૂરતાના ધરની છે અને એથી એ આત્માતે અધોગામી જ બનાવે છે. 

પેલા મગના ટોળાને નજેઈને રાજાએ વિચાર્યું” કે-“આવા 
સમયે તે! મારે એકલાએ જ જવુ' નોઈએ અને તે પણુ 
પગને અવાજ ન થાય એ રીતિએ : અન્યથા, ધણાના ઘોંધાટ- 


થી અને પગના અવાજ્થી આ રાળ ભાગી ગયા વિના રહે 
નહિ અને ભાગી ન્નય તો મારા મનને! મનોરથ ફળે નહિ. 


આવી જ નતિના વિચારના યોગે વસુ રાજન એકાકી 
ખના ગયો અને ધીમા પગના સ'ચારથી તે આગળ વધ્યો. 
આગળ વધીને તેણે વિશ્વસ્ત બનેલા તે મગના રોળા ઉપર 


તીર છોડયું. પણુ તે તીર રાન્નની ધારણા મુજબ મગના 
મળા સુધી પહોંચ્યું નહિ. તે તીર વચમાં કોઈ પણુ સ્થાને 
અફળાયું અને એથી ખડાખડ તુટી ગયું. 


૧૨ 





૧૭૮ પર્મકથાએ-પહેલેો ભાગ 








આ રીતિએ પોતાના ખાણુના, કોઈ પણુ વસ્તુ વચ્ચે 
નહિ દેખાતી હોવા છતાં પણુ, ટુકડે ટુકડા થઇ ગયેલા ન્નેવાથી, 
વિસ્મય પામેલા વસુ રાજાએ ન્નેવા માંડજુ કે-“ કયી વસ્તુની 
સાથે માર્‌ બાણુ અથડાયું અને ટુકડે ટુકડા થઈ ગયું?” 
હાથના સ્પર્શથી તપાસ કરતાં તેના ન્નેવામાં આવ્યું 'ક-તે 
એક સ્ફટિક રત્નની શિલા છે અને એતે વર્ણુ' આકાશતલથી 
જરા પણુ જૂદો પડે તેવા નથી. આ રીતિએ આકાશતલથી 
સમાન વર્ણ્‌વાળી તે સ્કફટિકશિલાને ન્નેઈને, વસુ રાન્નનું 
મન લલચાયું. આવી શિલાનો ઘણે જ સરસ ઉપયોગ પોતે 
કરી શકશે, એમ તેને લાગ્યું. આથી તે વખતે તો  વસુર્‌ાન્ન 
પોતે પાછે ફર્યો, પરન્તુ પાછળથી તેણે રાત્રિના સમયે ખીલ- 
કુલ ગુપ્તપણે એ શિલાને મંગાવી લીધી. ગુપ્તપણે રાત્રિએ 
તે શિલાને મગાવી લઈને તેણે તે શિલાને પોતાના સભા- 
મ'ડપમાં સ્થાપન કરી અને તેના ઉપર પોતાને ખેસવાનું જે 
સિહાસન હતુ, તે સિંહાસન સ્થાપિત કર્યું”. આ ન્નતિની 
વ્યવસ્થાથી લેકકમાં ગવી ન્નતિતો। પ્રવાદ થયો -“ક-“ રાન્‍્નના 
સત્યવાદ્િપિણાથી રાન્નનું સિહાસન આકાશમાં રહે છે. ' 
શ્રી નારદજીનુ' આગમન : 

આવા પ્રકારને! જૃત્તાન્ત કોઈ પણુ રીતિએ શ્રી નાર્દજીના 
નતણુવામાં આવ્યો અને એથી શ્રી નારદજી કોતુક્થી એ 
ન્નેવાને આવ્યા. ર્‌ાન્નના સત્યવાદિષણાથી સિંહાસન આકાશમાં 
રહે છે, એમ સાંભળતાં તે ન્નતે ન્નેવાતી ઈચ્છા થવી, એ 
“રાઈ વિશેષ વાત નથી. વળો શ્રો નારદજી એક તો કોતુકપ્રિય 
હતા અને ખીજુ' વસુના સહાધ્યાયી પણુ હતા, એટલે તેમને 
એવે જૃત્તાન્ત સાંભળતાં આશ્ચર્ય ઉપજે અને ન્નેવાનું મન 
થાય, એ તે વધુ સ્વાભાવિક છે. આ રીતિએ આવેલા શ્રી 
નારદજીનું પવ*તકે, પવ'તકની માતા એટલે ક્ષીરક્દમ્બક 
પાઠેકની પત્નીએ અતે વસુ રાજ્નએ પણુ સન્માન કયુ” તેમજ 





શ્રી નારદ અને પર્વતક ૧૭૯ 


સોએ શ્રી નારદજીને રોકાવાતો આગ્રહ કર્યો. સોના સ્નેહને 
વશ થઈને શ્રી નારદજી પણુ ત્યાં જ સુખપૂર્વક રહેવા લાગ્યા. 
પવષતક સાથે મતભેદ : 

ઠવે કોઈ એક દિવસે પરવતક-“ અસેર્ચણક્યમ્‌ ” આ 
પ્રકારના વેદવાકયની વિધાર્થિએ સમક્ષ વ્યાખ્યા કરી રહેલ 
છે અતે તે સમયે શ્રી નારદજી પણુ ત્યાં હાજર છે. એ વેદ- 
વાકચની વ્યાખ્યા કરતાં પવ*તકે કહ્યુ કે-“ અનને દારા એટલે 
બકરાએઓ દ્રારા “ચણક્યમ્‌' એટલે યાગની ક્યા કરવા 
યોગ્ય છે. ” પવ'તકે કરેલી આ વ્યાખ્યા ખોટી હતી, એટલે શ્રી 
નારદજીએ કહ્યુ કે-“ હે ભાઈ! આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા ન 


કરાય : કારણ કૈ-ધર્મને માટે કરાતી યાગક્રિયા બકરાઓ દ્દારા 
કરવો, એ ઉચિત નયી. ” 


શ્રી નારૃદરજીના આ પ્રકારના કથનને સાંભળતાંની સાથે 
જ પવેતક ગુસ્સામાં આવી ગયે।. તમે નાણા છો ક-શ્રી 
નારદજી જેમ અક્ષુદ્રમતિ છે, તેમ પ્વૈતક ક્ષુદ્રમતિ છે અને 
ક્રુ્ર મતિવાળાખઓને આવી વાત સાંભળતાં ગુસ્સો ન આવે, 
ગમે બને જ કમ ? શ્રો નાર્દજના સાચા પણુ કથનથી ઉકળી 
ઉઠેલો પર્વતક કહે છે કે-“નન્‍ે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા ન 
કરાય, તો તુ કહે કે-કવી રીતિએ વ્યાખ્યા કરાય ? ” 

આ પ્રકારે તોછડી રીતિએ વાત કરતા એવા પણુ પવ*- 
તકને ઉદ્દેશીને, શ્રી નારદજીએ તો પોતાના સુદર સ્વભાવ 
પ્રમાણે શાંતિથી તેતે ઉત્તર શ્રી ઉપાધ્યાયના નામે જ આપતાં 
કહ્યું કે-“ આપણા પૂન્ય ઉપાધ્યાયે અહીં “ સત્તાઃ 'ની 
વ્યાખ્યા કરતાં “ સાત વર્ષની જુની ડાંગર ' એવો અથ ફરમાવ્યો 
હતો :કારણુ ક-તેવી જુની ડાંગર વાવવા છતાં પણુ ઉગતી નથી. 
આપણા પૂન્ય ઉપાધ્યાયે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરેલી હોવાથી, 
તે જ આપણને પણુ પ્રમાણુ રૂપ ગણાય. ” 

શ્રી નારદજીએ ગુરૂના નામે કહેલી વાતને પણ, ઉત્તાન- 


૧૮૦ ધર્મકથાએ-પહેસે। ભાગ 





મતિપણા્‌થી પવ*તક સાંભળતો નથી. એના છેયામાં તે એ જ 
એક વિચાર ધેો!ળાયા કરે છે '-“વિદ્યાર્થિઓની સપધ્યમાં 
હું લધુ થઈશ. ' એવા વિચારથી મહા અલભિમાનપૂર્વક એ 
પલતકે શ્રી નારદજી પ્રતિ કહ્યું 8-“ અરે ! મારાથી પણુ તું 
પ'ડિત છો ?! ઉપાધ્યાયે શુ' તને જ તત્ત્વ કહ્યું છે આ વાતમાં 
ને તું “હા' કહેવાની ઘજ્તા કરતો હો, તે હું પણુ એવું “ પણુ ' 
કરવાને તૈયાર ૭ ક-આપણુા ખેમાં આ વિષયની અદર જે 
અસત્યવાદી ઠરે, તેના દડ જીભ છેદવાનો હે અતે આ 
વષયમાં પ્રમાણુ તરીકે આપણે સત્યવાદી એવા વસુ રાન્નને 
નીમીએ. ” 

તદ્ન જુદી વાતના પક્ષમાં પડીતે પણુ પલેતકે જ્યારે 
આવી વાત વિલક્ષણ રૂપે નનહેર કરી, ત્યારે ત્રી નારદજી 
જેવાને પણુ એ “પણુ'ની વાત સ્વીકારવી પડે એ સહજ છે. દુનિયામાં 
દુરાત્રડી આત્માએ કેવા હોય છે, એ સમજવાને માટે આ 
પર્વીતકને યાદ રાખવા જેવો છે. આવા માણસોની સામે ઉભા 
રહેવાને પ્રસંગ ન આવે એ જ સાર્‌ છે: અન્યથા, એવા 
માણસોની સામે આવેલા સનજનેને પણુ ધણી ધણી આપત્તિ- 
એ! વેઠેવી પડે છે. પવ*તડની સપણ દેખાતી ભૂલને શ્રી 
નારદ એ મધુર શખ્દોમાં પણુ કડો, એજ તેમનો ગૂન્હો ! 
એનાથી એ તપ્યે!, ત્યાડ3ે તેને શાંત કરવાને માટે શ્રી નાર્દજી- 
એ ઉપાધ્યાયના કથનનું પ્રમાણ રજૂ કર્યું. પોતાના પૂજ્ય 
પિતા અને પાઠક કરેલી વ્યાખ્યા શ્રી નાર્દજીગ જણાવી, 
તે તાં પણ પવતક શમ્યો નહિ : શમ્યો નહિ એટલું જ 
નહિ, પણુ ઉલ્ટા અકળાઈને જીભના છેદ સબધી “પણુ 
કરવા સુધીની હદે પહોંચ્યો. આવા વિત્રહમાં પડવાની ઈચ્છા ન 
હોય, તે હતાં પણુ હવે શ્રી નારદજીને તેમાં પડયા વિના ચાલે 
તેમ ન હતુ; એ કારણે શ્રી નારદજીગન પણુ એના લાંબા 
કથનની સામે પણુ માત્ર એટલું જ કહ્યું કે-“ એ પ્રમાણે હો. ' 





શ્રી નારદ અને પર્વતક ૧૮૧' 


માતા અને પુત્ર: 

“શ્રી નારટજીની સાથૅ પોતાના પુત્ર પર્વતકે જહ્દા- 
છેદનું પણુ કયું છે. '-આ જૃત્તાન્ત પવત'કની માતાએ નનણયો, 
એટલે તેણીએ પવતડ્કિને કહ્યું કે-” હે પુત્ર ! સ્તેહના વશ્ચથી 
નારદ તારી પાસે આવેલે। છે, તેથી તેની સાથે કલહ કરવો 
એ ઉચિત નથી. ” 

પર્વાતક કહે છે કે-“ હે માતા ! હું નાર્દની સાથે કલહ 
કરતો નથી, કિંતુ આ નારદ છાત્રોની મડલીની સધ્યમાં 
મારા વણિુંત અર્થને દૂષિત ફરે છે. ” 

પોતાના પુત્રના આ કથનતે સાંભળીને, માતાએ પૂછ્યુ 
ક-“%વી રીતિઞએે નારદ તારા કથનને દૂષિત કરે છે ? ” 

આ ત્રશ્નના ઉત્તરમાં પવતકે બનેલો સધળેોય બનાવ 
પોતાની માતા આગળ વર્ણવ્યો. એ વાતને સાંલળી લીધા 
ખાદ, પવ'તકને તેની માતાએ કહ્યુ કે-“ હે વત્સ ! તારા 
પિતાએ મારી સમક્ષ પણુ નારદ કહે છે એ જ પ્રમાણેનો અર્થ 
વ્યાખ્યાત કરેલ છે, એટલે નાર્ઢે જે વાત કહી એમાં નારદને 
રાષ કયો ? ” 

પોતાની માતાના મુખથી આ વાતને સાંભળીને પવ*તકને 
આધાત જરૂર પહોંચ્યો, પણુ એ આધાત પોતાની ભૂલ ચઈ 
એ મારેનો નહિ હતો. એ આધાત તો પોતાની જીભ છેદાવાના 
ભ્રયથી ઉત્પન્ન થએલો હતે. પવબતકમાં નને પાપભીરૂતા હોત, 
તો અહીં તેની નનૂદી જ દરા થાત. માને કે-શ્રી નારદજીએ 
વિદ્યાર્થિઆની હાજરીમાં ભૂલ બતાવી તેથી તે રોષાયમાન થયે 
હતો અને રેોષમાં ને રેોષમાં તેણું નહિ બોલવા જેવુ' ખોલીને 
નહિ કરવા જેવું પણુ કયું હતું, પરન્તુ હવે તા તે શાન્તિથી 
વિચારી શકતો હતો અતે થઈ ગયેલી ભૂલને પશ્ચાત્તાપપૂવક 
સુધારી શકતો હતો; પણુ એનામાં પાપભીરૂતા નહિ હતી. 
પોતાની જીભ છેદાવાની-એમ નણીને જ તેને આધાત ચયેો 


૧૮૨ ધમ પ કથાએ।-પહેલે! ભાગ 


૧... રૂ,........_...- _. જન ન------------ ક્ારાલગઝસનઝનસનાકા નાં 





કનસ... બનન ----.---------૦--. 


હતો અને એથી જ તેણે પોતાની માતાને કહું 8-” હૈ માતા ! 
નને એ પ્રમાણે જ વાત છે, એટલે ક-નાર્ટ કરેલો અથર' જ 
સાચો છે, તો મારી જીભ ગઈ એમ જ તારે સમજવાનું છે 
કાર્ણુ કે-રાન્ન વસુ પણુ સત્યવાદી છે, ઝોટલે એ પણુ 
પિતાજના કલ્યા મુજબ જ કહેશે. ” 
માતાની સોહુમગ્નતા : 

પોતાના પુત્રના આવા કથનને સાંભળવાથી મોહમગ્ન માતા 
પણુ મુ'ઝાણી. મોહુમગ્ન માતાને પુત્રસ્તેહે મુ-ઝવી. સ્તેઠરાગ પણુ 
એક ભય કર્‌ પાપ છે. સ્તેહવશ બનેલા આત્માએ, સ્નેહપાત્રનું 
પણુ કાર્મુ' અહિત કરનારા બની ન્નય છે. સ્નેહવશ્ચ આત્મા 
પોતાનું તો બગાડે જ છે, પણુ જેના ઉપર તે સ્નેઠુ કરે છે 
તેનું પણુ અવસરે કારમું અહિત કરનાર બને છે. સ્નેઠવશ્ 
આત્મા સ્નેહપાત્રના દોષોને ગુખ્ા તરીકે ન્નેનારા બની નનય છે. 
સ્તેહવશ આત્માઓને મોટે ભાગે સ્તેહિના દોષ દેખાતા નથી 
અને ન હોય એવા પણુ ગુણા એની ૬ષ્િમાં આવે છે. કદાચ 
દોષ જણાઈ ન્નય, તા પણુ એ દોષના નારશને પ્રયત્ન કરવાને 


બદલે, સ્નેહિના દોષના કાર્સુ પાપ કરીને પણુ બચાવ કરવાને 
માટે એ સન્‍જ થાય છે. 


એવી દશા પર્વ'તકની સમજુ પણુ માતાની થઈ. પુત્રના 
સ્નેઠથા મોહિત થયેલી માતા, પોતાના પુત્રને જહ્વાછેદની 
આપત્તિમાંથી કેમ ઉગારવા, એને વિચાર કરવા લાગી. પોતાના 
પુત્રને સાચા વાતના સ્વીકાર કરીને અનર્થને અટકાવવાની સલાહ 
તે આપી શકી નહિ, તે તો એ જ વિચાર કરવા લાગી કે-“મારા 
પુત્રની ખોટી પણુ વાત હવે સાચી ઠૅરે શી રીતિએ ?' આમ 
કરવામાં તે પોતાના પતિનો પણુ દ્રોહ કરી રહેલ છે, એનેય 
તેને ખ્યાલ રહ્યો નહિ. 

પાતાના પુત્રે કરેલા ખોટા પણુ અર્થને સાચો કેમ ઠરાવવો,- 
ગએની ચિન્તામાં પડેલી તેણીને એક ઉપાય જડયો. પૂર્વે શાન્નએ 





શ્રા નારદ અને પર્વતક ૧૮૩ 


આસાન. -.... . ____.ન૦-.......... _....... _...._ &.. ક. તા 9-૧૦ તાન કી રના કક રા કાનો સેન--નગરાનરાાસાઈ. ફના જાનના ને. 
ડોક ૦ર ક આઈ જનાન ન 


તેણીને એક વચન આપ્યું હતું અને તેણીએ રાન્નનું તે વચન 
શકનની પાસે જ અનામત રાખી મૂકયું હતું. અત્યારે તેણીને 
એ વચન યાદ આવ્યું અગર તો કહો કે-તેણીએ તે વચનને 
યાદ કર્યું. રાજનના એ વચનને સ્મૃતિમાં લાવીને, તેણીએ રાક્નતી 
પાસે પણુ ખોટો અર્થ કહેવડાવવાને નિર્ણ્ય કર્યો. એવા નિર્ણયથી 
તેણી રાજન વસુની પાસે જવાને તૈયાર થઈ. 

સ્નેડવવશ આત્માએ કેવાં કેવાં પાપા આચરે જે, એ વાત 
પણુ તમે આ ઉપરથી ત્િચારી શકશે।. જે રા%્ન સત્યવાદી છે, 
તેને પણુ “ વર 'તો ઉપયોગ કરીને અસત્યવાદી બનાવવાના 
વિચારમાં પવતકની માતા લીન બને છે. “ દીકરો અસય બોલ્યે! 
છે '-એમ ન્નણુવા છતાં પણુ દીકરાને બચાવવાને માટે તે અસત્યના 
પક્ષમાં બેઠી અને રાન્નને પણુ તેના વરદાનને દુરૂપયોગ કરાવીને 
અસત્યવાદી બનાવવાને માટે તૈયાર થઈ-આ ખધેોય પ્રતાપ 
સ્તેહરાગતો જ હતે. સ્નેઠરાગની વિષમતાથી ને પષવ*તકની 
માતા વિવશ ન બની હોત, તો વસ્તુ અને પવ*તકતે જે 
ઇતિહાસ લખાયો છે, તેના કરતાં કોઈ જૂદ્દો જ ઇતિહાસ 
લખાયો હાત : પણુ એ ઉભયની ભવિતવ્યતા જ વિષમ હતી, 
એથી સાસત્રી પણુ એવી જ મળી છે : અન્યથા, સમજદાર 
આત્મા હિતકર માર્ગોને અખત્યાર કરવાને બદલે આવા ભય'કર 
માર્ગતે અખત્યાર કરે, એ કેમ જ બને ? 
રાજાને ત્યાં પવ'તકની માતા : 

જ્યારે દુષ્ટ ઇરાદાથી પવતક્ની માતા વસુ રાજન પાસે 
પહોંચી, ત્યારે વસુ રાજાને ખબર ન હતી કે-“ માતા માર્ર 
પાસે અસત્યભાષણુ કરાવવાતે આવેલ છે. ' આથી પાઠંકતે પિતા 
તુલ્ય અને પાઠંકતી પત્નીને માતા તુલ્ય માનનારા તે વર્‌ 
રાજગએ, પોતાને આંગણે આવેલ માતાનું અભ્યુત્થાન કરવા દાર 


સન્‍માન કર્યું”. પછી ઉભે ઉભે જ પ્રણામપૂર્વક વસુ ર્‌ાન્નઝે 
માતાને આવવાનું કાર્‌્ણુ પૂછ્યુ. 


સલ ર તસ રર ત રારા મડ મકા ડાસકા 
૧૮૪ ધર્મ્કયાએ-પહેલે। ભાગ * 


તેણીએ પણુ આવી રીતિગ્મે એકાંતમાં આવવાનું પ્રયોજન 
પ્રદર્શિત કરતાં કહ્યું કે-“ હે પુત્ર ! જે પૂર્વપ્રતિપન્ન “ વર ' 
તારા સ્મરણમાં હોય, તે હું એ “ વર 'ને માગુ!” 

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભક્ત હુદ્યવાળા રાન્નએ પણ્‌ કહયું કે- 
“ હે માતા ! મે' આપેલા વરને હું સારી રીતિગ યાદ કરૂં છું. 
હે માતા ! આપ મને એ “ વર 'ના ત્રઠણુથી મુક્ત કરે અને 
આપને જે રચે તે માગે. '' 

આ પ્રમાણે રા'નએ કલ્લે છતે, માતાએ સધળોએ વ્યતિકર 
જણાવ્યો અને અન્તે કહ્યું ક-“સર્વ પ્રકારે તારા ભાઇની 
જભને તું બચાવ. ” 

માતાની એ પ્રકારની માગણીને! રકન વસુ એકદમ સ્વીકાર 
કરે એ શકય નથી : પણુ તેનીય સ્થિતિ કફોડી છે. પોતે 
વરદાન દ્દારા બધાએલે। છે, માગણી કરનાર માતા તુલ્ય ગુરૂ- 
પત્તી છે અતે માગણી પણુ પોતાના સહાષ્યાયી જ નહદિ પણુ 
ગુરૂપુત્રની જભ છેદાતી અટકે એ માટેની છે. વળી માગણી 
કરનાર ધાર્યું” કરાવવાતે માટે ગમે તેમ ખોલીને પણુ છ્ઞેભલ 
પમાડે એવી છે. આમ છતાં પણુ રાન્ન જને ધારત તો જરૂર બચી 
શકત, પણુ ભૂ'ડી ભવિતવ્યતાએ તેને પણુ ભૂલવ્યે. પરિશામે 
રાન્નએ-“એ પ્રમાણે હે. “-એમ કહીને, માતાતી માગણીને 
સ્વીકાર કર્યો. પછી પવ*'તકની માતા પોતાના સ્થાને ગઈ અને 
તેણીએ પોતાના પુત્ર પ્વતકને ધીરજ આપી. 


સ્નેહરાગની ભય'કરતા : 

આ પ્રમાણે કરી શકવ!થી ખૂશ થવું, એ સ્નેહવશ આત્માને 
સ્વભાવ બના ન્નય છે. સ્નેહુવશા આત્માએ આવી પ્રરત્તિના 
ભય'કર પરિણુામતે જેઈ કે વિચારી શ્રકતા નથી. જે ભય'કર 
પરિણામને ન્નેવાની શક્તિ સ્તેહવશ આત્માઓમાં રહી શકતી 
હોત, તો તો તેએ દ્દારા કારમાં પાપા આચરાત જ નહિ. 
સ્તેહવશ આત્માઓ પણુ ફામવશ આત્માઓની માફક અધ 





શ્રી નારદ અને પર્વતક ૧૮૫ 








બની નય છે. જે કે-કામતી અધતા જૂદી નનતિની હોય છે, 
તા પણુ સ્તેહતી અ'ધતા પણુ સામાન્ય કોટિતી નથી હોતી. 
દૃષ્િરાગની અધતાનો નાશ કરવાને માટે જેટલી સાધનસામગ્રી 
ન્નેઈ એ, તેટલો સાધનસામત્રી કામરાગ અને સ્નેઠરાગની અન્ધતા- 
નો નાશ કર્વાતે માટે નથી ન્નેઈતી-એ વાત સાચી છે, તે। પણુ 
કામરાગી અને સ્નેહરાગી આત્માએ પણુ મેપે ભાગે કામરાગ 
અતે સ્તેહરાગની અ'ધતાનો નાશ કરવામાં નિષ્ફળ નિવડે 
છે. જેએા સાચા વિવેકતે ધરાવતા હોય, તેએ જ કામરાગ 
અને સ્નેહરાગની સામમ્રીના સહવાસમાં વસવા છતાં પણુ, 
કમળપત્રની માફક નિલેપ રહી શક છે. બાકીનાઓઆ તા એ 
ખે રાગોની અ'ધતામાં પણુ અટવાવા જ કરે છે. 

સ્નેહરાગની અધતામાં અટવાતી પજ'તકની માતા પોતાની 
વાત સ્વીકારાવાથી ખૂશ બની અને પોતાના પુત્રને એ રીતિએ 
ધીરજ આપી શકવાથી સ'તાોષ પામી. શ્રી નારદજી જેવા 
સત્યવાદીની જીભ્ન ન્નય તેનું દુ:ખ તે માતાને નહોતું, પણ 
પોતાના અસવવાદી પણુ પુત્રની જભ ન જ છેદાવી ન્નેઈએ 
એવી તેની માન્યતા હતી. આવી માન્યતા કારમા મોહ શિવાય 
શકય નથી, પણુ જગતની ગતિશોલતા જ આ અને આવી 
ન્નતિના રાગ આદિથી જ કે, ત્યાં થાય પણુ ચું? 
શજાનેો અસત્યવાદટ : 

આ નનતિની વ્યવસ્થિત યોજનાથી પવ*તક નિશ્ચિન્ત હતો 
અને શ્રો નારદજી પણુ પોતાના સત્યના પ્રતાપે સુનિશ્ચિન્ત 
હતા. બીજે દિવસે વસુ રાન્નએ રાજસભા ભરી. એ રાજ- 
સભામાં ચારે વર્ણના પ્રધાન પુરૂષાએ હાજરી આપી હતી. 
ચારે વર્ણુના પ્રધાન પુરૂષાોથી પરિભૃત્ત બનેલી રાજસભામાં હર્ષ - 
પૂર્વક પવતક અને શ્રી નારદજી-બન્ને પહોંચ્યા અને બન્ને 
જણાએ પોતાનો ત્યતિકર સભા સમક્ષ રા'ને કડી સ'ભળાવ્યે. 

આ પ્રમાણે જણાવીને ન્યાયની આશા રાખતા બન્ને ઉભા. 


૧૮૬ ધમ  કથાએ-પહેલો ભાગ 


કે નશ... --- ----_---૦૦ણ૦તા--ટતાનન-ઝલુનનઇન.... ક 
શ. ૧... ક કતા. -૦----૦૦--૦----૦-૦૦-ન૪ તન, સતર... --------.--# ૦: ---ક લ. ઇઝ. તાકત સાઉ, -તા-...૩..-૦.--.-...૭--ન૦-----૦---------- ણ દાણ 





બ્યવહા2માં મેય ન્યાય માગનારા હાથે છે, પણુ મેશા ખોટા 


તા અન્યાયની આશામાં જ રમતો હોય છે. પર્વતક પણુ 
અન્યાયની જ આશામાં હતો, ન્યારે શ્રી નારદજી તો સત્ય 
ન્યાયની જ આશામાં હતા. 


આ સ્થાને બન્નેય આનંદમાં હતા : કારણુ કૈ-શ્રી નારદજી 
એમ માનતા હતા કે-“ હું સાચો છું અતે રજન સત્યવાદી કેક. ” 


જ્યારે પવનતક માનતો હતો કે-“ ભલે હું ખોટો હોઉં, પણુ 


રાજન પાસે પૂરતી લાગવગ પહોંચી ગઈ છં, એટલે મને હરકત 
આવવાની જ નથી. * 


આ કામ ધણું વિકટ છે, એમ સભામાં હાજર રહેલા 
પ્રધાન લેકોને પણુ લાગ્યું છે અતે એથી તેઓએ પણુ રાજનને 
ઉદ્દેશીને કહ્યુ કે-” હૈ દેવ ! આપ છઠ્ઠા લોકપાલ છે, સત્ય- 
વાદિપણાના ગુણુથી આપ ગગનના આંગણામાં ગયા થકા રહે 
છો, એટલે કે-આકાશમાં અદ્દર રહો છો અતે વળી આ 
બન્નેયના આપ ગુરૂભાઈ છે : તે કારણુથી સાથે ઉત્પન્ન થયેલા 
યમલ અગ્નિમાં જેમ સમચિત્ત રહૈ તેમ સમચિત્તવાળા બન્યા 
થકા આ પદતે યથાસ્થિતપણે પ્રતિપાદન કરે।. વળી સત્યવાદી 
અગ્નિનું સ્તમ્ભન કરે કે : ત્રાજવામાં તુલિત થાય છે : અમ્બુના 
પાનમાં શુદ્ધિતે પામે છે : રાક્ષસ, સિહ, અઠિ, ભૂત અને પ્રબલ 
શનુએ કરેલા ભયને સારી રીતિએ નિરૂદ્દ કરી શકે છે : સર્વ 
લોકમાં માન્ય થાય છે : પરલોકમાં સુગતિતે ભજવાવાળોા થાય 
છે : અને સોભાગ્યયુક્ત થાય છે. સત્યવાદી કયું કલ્યાણુ નથી 


પાસતોા ? અર્થાત-સત્યવાદી સધળાં જ કલ્યાણને પામે છે, તે 
કારણથી હે વિભો ! આપ સત્ય બોલે. ” 


આ પ્રકારે પ્રધાન લેકાએ કહેવા ૭તાં પણુ, ભાવિતવ્યતા 
ભૂડી હોવાના કારણે, રાળ્નએ પણુ ભવિતવ્યતાના વશે કરીને 
કહ્યું ક-“ આ ઉષપાધ્યાયપુત્ર પવ'તક જે કહે છે તે જ સાચુ છે.” 
અસત્યવાદનુ' પરિણામ : 

આ કારમા અસત્યને કહેતાંની સાથે જ, અર્થાત્‌-રાનન એવું 





શ્રી ના2૬ અને પર્વતક ૧૮૭ 


નન 228 સેનસઈનક-નસાનામક' ---------------.------ન----- 





અસત્ય બોલ્યા તે પછી તરત જ, કુપિત થયેલી ભુવનદેવતાએ 
રાજ્નતે અધોમુખ કરી નાખ્યો. શિલા અને સિહાસન સાથે 
તેને જમીન ઉપર પટકયો. એ રીતિ પટકાયેલો “ વસુ ' 
રાજન મરીને નરક પૃથ્વીમાં ગયે. 

આવા પ્રત્યક્ષ પરિણામના દશનથી લેકે પણુ સમજી 
ગયા કે-આ પષવ*તકે જ રકન પાસે ખોટી સાક્ષી ભરાવી. આ 
પ્રમાણે ન્નણી ગયેલા લેકે પર્વ'તક્તે ખૂબ જ નિંધો અને 
નગરીમાંથી કાઢી મૃકયો. લેકે પર્વતકની જ્યારે એવી દશા 
કરી, ત્યારે શ્રો નારદજીને સત્યવાદી માનીને પૂન્ત્યા. આ 
રીતિએ અસત્યવાદી રાજ ખૂરી હાલતે મગા અતે નરકે ગયો, 
પવતક ભય'કર તિરસ્કારને પામીતે નગરીથી બહિષ્કૃત થયો અને 
સત્યવાદી શ્રી નારી પૂજિત બતીને પોતાના સ્થાને પહોંચ્યા. 
ઉપનય : 

આટલું કથાનક જણાવીને અને શેષ કથાનક ત્રન્થાન્તરથી 
નળી લેવાનું કલા પછીથી, કચાનકનો ફ્લિતાર્થ સમજાવતાં 
ઉપકારી મહાપુરૂષ ફરમાવે છે ક-“ આ કથાનકમાં આપણે ન્નેયું 
કૃ-સૂછ્્મ બુદ્ધિવાળા નારદે બકરાને વધ ન કર્યો અને ક્ષુદ્ર 
ખુદ્ધિવાળા પવ'તકે બકરાને વધ કર્યો. સૃદઘ્મખુદ્ધિ હોવાના 
કારણુ શ્રી નારદજી સ્વપર્ના ઉપકારી થયા અને ક્ષુદ્રબુદ્ધિ 
હોવાના કારણે પવતક સ્વપરના અન્યમાં હેતુભૂત થયે.” 


ક્ષુદ્તાને તજે : 


પરમ ઉપકારી આચાર્યભગવાન શ્રીમત્‌ શાન્તિસૂરીશ્વરજી 
મહારાક્નએ ફકૂરમાવેલું આ ઉદાહરણુ અને પરમ ઉપકારી, 
આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્‌ ઢેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ ફરમા- 
વેલી ભીમ અતે સેોકમની કથા કે જે આપણે પહેલાં ન્નેઈ 
આવ્યા-આ મેય દજ્ાન્તાોને ન્નણ્યા પછી સહેલાઈથી સમજી 
શકાય તેમ છે કે-સૃદ્મ બુદ્ધિની કેટલી બધી જરૂર છે તથા 





૧૮૮ ધષ્્ક્યાએ-પહેલે ભાગ 


ાાબાભમાજાસનાન ન ---------------------------------------------------૦------- 


ઉત્તાન ખુદ્દિ કેટલું બધું નુકશાન કરે છે ? આ સમનન્‍્ત્યા પછી 
તો, આ મળેલા માનવજીવન આદિને સફલ કરવાને માટે જરૂરી 
જે ધમ, તેને પામવાને માટે અગભીર મટીને ગભીર બનવાની 
ધણી જ જર્‌ર છે, એ વાતને તમારા દિલમાં સજજડ નિશ્ચય 
ચઈ જવો ન્નેઈ એ. ક્ષુદ્ર આત્માઓ વ્યવહારમાં પણુ ભયકર 
નિવડે, એમાં તે! આશ્ચર્ય જ શું છે શ આથી, પ્રેત્યેક ધર્મના 
આર્થેએ હૃદયમાં લરાઈ ખેઠેલી ક્ષુદ્રતાના નાશને માટે ખૂબ જ 
પ્રયત્નશીલ બનવાની જરૂર છે. જેએ ક્ષુદ્રતાના નાશ કરીને 
ગભીરતાના ધારક બને છે, તેઓ ધર્મની પ્રાપ્તિ પણુ સહે- 
લાઈથી કરી શકે છે અને ધર્મની આરાધના પણુ ધણી જ 
સહેલાઈથી અને સારામાં સારી રીતિએ કરી શકે છે. ધર્મ - 
ખુ્ધિથી પણુ ધર્મને! વિદ્યાત યવો એ સ'ભ્રવિત છે. એ કારણે, 
સછ્દમ ખુદ્ધિથી ધર્મને નનણુવા માટે પ્રયત્નશીલ બનવું ન્નેઈ એ. 
“અમે તો! અમુક કાર્ય ધર્મ સમજને ધર્મની ખુહદ્ધિએ કર્યું : 
પછી એમાં ન્નેવાનું શું ?'-એમ ખોલનારા અને એ મુજબ 
વર્તનારા, કચાં અને કચારે ધર્મવિધાતને નહિ પામે, એ કહી 
ગ્રકાય નહિ. આયી ધર્મની આચરણા કરવાની ભાવનાવાળાએએ 
સૂદ્દમ મતિથી વિચાર કરનારા પણુ બનવું, એ પરમ આવસ્યક 
છે. જે આત્માએ આ વસ્તુને સમજને, ધર્મને સદ્મ બુદ્ધિએ 
જણુવા તથા આચરવાને માટે પ્રયત્નશીલ બતે છે, તે આત્માઓ 
ધર્મવિધાતથી બચીને પરમ કલ્યાણુને ભજનારા બની શાક છે. 
સો કોઈ એવા બનો, એજ એક શુભ્ાલિલાષા. 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજી 


રૂપસ'પન્નતાથી શાસનપ્રભાવના : 


ધમી* આત્માઓ ને સુર્પસ'પન્‍્ન હોય છે તો, અગર તો 
સુરૂપસ'પન્ન આત્માએ જો ધમી બને છે તો, તેઓની છાયા 
કોઈ જૂદી જ પડે છે. આકર્ષણુ અને અસર બન્નેય વધે છે. 
સુરૂપસપન્ન આત્માના ધર્માચરણુની અને ધર્મોપદેશની અસર 
ઘણી થાય છે, ભત્યાત્માએ સહજ રીતિએ આકર્ષાય છે અને 
એથી સુરૂપસ'પન્ન ધર્માત્મા તીચની ઉન્નતિનું પણુ કારણુ બન્યા 
વિના રહેતો નથી. 

યુગપ્રધાન આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમક્‌ વજીસ્વામિજી મહારાન્ન, 
ભ્રગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના શાસનમાં અન્તિમ દશન 
પૂર્વધર થયા છે. શ્રી જિનશાસનના પરમ પ્રભાવક મહા- 
પુરૂષામાંના એ પણુ એક છે. એ મહાપુરૂષ, પોતાની અદ્ભુત 
રૂપસ'પન્નતાના યોગે પણુ શાસનની ખૂબ ખૂબ પ્રભાવનાનું કારણુ 
ખન્યા હતા. રૂપના અતિશયથી પૂર્ણ એવા એ પ્રાતઃસ્મરણુય 
મહાપુરૂષ ન્યાં જ્યાં વિચર્યા કેં, ત્યાં ત્યાં શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ 
ફરમાવેલે ધર્મ પરમ ઉન્નતિને પામ્યા છે. એ મહાપુરૂષના 
સખબ'ધમાં, એક ઝૃહપતિની પુત્રીનું દણાન્ત ખાસ સૂચવવામાં 
આવે છે : કારણુ કે-જન્માન્તરમાં સુમૃતને કરનારી તે પુણ્ય- 
શાલિની, તે મહાપુરૂષની ઉપરના રાગે કરીને, સે'કડે દુઃખોને 
હરનારા ચરણુને પામી હતી. 

અહીં આપણે તે ૬શ પૂર્વધર આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્‌ 
વલજીસ્વાશિજી [મહારાજાના કેટલાક જીવનપ્રસગોા અને સાથે 
સાથે તે ગ્ૃઉપતિની પુત્રીનો પ્રસગ પણુ ન્નેવાને ઈચ્છીએ છીએ. 


શ્રી વજીસ્ત્રામિજીના પિતા : 


યુગપ્રધાન અને દશ પૂર્વધર્‌ એવા આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ 
વજીસ્તામિજી સહારાન્નની જન્મભૂમિનું નામ તુચ્બવન હતું. 





૧૯૦ ધ્મ'કથાએ-પહેલેો ભાગ 





આ તુમ્બવન અવન્તિ નામના દેશમાં આવેલું હતું. આ 
અવન્તિ નામનો દેશ, આ જસ્બૂટ્દીપના દક્ષિણા ભરતને 
અલ કૃત કરે એવો હતો. આ સહાપુર્ષના પિતા, એ તુચ્બ- 
વનમાં રહેનારા એક મસહાધનવાન ઈખબ્યપુત્ર હતા. એમનુ 
નામ “ ધનગિરિ' હતુ. તેએ લદ્દમીદેવીના પુત્ર જેવા હતા. 
પ્રજુમાર્ગ ના પરમ શ્રદ્ધાળુ હતા. એ પણુ પરમ ભાગ્યવાન 
હતા. યોવનવયને પામવા છતાં પણુ, પ્રશમ રૂપ દ્ારપાલથી 
રક્ષિત એવા એમના હૃદયમાં, કામ પ્રવેશ કરી શકયો નહેોતે।. 
આ પરમ ભાગ્યવાનની ઉત્તમ દશાને ખ્યાલ આપતાં, 
પરમ ઉપકારી, કલિકાલસર્વ'જ્ઞ આચાર્યભગવાન શ્રોમદ્ટ હેમ- 
ચ'દ્રેસરીશ્વર્જી મહારાન્ન ફરમાવે છે કે- 
“ ધ્્નાર્થો મવલીતિ, ન્યાવરાબ્રવ્વધીયતે | 
સોડર્થાઢ્‌વિ વ્યધાન્રમ, પાત્રેમ્યોડર્થ નિયોઝયન્‌ ॥?। 
': ગ્રણત્તગપરિળામં, સ્વમમોલ્ષષ વિવ્ન્‌ | 
ટ્ચેષ જન્યા નોદ્નેઢું, સોડ્ટજર્મવરાયળઃ ॥ ૨ ।। 
4 સત્ર યત્ર જજે ૧નન્‍્યાં, ધનમિયથયારતો । 
પ્રાથેતે સ્મ પિતને, તજુદ્ાટમણોત્લવે ॥ ૨ | 
ધ “ત૪....30 ન્ન 
તત્ર તત્ર ધન પર-મત્વા સ્તવમત્તીજથત્‌ | 
અછં છિ તત્રગિષ્યામિ, ઢોષોડસ્તિ ને ન ઝત્પયતઃ ।9॥” 


“ધર્મથી અર્થ થાય છે. '-આ પ્રમાણે ન્યાયશાસ્રોમાં 
એટલે યુકિતિસ'પન્ન શાસ્ત્રોમાં કહેવાય છે, પણુ તે શ્રી ધન- 
ગિરિ તે પાત્રમાં અર્થનું નિયોજન કરતા થકા અર્થથી પણુ 
ધર્મને ડરતા હતા : “ શહ્મચર્ય'તે। પરિણામ સ્વર્ગ અને મોક્ષના 
ફલવાળે। છે '-એમ નાણુતા અને શ્રી અહ દૂભગવાનેએ પ્રરૂપેલા 
ધર્મની આરાધનામાં પરાયણુ એવા તે શ્રી ધનગિરિ, કન્યા- 
ઓને પરણુવાને ઈચ્છતા ન હતા : શ્રી ધનગિશરિતે પરણાવવાને 


યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજી ૧૯૧ 





માટે આદર્વાળાં બતેલાં તેમનાં માતા-પિતા પોતાના પુત્રના 
લગ્નમહોત્સવને માટે જે જે કુલમાં કન્યાની પ્રાર્થના કરતાં 
હતાં, ત્યાં ત્યાં જઇને ત્રી ધનગિરિ પોતે જ કડો આવતા 
-“ હું તો પ્રત્રજ્યા અ'ગીકાર કરીશ. આ રીતિએ હું તમને 
સ્પષ્ટ કહૈ છુ, તે ૭તાં પણુ નને તમે તમારી કન્યા મને આપશે 
અને તે પછી હુ તેતો ત્યાગ કરીશ, તો તેમાં આ પ્રમાણે 
સ્પષ્ટ જણાવતા માર્‌ દોષ નથી. ' 


શ્રી ધનગિરિજ અતે સુનન્દાનુ' લગ્ન : 

આવી ઉમદા કોટિની મને[૬ૃત્તિતે ધરનારા તો, યુગપ્રધાન 
આચાર્યભગવાન શ્રીમદ વજીસ્ત્રામિજછ મહારાન્નના પિતા 
હતા. આવી દશાવાળા શ્રી ધનગિશિજીને પરણવાતે માટે એક 
કન્યા તૈયાર થઈ, કે જે આ મહાપુરૂષતી માતા બનવાની છે. 
એ કન્યાનુ નામ હતું-સુન-દ્રા. તેણી ધનષાળ નામના મોટા 
ઈભ્યની પુત્રી હતી. આય શામત નામના આ સુનન્દ્ાના 
ભાઇએ આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમત્‌ સિંહુગિરિજી મહારાશ્ન પાસે 
પ્રથમ દીક્ષા લાધેલી ક. એ સુનન્દાએ પોતના પિતાને જણાવ્યું 
ક-“મતે શ્રી ધનગશિતે આપવી : તે જ મારા પતિહો !” 
ધનપાળ નામતા મહેભ્યચે પણુ આ રીતિએ સ્વય' વરને વરવાને 
માટે તેયાર થયેલી પોતાની સુનન્દદા નામતી પુત્રીને, દીક્ષા 
લેવાને ઈચ્છતા એવા પણુ શ્રી ધનગિરિજને આપી. પોતાનાં 
માતા-પિતાના આગ્રહથી, શ્રી ધનગિર્જી પણુ શ્રીમતી 
સુનન્દાતે પરણ્યા. 
ગભ ન્હેવો : 

પરણ્યા પછીથી પણુ શ્રી ધનગરિજી ભહ્મચર્ય'ના પાલન- 
ને ચૂકયા નહોતા, પણુ ભવિતવ્યતા કોઈ જૂદી જ હતી. એથી 
બન્યું એવું કે-અહ્મચર્યની ખુદ્ધિવાળા એવા પણુ શ્રી ધનગિરિ- 
જીઝએે કોઈ એક દિવસે ત્રડતુસ્નાતા બનેલી શ્રીમતી સુનન્ટાતે 
સ'સર્ગ કર્યા. 


૧૯૨ ધર્મકથાએ-પહેલેો ભાગ 


આ પ્રસંગને ઉદેશીને પરમ ઉપકારી, કલિકાલસવ'સ, 
આચાર્યભગવાન શ્રીમદ હેમચદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાનન ફરમાવે 
છે કે-“ ખરેખર, ભોગફલ કર્મ અન્યથા થઈ શકતુ નથી. ' 
શ્રો ધનગિરિજી જેવા વિરાગી આત્માએ સુનન્દાના ફરેલા 
એે સસર્ગનું રહસ્ય, એ મહાપુરૂષો આ એક જ વાકથમાં ખોલી 
દીધુ' છે. ભાગફલ કમે” તો શ્રી નન્દ્રિષિણ જેવાને પણુ કષાં 
પતિત કર્યા નથી ? 

આ પ્રસંગ જે સમયે બન્યો, તે સમયે શ્રીમતી સુનન્હાના 
ઉદરમાં એક ઉત્તમ કેોટિતે! આત્મા અવતર્યા, કે જે શ્રી 
વજીસ્વામી નામના યુગપ્રધાન અને અ“તિમ દશ પૂર્વ'ધર 
તરીકેની નામના ધરનારા શ્રી જૈનશાસનના મહાપ્રભાવક ધર્મા- 
ચાર થયા. તેઓ શ્રીમતી સુનન્દ્દાના ઉદરમાં અવતર્યા, તે 
દવલે।કમાંથી ચ્યવીતે અવતર્યા છે. તે મહાપુરૂષ પૂર્વ ભવમાં 
વેશ્રમણુ નામના સામાનિક દેવ હતા. તે પુષ્યાત્માએ તે. 
દેવભવમાં શ્રો અણાપદ્દગિશિ ઉપર વતમાન શાસનના અધિપતિ 
શ્રમણુભગવાન શ્રી મહાવીર મહારાજાના પ્રથમ ગણુધર શ્રો 
ગૌતમસ્વામિજી મહારાનનએ પ્રરૂપેલુ' શ્રો પુણ્ડરીક અધ્યયન 
સાંભળ્યુ દતું. 
શ્રી ધનગિરિજીની સાધના : 

હવે પોતાની પત્નીને ગર્ભવતી થયેલી ન્નણી, એટલે નનણે 
કૃ અત્યાર સુધી કેવલ ભોગફલ કર્મને ભોગવવાને જ રહ્યા હોય, 
તેમ એ પુણ્યશાળી શ્રી ધનગિરિજી, ક જેઓ વિશુદ્ધ 
બુદ્ધિના ધણી હતા, તેમણે પોતાની સુનન્દ્દા નામની ગર્ભવતી 
પત્તીને કહ્યું કે-“ આ તારે ગર્ભ અદ્તીય થશે અતે હવે 
હુ દીક્ષા ત્રહણુ કર્‌ છુ. તારી સાથેના મારો આ સબધ 
પણુ અનિચ્છાએ જ થએલે છે. અત્યારથી માંડીને મારે માટે 
તો પ્રત્રજ્યા જ પ્રેયસી હો અને તાર્‌ં પણુ કલ્યાણુ હો !” 

આ પ્રમાણું કહીને, શ્રી ધનગિરિજી, એક ભાડાની 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજ ૧૯૩ 


કાટડીને જેમ જાડવાત તજ દે તેમ શ્રીમતી સુનત્દ્ાને તજને, 
શ્રોસિ'હુગિશિજી નામના ગુરૂમહારાન્નની પાસે જઈ ને યતિ થયા. 
સાધુ થયા એટલુ જ નહિ, પણુ તે પુણ્યાત્માએ પોતે ગ્રહણુ કરેલા 
સાધુપણુને સુન્દર પ્રકારે પાળી પણુ ન્નણ્યું છે. એ જ કારણુ- 
પરમ ઉપકારી, કલિકાલસર્વ'ત્ત, આચાર્ય'ભગવાન, શ્રીમદ્‌ 
હેમચ'દ્રસરીશ્વરજી મહારાન્ન ફરમાવે છે કે-તે શ્રી ધતગિરિ 
મહાત્મા, ખાવીસે પરીષહોતે સહન કરતા થકા અતે પોતાના 
શરીર ઉપર પણુ નિઃસ્પૃહ્ બન્યા થકા, અતિશય દુઃસહ તપને 
તપતા હતા. કૈવલ તપસ્વી જ હતા એમેય નહિ, પણુ શિષ્ય 
બનવા માટેના જરૂરી એવા જે-સ્થિર્તા, સરલતા અને વિનય 
આદિ ગુણો, તે ગુણાથી પષુ તેએ ઓતપ્રોત હતા. શિષ્ય- 
પષુાના જરૂરી ગુણાથી ઓતપ્રોત, તપને તપવામાં કઠેય૨ તથા 
પરીષહેને સહવામાં પણુ ઉદયત એવા તે મહર્ષિએ, કુવામાંથી 
જેસ પાણીને ગ્રહણુ કરે તેમ, ગુરૂની પાસેથી શ્રુતના સારને 
પણુ મ્રહણુ કર્યો હતો. આ રીતિએ એ મહાત્મા સુશ્િષ્ય 


બનીને, પોતાના પરમ ચુર્‌ની નિશ્રામાં વિહરતાં થકાં આત્મહિતની 
સાચી સાધના કરી રહ્યા હતા. 


જન્મ અને જાતિસ્મરણ સ્રાન : 

હવે જે મહાપુરૂષના પિતા અને મામા દીક્ષિત થયા છે, એવા 
શ્રી વજીસ્વાશિજી ગર્ભમાં નવ માસ પૂર્ણું કરીને જન્મ્યા : 
અર્થાત્‌-માતા સુનન્દ્રાએ જનોને આનન્દ આપનાર પુત્રને, 
સરસી જેમ કમલને જન્મ આપે તેમ, જન્મ આપ્યો. 

શ્રીમતી સુનન્દ્દાની પ્રીતિપાત્ર સ્ત્રીએ, કે જેએ શ્રીમતી 
સુનન્દ્રાની સારસ'ભાળને માટે સૃતિકાધરમાં આવેલી હતી, તેણીએ। 
તરતના જન્મેલા એટલે વયથી તદન બાળ એવા તે શ્રી 
વજીસ્વામિજીને ઉદ્દેશીતે સ્વાભાવિક રીતિએ જ બોલી કે-'“હૈ 
નત ! નને તે વખતે ઉત્સુક બનેલા તારા પિતા દીક્ષિત ન 
થયા હોત, તે! તારે। જન્મકર્મતા ઉત્સવ ખરેખર કલ્યાણુકારી 

૧૩ 


૧૯૪ ધમકથાઓ-પહેલેો ભાગ 


થયો હોત : ખરેખર, સ્રીજન હોવા છતાં પણુ સ્વામી વિનાનું 
ધર્‌ શોભતું નથી : ધણા પણુ તારાઓએઓથી ચદ્ર વિનાનું આકાશ 
જેમ નથી શોભતું, તેમ સ્વામી વિના સ્ત્રીજનથી ધર નથી શેલતું.” 
માતાની પ્રેમપાત્ર સ્રીઆનું આ કથન શ્રી વજીસ્વાસમિજને 
મારે ધણુ' જ કલ્યાણુકારી નિવડયુ. બાળ હોવા છતાં ય, 
સાનાવરણીય કર્મના લધુપણુાથી સુ'દ૨ સ્તાનવાળા શ્રી વ%#- 
સ્વામિજીઝે, ધણી જ સમાધિમાં રલે થકે તે ત્રીએના સ'લાપને 
સાંભળ્યો. એ સાંભળીને તેએ વિચારવા લાગ્યા કે-“ અહે, 
મારા પિતાએ દીક્ષા ત્રહૃણુ કરી છે. ” આ પ્રમાણે વિચારતા 
તે પુણ્યાત્મા ન્નતિસ્મરણુ જ્ઞાનને પામ્યા. 


રૂદન કારા માતાતે ઉઠ્ઠિગ્ન બનાવી : 


જાતિસ્મરણુને પામેલા અને સંસારની અસારતાનતે સારી 
રીતિએ નણુનારા એવા તે શ્રી વજીસ્વામિજી, પોતે ક્ષીરકણ્દે 
હોવા છતાં પણુ, પિતાના માર્ગે. મુસાફર બનવાને ઈચ્છવા 
લાગ્યા. દીક્ષિત બનવાની ઈચ્છાના યોગે તેમણે વિચાયુ” કે- 
“ ઉદિગ્ન બનીને માતા મને કેવી રીતિએ તજશે ? ” 

જ્ઞાની એવા તેમને નિશ્રય કરતાં વાર ન લાગી. પોતાને 
દીક્ષિત બનવું છે અને માતા ન્યાં સુધી ઉદ્ગ્ન બનીને તજે 
નહિ, ત્યાં સુધી મોટી મુશ્કેલી છે. આથી, પોતાની દીક્ષા 
લેવાની ભ્રાવનાને સફલ ખનાવવાને મારે, તેમણે માતાને 
પોતાના પ્રતિ ઉદ્ગ્નિ બનાવવાને। માર્ગ શોધ્યો. દીક્ષિત 
બનવાના શુભ ઈરાદાથી, તે પુણ્યાત્માએ પોતાથી શકય એવું 
રવાનુ શરૂ કર્યું, 

સમજપૂર્વક, પ્રત્રન્યાની અનુકૂળતા મેળવવાને ખાતર્‌.નજ 
રૂાવાનું શરૂ કરનાર, ગમે તેવી રીતિએ તૈને ખૂશ કરવાની 
પ્રયત્ન કરવામાં આવે તોય, રોવાનું બંધ કરે એ શક્ય જ 
નથી. શાગથી મધુર ગાને। દારા, રમેવાની વસ્તુઓના દર્શન 
કારા, વસ્ત્રના પારણાના હિંડોળા દ્વારા, મધુર યૅચતેઃ દારો, 


ઇદ 4 - નખ; # ૨ # ૧૮ ; /-જ સારમજક 


યુગપ્રધાન શ્રી વજીસ્વામિજી ૧૯૫ 





નાળા પડતર /નમગનાજબણબઈ બિ રડ ---------*-ર ક ---- -:---સાતસનથાનાઇ-...સઇન-----૦૦૦ , #........-. -. ----------૦૮૧૦-તનાતતન-ક........ --. -. યાક.....-૦--..--.---૪ ક, 


ખોળામાં નથાવવાની લીલાઓ દ્વારા, મુખનાં વાજ'ત્રોનાં વાદનો 
દ્દારા અને મસ્તકે ચુ'બતે। દ્દારા પણુ તેમને રેતા બ'ધ કરવાના 
ઉપાયે! કરવામાં આત્યા : છતાં પણુ તે રેતા બધ થયા નહિ. 

રવા દારા આ પુણ્યાત્માને' કોઈ પૌદ્ગલિક વસ્તુને મેળ- 
વવાની ઈચ્છા નહિ હતી, પરતુ માતાના મોહતે વથાડીને 
સચમત્રહણુ માટેની અનુકૂળતા જ નનેઇતી ૩તી : એટલે એ 
પુણ્યાત્મા બાળક્રાને રાજી કરવાની વસ્તુએથી રાજી થઈ ન્નય 
અને જે સાધ્ય સાધવાંના હેતુથી સેવાનું શરૂ કર્યું હતુ' તે 
તે સાધ્યને ભૂલીને રવાંનુ' બંધ કરી દે, એ શકય જ ન હતું. 
પોતાના ઈષ્ટ સાધ્યની સિહ્ધિને માટે રાતા એવા એ પુણ્યાત્માએ' 
છ મહિના પસાર કરી દીધા. એ છ મહિનાં એવી ઉઠદેગજનકે 
પદ્ધતિએ પૂણું કર્યા કે-૫રમ' પ્રેમાળ એવી પણુ તેમની માતાં 
શ્રીમતી સુનન્દ્દા, તે પુણ્યવાન પુત્ર દાર નિવે'દતે પામી ગઇ: 
પરસે જેબત્વ જ 

જે લેકો «ેનપણાને અને ભાવદ્યાને સમજતા નયા, 
તેએને આ વસ્તુનો સાચો! પરમાર્થી ન સમત્નય એ સહજ 
છે. શ્રી ધનગિરિજી અતે શ્રી વજીસ્વામિજ-ઓ બન્ને પિતા 
અને પુત્રની દશા ધણી જ અનુમોદનીય અને અનુકરણીય છે, 
એમ પ્રત્યેક સાચા ન્ટેનતે લાગવું શેઈ એ. શ્રો ધનગિરિજી 
પણુ સાચા «ૈનત્તના સ્વામી હતા. સાચી ઉદારતા, સાચુ 
શીલ અને સાચી વિવેકશીલતા એ તો શ્રી ધનગિરશિજીના સાચા 
અલ'કારો હતા. યૌવન વયમાં અર્થ-કામના ભોગવટાતે બદલે, 
તેઓ અર્થને! ઉપયોગ દાનમાં કરતા અતે કામથી સદાય વિરકત 
રહેતા. તેઓએ સુંનન્દાનું કરેલું પાણિત્રહેણુ અતે ભોગવટો, 
કવળ ભેોગફળ કર્મના ભોગવટાને માટે જ હતે. માતા-પિતા 
પોતાનાં લગ્ન કરવામાં સફળ ન થાય એ હેતુથી, તેઓને 
નિષ્ફૂલ બનાવનારી સધળી કાર્યવાહી કરવામાં શ્રી ધનગિર્િજએ' 
જરાય કમીના નથી રાખી. માતાં-પિતાના ભક્ત હોવા ૭તાં 


૧૯૬ ધર્મક્થાએ-પહેલે ભ્રાગ 


દાના, નરક... સીજુઇન-૦૦૦-૦૪-.... ૩ ॥ જાણ--૦.-.-.-૫૫૪-૭-૦.-,ત. આળ"... ન... જ... #નલા-.--૦--૦૦--૦.-ડ. *. ૦-૦-૦૦૦૨, છી જચ્ત...લાક-.તતલાજ,.- 








પણુ, તેઓની મોહની કાર્યવાહીનો સામનો કરવામાં પણુ, શ્રી 
ધનગિરિજીએ માતા-પિતાની સાચી ભક્તિ જ ન્નેઈ છે. ન્યાં 
કર્મના ક્ષયોપશમે યારી આપી, કે તરત જ-એક ક્ષણુના પણુ 
વિલમ્બ વિના, શ્રી ધનગિરિજ ચાલી જ નીકળ્યા છે. જે 
સમયે પોતાની પત્ની ઉત્તમ ગર્ભને ધરનારી બની હોય, એવે 
સમયે જેમ ભાડાની કેોટડીને તજને ભાડુત ચાલી નીકળે, તેમ 
પત્નીને તજને સંયમના માર્ગે ચાલી નીકળવું, એ સાચા વૈરાગ્ય 
વિના શકય નથી. પત્નીના સધળાય ક્ોડોને પૂર્ણું કરવાની તાકાત 
ધરાવનાર અને પરમ સુખી એવો માણુસ, ભર્યુવાનીમાં આ 
રીતિએ ચાલી નીકળે, કએ પ્રતાપ સાચા «ેનત્વતે। જ છે. પત્ની 
પણુ જેનત્વથી શૂન્ય નહિ જ હતી. શ્રી ધનગિરિજિની આ 
કાર્યવાહી કયા સાચા જેને પોતાના જીવનમાં ઉતરવા જેવી 
નથી? સાચુ જેનત્વ અતે ભ્રાવદ્યાનું સ્વરૂપ જેએથી અપરિ- 
ચિત છે, તેએને જ આવું વર્તન અનુકરણીય નહિ લાગે. 
જેએ સાચા તૈનત્વના ઉપાસક છે અને-“ ભાવદ્યા એ જ 
દયાનો પરમાર્થ છે '-એવી સુન્દર સમજને ધરાવે છે, તેઓ 
તો શ્રી ધનગિરિજીને પોતાનો આદર્શ બનાવીને જ ચાલવાનું 
પસ'દ કરે. સાચો! જૈન સંયમનો જ અલભિલ્ષાષી હોય, આ 
વાતનો ખરે ખ્યાલ આવાં દષ્ટાન્તોથી પણુ ધણી જ સરસ 
રીતિએ મળી શ્રકે છે. આવાં અનુપમ દષ્ટાન્તાોને જેએ। જ્ીલી 
પણુ શકતા નથી, તેઃા તો. જૈનત્વથી ધણા છેટે છે, એમ જ 
માનવુ રહ્યું. 
અઆતિજાત પુત્ર : 

શ્રી ધનગિર્જી જેવા પિતાના શ્રી વજીસ્વામિજી જેવા 
પુત્ર, પિતાથી અતિનતપુત્રતા જ કેળવી છે. પુત્ર પણુ ચાર 
ન્નતિના હોય છૅ. અતિન્નત, સુન્નત, નીચ અતે કુલાંગાર. ઉત્તમ 
ક્રિયાઓમાં પિતાથી અધિકતા કરનાર પુત્ર અતિન્નત પુત્ર કહે- 
વાય છે : ઉત્તમ ક્રિયાઓમાં પિતાની સરસાઈ કરનાર પુત્ર સુન્નત 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજી ૧૯૭ 


પુત્ર કહેવાય છે : પિતાની સુ'દ૨ આબરૂતે ખટ્ટો લગાડનાર પુત્ર 
નીચ પુત્ર કહેવાય છે : અતે પિતાની સારી આબર્‌ ઉપર 
અગારા મૂકનાર પુત્ર કુલાંગાર કહેવાય છે. આજે «ન સમાજમાં 
અગારા જેવા કુલાંગારેો ધણા પાકી રહ્યા છે. આવા સસયમાં 
અતિન્નત અતે સુજતનાં દષ્ટાન્તો ખૂબ જ ઉપકારક નિવડે 
તેમ છે. સાચા «જેન પુત્રોએ પોતાની ન્નતતે નીચ તથા કુલાં- 
ગાર બનતી અટકાવવાને માટે તેમજ સુશનત તથા અતિ4્નતની 
કાઢટિએ પહોંચાડવાને માટે, આવાં સુશ્નતત અને અતિત્નત 
પુત્રોનાં દષ્ટાન્તોને ખૂખ જ અભ્યસ્ત કરવાં ન્નેઈ એ. ખરે જ, 
શ્રી વજીસ્વામિજી શ્રી ધનગિરિજના અતિન્નત પુત્ર છે. શ્રી 
ધનગિરિજીગએ યુવાવસ્થામાં સયમધર્‌ બનવાના પ્રયત્તો આર- 
ભ્યા, તો તેમના પુત્ર શ્રી વજીસ્વામિજીએ જન્મથી જ 
સયમધર્‌ બનવાને પ્રયત્ન આર'ભ્યો : શ્રી ધનગિરિજીનાં 
માતા-પિતા શ્રી ધનગિરિજીને પરણાવવાના પ્રયત્નમાં ગમે તે 
કારણે પણુ સફળ તે થયાંજ, ન્યારે શ્રી વજીસ્વાસમિજને 
મારે તો તેમની માતા બાળ તરીકેની તેમની ઉછેરક્રિયામાં પણુ 
સફળતા પામી શ્રી નહિ : ત્રી ધનગિરિજી યૌવનમાં સયમ 
પામી શકયા, ન્યારે શ્રી વજીસ્વાસમિજી બાલ્યવયમાં જ સયમ- 
ધર બનશે : સયમધર બન્યા પછીથી પજ્ર, સધળી જ રીતિએ 
સાચો શિષ્યભાવ આદિ કકળવવામાં અને પરિણામે શાસનના 
પ્રભાવક બનવામાં પણુ, શ્રો વજીસ્વામિજી અતિન્નત જ થવાના 
છે. પિતાને માટે અતિન્નત બનવાના છે એટલું જ નહિ, પણુ 
શ્રો વજીસ્વામિજી તો પોતાના ધર્માચાર્યની પણુ નામના 
વધારનાર ઉત્તમ કોટિના સુશિષ્ય બનવાના છે. આવા પુત્ર જે 
પિતાને મળે, તે પિતા પણુ નામાંકિત આદિ થાય છે અને 
આવા રિષ્ય જે ગુરૂને મળે, તે મુરૂ્‌ પણુ નામાંકિત આદિ થાય કેક. 


ઉત્તમ અને અધમ જવનો : 


શરરુઝટામનઝડડાગડઝઝ” 


યુગપ્રધાન અને શ્રી વોર્‌ વિભુના શાસનના અ તિમ દશ પૂવ'ધર. 





_શાાાનનાાઇનનજનાસાાકભાા 





શુકન, તાતા. 


આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ વજીસ્વાસિજ મહારાન્નનું જવન કેવી 
અને કટલી વિશિષ્ટતાએથી ભરપુર છે ?: આવાં જવને ધણા 
જ એછા આત્માઓનાં હોય છે. જેનાં જવને આત્માની 
ઉન્નતિ માટેની પ્રેરણા પાનારાં હોય, તેએાનાં જવતે! જ 
પ્રજ્મ'સનીય છે. જેઓનાં જવનેમાં વિષય, કષાય અને પૌટ્દગલિક 
સાધના જ તરવરતી હોય, તેવાઓનાં જવને જેટલાં ગુપ્ત રહે 
તેટલાં જ તે લાભદાયક છે. કેવળ વિષય-કષાયની સિહ્રિને દર્શા- 
વતાં ૬ૃખ્ટાન્તોનું અન્વેષણુ, એ તો દુનિયાની ગટરોનું' અન્વેષણુ 
કે?વા બરાબર છે. એવાં ગટર જેવાં જવનો જેએને આનદ 
આપતાં હેય, તેએ પણુ પોતાની ભવાલિનદિતાને જ સૂચવે 
છે. એજ રીતિએ, શ્રી વજીસ્વાસિજી જેવા આત્માઓનાં 
ઉન્નતિનાં અમૃતપાન કરાવનારાં ૬ષ્ટાન્તા જેએતે આનદ 
આપતાં હોય, તેએ ખરે જ આત્માન'દી આત્માએ! છે. એવા- 
એની સ.સારલાલસા પણુ સહેલાઇથી .કપાઈ ન્નય એવી હેય 
છે. મોહના ચાળાઓને અંકિત ફરતી અને મહત્વાકાંક્ષાની 
ચેષ્ટાએથી ભરેલી પોતાની ક્ષુદ્ર આત્મક્થનીએ। લખવામાં જ 
અટવાઈ પડેલાઓના ભાગ્યમાં, આવા મહાપુરૃષાનાં જવનેનુ' 
દશષન પણુ શકય નથી. “પોતાના જ જવનમાં ઘણું મહત્ત્વ 
ભર્યું” છે અને એમાંથી જ ન્નણે જગતને કેઈઈ અદ્ભુત પ્રેરણા 
મળવાની છે '-એવું માનનારા આજના ક્ષુદ્ર આત્માઓની તેમના 
જ હાથે લખાયેલી જવનકથાએ ન્યારે આપણેં વાંચીગે છીએ, 
ત્યારે આપણુને માલૂમ પડૅ છે ક-“તેમાં મોહજન્ય કારમી 
અજ્ઞાનતા, સ્વચ્છ:દતા અને ભયકર ન્તિની મહત્તાકાંક્ષા એ 
વિગેરેના નાચ સિવાયની કેઈ પણુ સારી વસ્તુનું દર્શન થાય 
તેમ નથી. ' એવી આત્મકથામાં જે કાંઈ સાર્‌ દેખાતું હોય, તે પ્રાયઃ 
તેઓનુ નથી હોતું, પણુ મહાપુર્ષાોનાં વચનોનું અનુકરણુ હોય 
છે અને વધુમાં એમાં એવા મહાપુરૂષાનાં નામોને છૂપાવવાનુ' 
કારમ્ું પાપ પણુ હેય છે. 


૯324:₹82:2242002222302:5::5::232522::2242:22%42:334425.સય2204₹:29-ઝ-32::1₹2225:8:522:5:3535152523523:549252:ઝ%138:212522252425:2₹32:-2:5-5224:9:222543422:35%₹2:208₹-525:24:₹22855522552252352₹2:ઝ2₹, 
યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજી ૧૯૯ 





ત. ..“------------નન----૦---------------------. 





શ્રી ધનગિરિજિ આદિની ઈચ્છા અને આરા : 

હવે શ્રોમતી સુનન્દ્રા, પોતાના મહાપુણ્યશાલી પુત્રરત્નના 
રૂદનથી જે અરસામાં ઉદ્ગ્નિ બની ચૂકેલી છે, તે અરસામાં 
જાઈ એક દિવસે શ્રી સિંહુગિ૨રિજ નામના આચાર્ય'મહારાન્ન, 
પોતાના શ્રી ધનગિરિજી “અને ત્રી આય શમિત આદિ 
શિષ્યોની સાથે તે જ તુસ્ખવન નામના સત્તિવેશનમાં પધ્યાર્યા. 

વસતિમાં રહેલા ત્રો સિહુગિશિજી નામના ગુરૂમહારાજ્નને 
નમીને, શ્રી ધનગિર્જિ અતે ત્રી આય*શમિત નામના 
શિખ્યોએ વિન'તિ કરી ક-“ હે ભગવન! આ સન્નિવેશનમાં 
અમારાં સ્વજનો છે. આપ કૃપાલુની આત્તા કારા અમો તેઓને 
વન્‍્દન કરાવવાની અભિલાષાવાળા છીએ. ” 

આ પરમ વિરાગી મુનિવરેોની આવી ઇશ્છા પણુ શ્રી 
વજીસ્વાસમિજના પરમ પુણ્યોદ્યતે આભારી છે, એમ માન- 
વામાં હરકત નથી. સ્વજનો ઉપર ઉપકાર થવાના સભાવનાના 
કારણે આવા ત્યાગી સુનિવરોાને આવી ૪ચ્છા થવી ગમે સહજ છે. 

જે સસયે પોતાના ખે સુવિનીત શિષ્યોએ આ ન્નતિની 
અભિક્ષાષા પ્રગટ કરી, તે સમયે શુભસૃચક સ્વષ્નતે ન્નેઈ તે, 
તત્તવવેદિઓમાં શ્રે# એવા આચા્ય'પુ'ગવ શ્રી સિહગિશિ નામના 
ગુરૂવરે પણુ તેઓને કહ્યું કે-“ હે મુનિએ ! આજે તમતે મહાન 
ક્ષાભ થશે, તેથી મારી આજ્ઞાથી તમે સચિત્ત અથવા અચિત્ત 
જે મળે તે ગ્રહુણુ કર#ને | ” 

આવી આન્ઞા, વિશિષ્ટ કોટિનું સાન ધરાવનારાએા જ 
કરી શકે. જેએ તેવા વિશિષ્ટ જ્તાનને નહિ ધરાવતા હેવા 
છતાં પણુ આવી આજ્ઞાને! ચાળા કરવા ન્નય, તેએ તો આર્‌ા- 
ધક મટીને વિરાધક જ ખતે. “મહાસ્તાનિઓએ જે જે કયું, 
તેબધું જ અમે પણુ કેમ ન કરી શષીએ ? *-આવું બોલનાર અન્તા- 
નિએ મિથ્યાત્ત-રેમથી જ રીમાનારા છે. તેવા જ્ઞાનને નહિ 
ધરાવનારાએએ તો ત્રુતતે અવલ ખીને જ ચાલવાતુ' હોય છે. એમ 





૨૦૦ ધર્મઝથાએ।-પહેલે ભાગ 


નહિ કરતાં, વિશિષ્ટ કોટિના જ્તાનિશ।ાએ વિશિષ્ટ તાનના બળે આચ- 
રેલી પ્રભ્ૃત્તિના નામે શાસ્ત્રતી આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ વર્તન કરવાને તત્પર 
બનનારાએ, પોતાની ન્નતને ગમે તેટલી ત્તાતી માનતા હોય 
તોય, તેએ અન્તાનિઓ જ છે. એવા આત્માએ તો ત્તાનિપણાને 
આડબર કરીને પણુ સ્વ-પરના હિતને સહાર કરનારા નિવડે છે. 
પુત્રનુ' અર્ષસુ : 

પોતાના પરમ તારક ગુર્દેવની આનજ્તાને પામીને નીકળેલા 
તે બન્નેય મહર્ષિએ, કે જેઓએ સસારના સબ'ધની અપેક્ષાએ 
સાળા-બનેવી છે, તેએ સુનન્દાના મકાને પહોંચ્યા. તેના દ્વારે 
શ્રી ધનગિરિજી અતે ત્રી આયસ્શિશિત નામતા તે મુનિએ! 
આવ્યા છેં, આ વાતની ખબર શ્રોમતી સુનન્દ્દાને અન્ય 
નારીઓગએ આપી અને એકત્રિત થયેલી સધળીઓએ શ્રીમતી 
સુનન્ટાને એમ પચ કહ્યુ કે-” હે સુનન્ટે ! તારે આ તારે પુત્ર 
શ્રી ધનગિશિજીને આપવો એ યોગ્ય છે : તેતે આ ક્યાં લઈ જશે, 
એ પણુ નને !” 

આ પછી આનન્દરહિત બનેલી શ્રીમતી સુનન્દ્રા પણ, તે 
પોતાના છ માસના બાળડતે લઈને, તેનાથી ખિન્ન થએલી 
હોઈને ઉઠી અને તેણીએ જઈને શ્રી ધનગિરિજીને કહ્યું 3- 
“ આટલા કાળ સુધી તો મે આ બાળકને મારા આત્માની 
માફક પાળ્યો, પરન્તુ આ બાળકે તો મને ખૂબ જ નચાવી 
છે : કારણુ કે-આ બાળક રાત્રિદ્વિસ રડ્યા જ કરે છે. નને કે- 
આપ પ્રત્રજિત થયેલા છો, તો પણુ આપ હમણાં આ પોતાના 
પુત્રનો, જેમ મારે ત્યાગ ક્ષો હતો તેમ, ત્યાગ ન કરશે. ” 

શ્રીમતી સુનન્હ્રાના આ કથનતે સાંભળીને શ્રી ધનગિરિજીએ 
સ્મિત કર્યું. એ મહર્ષિ સમજતા હતા કે-સુનન્દ્રાનુ' આ કથન 
માત્ર ખાળકના રૂદનથી ઉત્પન્ન થએલા ઉદ્દેગને જ આભારી 
છે, પરન્તુ પુત્ર ઉપરનો તેનો મોહ તો જેવો ને તેવો જ કાયમ 
છે. વાત પણુ એ જ હતી. પુત્ર કાયમ રડયા કરે છે, એથી જ 








યુગપ્રધાન શ્રી વજીસ્વાસિજી ૨૦૧ 


તેણી આપવાને તેયાર થઈ છે. બાકી હૃદયથી પુત્રને આપવાને 
ઇચ્છે છે એવું નથી. એ જ કારણે, સ્મિત કરીને ખોલનારા।માં 
કોઇ એવા શ્રી ધતગિશ્જિએ કહ્યું કે-“ હે કલ્યાણિ ! હૈ તો 
એમ જ કરીશ, પણુ તું પશ્ચાત્તાપને પામશે. આ કારણુથી, તું 
સર્વ પ્રકારે એમ ન કર અતે નને એમ કરવું જ હોય તે સાક્ષિ- 
એની સમક્ષ કર : કારણુ કે-હે ભદ્રે એમ કર્યા પછી તું આ 
બાળકને પાછા નહિ પામશે. ” 

આવું કથન સાંભળ્યા છતાં પણુ, તેણી તો પુત્રને આપી 
દૈવાના નિશ્ચયમાં મક્કમ જ રહી : કારણુ કે-તેણીને શ્રી વજી- 
સ્વામિજીએ રોઈ રાઈને ખૂબ જ નિર્વિર્ણુ કરી મૂકી હતી. 
આથી ત્રી ધનગિરિજિ મુનિવરે સ્પષ્ટપણે કલ્યા છતાં ય, શ્રીમતી 
સુનન્દાએ નિર્વેદપૂર્વક સાક્ષિઓ કરીતે પણુ પોતાતે પુત્ર શ્રી 
ધનગિશ્જિને અર્પ ણુ કર્યો અતે શ્રી ધનગિર્િજિએ પણુ તેતે 
સ્વીકાર કર્યો. 
રેતા અટકયા : 

શ્રી ધનગિરિજીએ તે બાળકને લીધો અને પોતાની ઝોળી- 
માં સ્થાપ્યો કે તરત જ, જણે સ કેત જ ન કર્યો હોય તેમ, તે 
આળક રેવાથી વિરામ પામી ગયો. જે હેતુસર રેવાના કાર્યને 
આરભ કર્યો હતા, તે હેતુ સફળ થયે! કે તરત જ તે બાળકે 
ર્‌ાવાનુ' બધ કયુ”. હૃદયથી સાચાં વિરક્ત બનેલાં બાળકા સયમ 
મારે રન મેળવવાને માટે ઉચિત ઉપાયો સ્વીકારી રકે છે, એ 
વાત પણુ આ ઉપરથી સ્પષ્ટ ચાય છે. મોહમગ્ન બતેલ માતા 
-પિતાની રજ મેળવવાને માટે વિવે્ી બાળક શું શું કરી શક, એ 
પણુ આ ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે. રોવા દ્દારા માતાને ઉઠ્દિગ્ન 
ખનાવીને પણુ, આ તરતના જન્મેલા બાળકે ૭ માસમાં વિદાય 
મેળવી. આવા શુદ્ધ હેતુથી ઉદ્મિ બતાવવાને। પ્રયત્ન કરવો, 
એ પણુ અનંત ઉપકારિઓથી વિદિત છે, પણુ અવિઠિત નથી. 
આ વસ્તુતે પણુ ભાવદ્યાના ભાવને સમજનારાએ જ સમજી શ્ર 





૨૦૨ ધમ'ક્થાઓ-પહેલેો જાગ 


તેમ કે. પોતે દુઃખ વેડીને પણુ માતા-પિતાના મોહને કમી 
કરવો, એ વિવેકી બનેલા બાળક માટે પણુ ક્ત્તત્ય છે. આ 
કર્ત્તવ્ય પૂણુ થયું કે તરત જ બાળકે રેવાનું બંધ કયું” અને 
પ્રસન્નતાપૂર્વાકનું જીવન શરૂ કર્યું. 
વજ એનુ નાસકરણુ : 

હવે પ્રાપ્ત કર્યો છે બાળક જેખએાએ એવા એ બન્નેય-શ્રી 
આયષ્શશસિત અને શ્રી ધનગિરિજી નામના ગુરૂઆગ્તાના પાલક 
મુનિવરે।-શ્રીમતી સુનન્દાના ઘેરથી નીકળ્યા અને ગુરૂવર્ય્યની 
પાસે આવ્યા. 'મહા પરાક્રમી એવા તે પુત્રરત્નના ભારથી, શ્રો 
ધનગિશ્જિના બાહુ નમી ગયેલો હતો. નમી ગયેલા બાહુવાળા 
શ્રી શ્રનગિરિજને નનેઈ ને, ગુર્વય્યેન કહ્યું ૩-“ હે મહાભાગ ! 
ભિક્ષાના ભાર્થી તું ખૂબ જ પરિશ્રમને પામ્યો છે, માટે તે 
ભાર તું મતે આપ અને તારા હાથને વિશ્રાંતિ ભોગવવા દે. ” 

મુરૂના આ વચનને સાંભળીને, શ્રી ધનગિરશિજિએ, લદ્દમીના 
પાત્ર જેવા અને કાન્તિએ કરીને સુરકુમાર જેવા એ બાળકને 
યત્નથી ઉપાડીને, ગુરૂને સમર્પિ ત કર્યો. 

સરયેની માફક તેજથાં દીપતા એવા તે બાલકને આચાર્ય- 
વચ્ચે" હાથે દ્દારા સ્વય' ત્રહણુ ક્ષો, પણુ પાણી લેવાને ઇચ્છતા 
માણુસનાો અ'જલિ જેમ નીચો નમે છે તેમ, તે બાળકના અતિ 
ભ્રારથી શ્રો સિળગેરિજી ગુરૂનો અ'જક્ષિ પણુ એકદમ નમી 
પડયો. તે બાળકના ભારથી વાંકા થઈ ગયા છે હાથ જેમના 
એવા શ્રી સિ'હૃગિરિશ્ઝ વિસ્મયયુક્ત થયા થકા ખોલ્યા કે- 
“ અહા ! આ તો પુરૂષના રૂપને ધરનારૂં વજી છે અને એ 
કારણ એ દાયથમાં ધરવાને શકય નધી. મહા પુણ્યશ્ચાળી એવો 
આ પુરૂષ પ્રવચનનો આધાર ચરે: આ કારણે, આ યત્ન વડે 
રક્ષણુ કરવા યોગ્ય છે : કારણુ કે-પ્રાયે કરીને રન અપાયવલ્લભ 
હોય છે. ” અર્થાત્‌-રત્ન ઉપર આપત્તિ અવશ્ય હોય છે. 

વજી જેવા પરાક્રમી એવા તે બાળકનું નામ પણુ ચુરૂમહા- 





યુગપ્રધાન “શ્રી વજસ્વા મેજી ૨૦૩ 


અ _ ર. - -- ---૨-૦૦-.--.-ન્‍દાત.-_તનય-તઇનજુભ,............... ઇન... -અુબઇન-. ૦-૦. “અ. -૦----- -------------- 


રાન્નઃએે વજી એડું પાડયું અતે. તેના પાલનને માટે ગુરૂએ 
તેને સાધ્વીને અર્પ ણુ કર્યો. અર્થાત્‌-સા“વીએ।ને એ બાળને 
માટે ભ્રલામણુ કરી. 
શચ્યાતરીઓ દ્વારા પાલન : 

સાધ્વીએએ પણુ શય્યાતરના કુલમાં જઈને, તે બાળકને 
પોતાના આત્મા જેવો કહીને, પાલન કરવાને માટે સમર્પ્યો. 
કુમારનું પાલન કમ્વામાં કુશળ અને પોતપોતાના પુત્ર કરતાં 
પણુ અધિક મીતિથી નેતી એવી શય્યાતરીએ। પણુ, તે ભાળક- 
નું સારી રીતિએ પાલન 'કરતી 'હતી. સૌભ્રાગ્યના નિધાનસ્થાન 
જેવા તે બાળક, કમલ્ર ઉપર જેમ હસ સચરણુ કરે તેમ, 
શય્યાતર સ્રી કે જેણીએ। પતિ અને પુત્રવાળીએ હતી, તેણી- 
એના ખોળાથી ખોળામાં એટલે એક્ના ખોળાથી ખીજના 
ખોળામાં અને ખીજના ખોળાથી ત્રીજના ખોળામાં સ'ચરણુ 
કરતા હતો. આનદ આપે એવા ઉલ્લ્ષાપપૂર્વક તે ખાળકને 
ખોલાવતી શય્યાતર કુટુમ્બિનિઓ, હર્ષથી વાતુલપણુ।ને પામતી 
હતી. મહાભ્રાગ્યવાન શય્યાતરીએ।, અન્યોન્યની સ્પર્ધા કરતી 
હોય તેમ સ્નાન, પાન અતે અશન આદ્થિ, શ્રી વજીસ્વધસિજને। 
સત્કાર કરતી હતી. શ્રી વજી બાલ હોવા છતાં પણુ વયે[જદ્દને 
છાજતા પરિણામવાળા હોવાથી, તે સ્ત્રીઓને દુઃખ આપનાર 
કાંઈ પણુ બાળકને સુલભ્ર સપલપણું સયમથી કરતા ન હતા : 
અર્થાત્‌-બાલભાવથી જ તે સ'યમના ઉપાસક હતા. સુ'૬2 ખુદ્દિતે 
ધરનારા તે શ્રી વજી, બાલ્યકાલથી જ પ્રાસુક્ઠ વસ્તુનું ભોજન 
કરતા હતા અતે તે પણુ માત્ર પ્રાણાની યાત્રાને માટે જ : નહિ 
'ક-સ્વાદ આદ્નિ માટે ! કારણુ કે-તે ભાગ્યવાન ઉત્પન્ન થયેલા 
ન્તતિસ્મરણુ જ્ઞાનથી વિવેકી હોઈ ને કલ્પના ન્નણુ હતા. બાલ 
એવા પણુ તે ન્યારે નીહાર-શરીરરચતા કરવાને ઈચ્છતા હતા, 
ત્યારે સદાય પોતાનુ લાલનપાલન કરતી તે સ્ત્રીઓને વિષે સુસ્પણ 
સન્તા કરતા હતા. શય્યાતરના સબળાય કુમારામાં સમાન 


૨૦૪ ધમ'કથાએ-પહેલે ભાગ 


કકક નન જ------ ---------- -----------------------------ૂૂન------ૂનકનૂૂ્--ૂૂૂનન9૮-----.ન્ન્--- 


પ્રીતિગુણુને દર્શાવતા તે, તે કુમારેના જન્મભૂ જેવા બની ગયા 
હુતા. તેઓની બાલક્રીડા પણુ નસ્તાનનાં ઉપકરણુ। લેવા દ્દારા જ 
યતી હતી, એટલે ત્તાનનાં ઉપકરણેોના ગ્રહણાદિથી બાલક્રીડાને 


કર્તા શ્રી વજીકુમાર, હમેશાં સાષ્વીએને પણુ આનદિત 
કરેતા હતા. 


સુનન્દરાની માગણી : 

આ રીતિએ આન'દપૂર્વાક રૃહ્યિતે પામતા સુદર રૂપવાળા 
અને શલે કરીને શોભ્મતા એવા પોતાના પુત્ર શ્રી વજને જેઈ ને, 
શ્રીમતી સુનન્દ્રાની મમતા એકદમ ભૃહ્તિ પામી. શ્રી વજ 
કુમારને પાછા મેળવવાની તેણીમાં તાલાવેલી નનગી. આથી- 
“ આ મારૉ પુત્ર છે. '-એમ કહીને, શ્રીમતી સુનન્દ્દાએ શય્યા- 
તરીએની પાસે પોતાના પુત્રની માગણી કરી. શય્યાતરીઃમાએ 
તેણીને સપણ શખ્દોમાં સભળાવ્યું ક-“ તારો અતે આ બાળકને। 
માતા-પુત્ર તરીકેનો સમ્બન્ધ છે, એ વાતને અમે નખુતી 
નથી. અમે! તો એટલું જ ન્નણીએ છીએ કે-ગરૂ્મહારાન્નની 
આ એક થાપણુ માત્ર છે.' આ પ્રમાણે સ્પણ્પણે કહીને શય્યાતરી- 
ઓગ તેણીને શ્રી વજીને સમર્પ્યા નહિ. આ કારણુથી સુનન્દા 
નિરાશ થઈ ગઈ, પણુ તેણીનો મોઢ ન્નેર કરી રહ્યો હતો. 
અત્યારે તા તે દૂર રહી થકી જેમ પર્ધનને જૂએ, તેમ વજીને 
નોવા લાગી. આ પછી તેણીએ શય્યાતરીએઓના ધરમાં રહેતા 
પષ્ઠુ શ્રી વજીકુમારને સ્તન્યપાન કરાવવા દેવાની માગણી કરી 
અને શચ્યાતરીઓએ તેણીની તે માગણીને સ્વીકારી. પોતાની 
તે માગણી સ્વીકારતાં, શ્રીમતી સુનન્દ્દાએ તેએનના ધરમાં સ્તન્ય- 
પાન આદિથી ધાવમાતાની માફક પોતાના પુત્રનું લાલન 
કરવા માંડયુ. 

એ સાધ્વીઆ તે એ શચ્યાતરીઓ : 

આવી શાસનસમસર્પિત સાધ્વીએ અતે શય્યાતરીએ।નેો 

મોટે જાગે આજે તેરા છે. આચાર્ય'ભગવાનની આગજ્તાના 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજ રપ 


કડ :ક-૦-લનસતમઇ-બનતનય# -૦૫૮- તઝગણઝનલાણ તલા. *....-૦-૦.- -.. ... 


પાલનમાં જ પોતાનું મ્રેય માનતી સાધ્વીએ, ઝે ખરે જ 
ટ્રાસનની શણુગાર રૂપ છે. એવી સાધ્વીઓ શાસનની પ્રભ્નાવના- 
દિમાં પોતાનો પણુ ધણા જ સુન્દર ફાળા આપી શક છે. 
આવી શાસનસમર્પિ ત સાધ્વીએ સુદરમાં સુદર શય્યાતરીઓને 
સઈ શકે છે. આચા્ય'ભગવાને આપેલા શ્રાસનપ્રભાવક નિવડનાર। 
બાળકને શય્યાતરી।એ પોતાનાં બાળકો કરતાંય અધિક રીતિએ 
પરમ પ્રેમથી ઉછેયૌ અને સાધ્વીઓઆએ પણુ પોતાના આત્માની 
માફક એની કાળજી શાખી. શાસનના પ્રભાવનાને માટે અનેક 
પ્રકારતી સામગ્રીની અપેક્ષા રહે છે, આ વાત પણુ આથી ખૂબ 
સપણ ચઈ ન્નય છે. 

શ્રી ધનગિરિજીનોા ય ઇનકાર : 

શય્યાતરીએ દ્દારા લાલન-પાલન કરાતા અને સાષ્વીઓ 
દ્દારા પોતાના આત્માની માફક ખબર રખાતા શ્રી વજીસ્વાસિજી 
ક્રમે કરીને વધતા વધતા ન્ન્યારે ત્રણુ વર્ષતી ઉમ્મરે પહોંચ્યા, 
ત્યારે શ્રી ધનગિરિજી આદિ સાધુઓ ત્યાં આવ્યા. સુનન્દાએ 
ધારી રાખ્યું હતું કે-“ ત્રી ધનગિશર્િજી આવરે ત્યારે હું મારા 
પુત્રને મ્રહણુ કરીશ.' આ કારણે, શ્રી ધનગિરિજી આદિ સાધુએ! 
આવ્યા એથી તેણી પણુ ખૂશ થઈ. તેએ જઈ ને શ્રો ધનગિર્જી 
પાસે પોતાના પુત્રતી માગણી કરી, ત્યારે ત્રો ધનગિશ્જિએ 
તેણીની માગણી તો સ્વીકારી નહિ, પણુ સામેથી એ પ્રમાણે 
કહ્યું ક-“હે મુગ્ધે! આ બાળકની. અમે કાંઈ તારી પાસે 
યાચના કરી નહોતી. તેં તો આ બાળક અમતે વગર યાચનાએ 
જ આપેલો છે. ” 

આ રીતિએ કહેવા સાથે, ત્રી ધનગિશ્િજિએ તેણીને એ 
વાત પણુ સમજાવી છે કે-“ જેવસ્તુએનું અર્પ ણુ કરવામાં આવે 
છે, તે વસ્તુઓ ઉપરથી અર્પણુ કરનારનુ સ્વામિપણું ચાલ્યું 
જ જય છે. અપ'ણુ કરેલી વસ્તુને પાછી મેળવવાની ઈચ્છા કરવી, 
એ તો વમેલા અન્નની ઈચ્છા કરવા બરાબર છે. વમેલા અશ્મને જેમ 





૨૬૦ ધ્મ્‌કથાઓ-પહેલે ભાગ 


ામાકાકનંરનાાબનનાતઇન- નન. --અ.---...ન. ક. ..૦ 


"ખાઈ શકાતું નથી, તેમ અર્પણુ કરેલી વસ્તુને પણુ પાછી માગી 
શકાતી નથી. આ બાળકને આપીતે તે' પારકા કરેલો છે, મારે 
હુવે તું આ બાળકતે માગ નહિ. ”” 

વાત ગઈ રાજા પાસે: 

આ પ્રમાણે સમકનવવા છતાં પણુ, મો[હવશ્ બનેલી શ્રીમતી 
સુનન્દાએ માન્યું નહિ. પરિણામે વિવાદ વધ્યો. આ વિવાદમાં 
લોક પણુ વચ્ચે આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે-“ આ વિવાદતે! 
નિર્ધાર સન્ન કરશે. ' લોકનો આ જાતિતો જ સ્વભાવ હોય 
છે. લેક: વસ્તુતત્તના વિચારથી વિમુખ' હોય છે. વિવેક નહિ 
હોવા ૭તાં, સધળીય વાતમાં યથેચ્છ નિર્ણુય આપવાની અજ્ઞાન 
લોકની કુટેવ હોય છે. આ રીતિએ લોકને સાથં મળવાથી, 
મોાહ્વશ બનેલી શ્રીમતી સુનન્દ્દાઃ પણુ, લોકની સાથે રાન્નની 
પરિષદમાં ગઈ અને એ કારણે તે સાધુઓને પણુ સ'ધતી સામ્રે 
'શાજાની પર્પિદમાં જવુ પડયુ. 

સ'ઘ અને લેક : 

પ્રભુશ્ચાસનના મર્મતે અતે જગતના સ્વભાવને ન્નણુનારે 
શ્રીસધ તા એમ ખોલે જ નહિ કે-“ સાધુઓ અને રાજપરિષટ 
શી?” કારણુ કે-ત્રોસંધં તો સમજે જ કે-એવા પણુ પ્રસગોા 
આવી લાગે' છે, કે જે' પ્રસગોએ સ્વપર્ઠિતમાં રત એવા પણુ 
સાધુપુરૂષાને રાજસભ્રામાં જવું" પડે છે અતે પ્રતિપક્ષકાર તરીકે- 
ની જવાબદારીને ઉઠાવવી પડે છે: એવા પ્રસગે, શ્રોસંધ તો 
સાધુઓની સાથે જ હોય. લોક અતે સધ વચ્ચે આટલુ' અ'તર્‌ 
છે; પણુ સધ જ્યારે લોક જેવી મનેવૃત્તિને ધરે, ત્યારે તેનામાં 
પણુ લોકથી કસી જ વિશિષ્ઠતા રહેતી નથી. શ્રીર્સથં ન્યારે શ્રી 
જિનેશ્વરદેવોની આત્તા મુજબની વિચારણા આદિમાં રક્ત હોય 
છે, ત્યારે લોક એથી વિપરીત હોય છે. શ્રીસધ કદી પણુ 
લો(કના જેવી દશાતે' ધરનારો હોય જ નહિ. લેક જેવી જ 
દરાને' ધરવી અતે સ'ધ' કહેવડાવવું, એ' અયોગ્ય'છે.' અન્તાન' 





યુગપ્રધાન શ્રી વજીસ્વાસમિજી ર્‌૦છ 





#ગણુઇ”ઇ-ર છા, તશુમળઇ--.-ડનાછુ,-.........-તઇ---.*-." તાતા... નના નસર. ................-.-.....૪- ૭... -ન--૦---અ૦૦૦-૦-૦૦૪ ન. _સમ-૦--.ાન---.-.---.-.--ણ--૪ ચાઇ શાન” 


રળા માટે એમ બનવું સ'ભવિત છતાં, તત્ત્વસોને તે અસ્વીકાર્ય 
છે. લોક જેવી અને કદી કદી તો લોક કરતાં પણુ ભયકર 
દશા આદિને ધરનાર હોવા ૭તાં પણુ-“ અમે સધછીએ. '-એમ 
કહીને અસ્નુક સમુદાયો જ્યારે ભય'કર પ્રકૃત્તિ આદરે છે, ત્યારે જ 
તેએ તેમને છાજતાં વિશેષણ્‌ને પામે છે. પછી-“ એ વિશેષણેા 
શ્રીસશ્રને કેમ અપાય ? '-એમ ખોલી-ખબોલીને વિષને વધારવા 
જેવી જ પ્રજૃત્તિને તેઆ આચરે છે. એના યોગે શ્રાસનમાં ધ'્રી 
જ અવ્યવસ્યાને જન્માવીને, પોતાનું અહિત કરવા સાથે અનેકોનુ' 
અહિત કરી, ઉત્તમ ધર્મની કારમી આશાતના કરી, તેઓ 
મહાપુરયે પ્રાપ્પ એવી સધળી જ સુદર સામપત્રીને કારમી 
રીતિએ હારી ન્ય છે. 
પથમ બોલાવવાને હક અને તેનો ઉપયોગ : 

અહીં તો શ્રીસંધ શ્રી ધતગિશ્િજી આદિ મુનિવરેાની 
સાથે જ છે. રા'નતી ડાબી બાજુએે શ્રીમતી સુનન્દ્દા ખેઠી 
અને જમણી બાજુગ્ે શ્રોમાન્‌ સધ્ર બેઠે તથા બાકીનો! સધળોય 
લોક પણુ ઉચિત સ્થાતે બેઠે. આ પછી બન્નેય પદ્ષેએ 
પોતપોતાની હકીકત રૂ કરી. 

શ્રીમતી સુનન્દ્રાએ શ્રોવજીકુમારનુ' સમર્પ ણુ સાક્ષિઓને 
રાખીને વગર યાચનાગ કર્યું હતું અને જેમને તે કુમાર અર્પણુ 
કરવામાં આવ્યા તા, તે કોઈ અન્ય નહિ હતા પણુ બાળકના 
પિતા જ હતા; સાથે મામા પણુ હાજર હતા; આમ છતાં પણુ, 
બન્ને પક્ષના વાદતે સાંભળીને, રાક્નએ કહ્યું કે-“ બાળક જેને। 
ખોલાવ્યા નનય, તેનો હો !” 

રાજનના આ નિર્ણુયતે ઉભય પદ્ષે સ્વીકૃત કર્યો, પણુ 
બન્નેય પજ્ઞાએ કહ્યું કે-“ પ્રથમ કેણણુ ખોલાવે ? ” 

આ વખતે સ્ત્રીના પક્ષમાં રહેલા લે[કાએ કહ્યું કે-“ આ 
ખાળક સાધુંગોાના ધણા! પરિચયથી ગાઢ પ્રૅમવાળા બનેલો છે, 
મણે તેં તેમ્યાના વચનતે નહિ લધે : એ કારણે, દુષ્કરકારિણી 


૨૦૮ ધમ'કયાઓ-પહેલે ભાગ 


_ગતાનલગલાતન૦,૦ન---....... 


આ માતાને જ પ્રથમ બોલાવવાની આજ્ઞા આપવી ન્નેઈઇએ. 
વળી આ સ્ત્રી હાવાથી પણુ અનુકમ્પાને યોગ્ય છેઃ એટલે, 
આ કારણે પણુ આ વાત અન્યથા નહિ થવી ન્નેઈ એ. ” 

આમ, શ્રીમતી સુનન્દ્દાશ્રી વજીકુમારને પ્રથમ ખોલાવે- 
એવી ઇચ્છા લોકોએ પ્રદશિ'ત કરી અતે મુનિવરોએકે શ્રીસ'ધે તેને 
વિરોધ કર્યો નકિ : કારણુ કે-તેઓને ભોળવીતે કે લલચાવીને 
ખાળકને વશ કરવાનો હતો જ નહિ. આથી રાન્નએ પણુ 
લોકોની એ વાતને કખૂલ રાખી અને ખાળકને પ્રથમ ખોલા- 
વવાનો હક શ્રોમતી સુનન્દ્રાને પ્રાપ્ત થયે. 

આથી ખૂશ થયેલી શ્રીમતી સુનન્જ્ઞએ અનેક વસ્તુએના 
નામે પોતાના બાળકને પોતાની પાસે ખોલાવવાના પ્રયત્ને 
આર્યા. “ હે દારક ! આ હાથીએ છે, આ ઘોડાએ છે, આ 
પાયદળે છે, આ ૨થે છે : આ સધળા હાથી આદિ પદાર્થો 
તારી ક્રીડાને માટે આણેલા છે : તું આવ અતે આ સર્વને 
ગ્રદુષ્યુ કર ! તું જ મારે દેવ છે, તું જ મારે પુત્ર છો, તુંજ મારે 
આત્મા છો! અને તુંજ માર્‌ જીવિત છો : એ કારણું દીન એવી 
મને ભેટવા દ્વારા તુ' જવાડ ! હે વત્સ ! આટલા બધા લોકના ન્નેતાં 
તું મતે વિલખી ન કર : અન્યથા, માર્‌' હૃદય પાકા ચીભડાની માફકખે 
ભાગમાં ફાટી જશે. હે હ સ જેવી ગતિવાળા વત્સ ! તુ' મારા ઉત્સ ગને 
અલ'કૃત કર ! શું મારી કુક્ષિમાં તે વાસ કર્યો, તેનું આટલુ' 
પણુ ભાડું મને મળવું, એ યોગ્ય નથી ? ” 

આ પ્રકારનાં રમકડાં, ભદ્યયના પ્રકારો અને મધુર વચતે 
દ્દારા પણુ શ્રી વજીસ્વામિજ સહજ પણુ માતાની તરફ 
ગયા નહિ. ભોળી માતા એટલું પણુ સમજી શકી નહિ ક- 
“ જે બાળક મારાથી દૂર થવાતે માટે અતે સાધુઓની સાથે ભળી 
જવાને માટે જન્મથી રોવાનું શ્વરૂ કરે, મારા અનેક પ્રયાસો 
હતાં રેતા બંધ ન થાય અને સાધુની ઝોળીમાં જતાંની સાથે 
જ ચૂપ થાયઃ મારી પાસે રતો રહે અતે સાપધ્વીઓઆ તથા 





યુગપ્રધાન શ્રી વજ્સ્વામિજી ર૦૯ 


શચ્યાતરીએ સાથે આન'દમાં રહે : તે બાળક આવી વસ્તુઓથી 
ભોળવાય, એ શકય નથી !” ખરેખર, મોહના મહિમા જ 
ગજબ છે. એને આધીન થયેલા આત્માઓની ખુદ્ધિ જ ખુદ્ધિ 
રૂપે નથી રહેતી. અમુક ન્નતિતો મોહ મર્યા વિના કઇ પણુ 


ગુણુ ગુણુ રૂપે આત્મામાં પ્રગટતો નથી. મોહ માણુસને પશુ 
કરતાં પણુ અધમ બનાવી દે છે. 


શ્રી વજકૃમારની વિચારણા : 


કરાઇ એમ ન સમજે કે-આ બાળક નિર્દય હદયતે। હોવે 
જોઈગ. આ બાળક તો દયાતેો! સાગર છે. હા, એ વાત સાચી 
છે 8-અત્તાનિઓના જેવી દયા આ બાળકમાં નહેતી જ. આ 
ખાળકની દયા એ તાત્વિક દયા હતી. આ બાળક ભવિષ્યને 
સાચો દષ્દા હતો. એની દૃષ્ટિ ભવિષ્યના હિત પ્રત્યે હતી. 
વર્તમાનનું સુખખ, એ એ બાળકને મન ક્ષુદ્ર સુખ હતુ. નને તે 
માતા પાસે નત, તો માતા તત્કાળ તો સુખ પામત જ અતે 
પોતે પણુ સાધુપણાના કષ્ટથી બચીને અનેક ન્નતિની રમત- 
ગમત આદિના આનદને પામત, પણુ એ રીતિના સુખની અને 
આનદની આ તત્તવદષ્ટાતે મન કાણી કેડી જેટલી પણુ કિંમત 
હતી નહિ. એ જ કારણે, જ્યારે એ બાળકે માતાની આ દ૬શ્ઞાને 
નઈ, ત્યારે-“ કોઈ પણુ પુરૂષ માતાના ઉપકારોના ત્રડણ- 
માંથી સુક્ત બની શક્તે। નથી. '-આ પ્રમાણે કનણુતા એવા 
પણુ ત્રણુ વર્ષની જ વયવાળા શ્રી વજીકુમારે વિચાર્યું છે કે- 
“નને હું માતા ઉપર કૃપા કરીને સ'ધતી ઉપેક્ષા કરીશ, તે 
જર્‌ર્‌ માર્‌ે સસાર દીર્ધ-દીર્ધતર થશે. ” 

માતાના ઉપકારની આટલી મોટી કિમત આંમનારા પુત્રે 
આ વિક્ચમાં કયાં છે ? જેએ એક સ્ત્રીને માટે માતા-પિતાને 
તળને અલગ થાય છે અને માતા-પિતા દુ:ખી અવસ્થામાં 
હોય તેછતાં પણુ અમન-ચમન કરે છે, એ શું માતા- પિતાના 
ઉપકારોની કિંમત આંકનારા છે ! નહિ જેવા સ્વાર્થને ખાતર 

૧૪ 


૨૧૦ ધર્મા જયાએ પહેલે, ભાગ 


જઆછ----.-------.-.. -.-. -- ---------- ---- દ ક સસેનાર-માસણાાસા-.૦૦૦-૦૯૦૦૦૦૦૦૯૪ આ અલકા સઝા - “ઇજન ---.---.-_.........-----.....૦૦---- 


માતા-પિતાની સામે થનારા, માત્ર 1 પોતાના સ્વચ્છંદી અભિ- 
પ્રાયતે મનાવવા કે જ મસરવોને માટે માતા-પિતાની કારમી અવ- 
ગણુના કરનારા અને આવું આવું તો અતેક નનતિનું અનાડો- 
પૃણું કરનારા, એ શું માતા-પિતાના ઉપકાર્‌ાને જણુનારા છે ? 
માતા-પિતાના ઉપકારેનની સાચી કિમત આંકનાર્‌ા તે। તેએ જ 
છે, કે જેઓ પ્રભુશાસનને પામીને, માતા-પિતાને પણુ પ્રભુ- 
શાસનનાં આરાધક બનાવી, મુક્તિમાર્ગનાં સાચાં મુસાફર 
બનાવે. જેએ માંતા-પિતાના ઉપકારના નામે પ્રભુશાસનથી 
પરાડ્મુખ બનીને, પોતાના સ સારને પણુ વધારે છે અને માતા- 
પિતાના પણુ સસારની ૬ૃદ્ધિના નિમિત્તભ્ૂત થાય છે, તેએ તે 
પુત્ર નથી પણુ પરમાર્થદષ્ટિએ માતા-પિતાના પણુ વૈરી છે. 

સાચા પુત્રની નામનાને લાયક એવા શ્રી વજી કુમારે વધુમાં એવે 
પણુ વિચાર કર્યા કે-“ન્ને હું મક્કમ રહીશ તો ધન્યવાદતે પાત્ર અતે 
અલ્પકર્મા એવી મારી આ માતા પણુ પ્રત્રજ્યા અ'ગીકાર કરશે. 
આ કારણે, અપ્પાતમાત્રથી ઉત્પન્ન થયેલું આ મારી માતાનું 
દુ:ખ પણુ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે : કારણુ કે-એવી ઉપેક્ષામાં જ 
માતાનું પણુ સાચું સુખ સમાએલું છે. ” 

માતાની પણુ આવી હિતચિન્તા, આવા સાચા સત્પુત્ર 
સિવાય બીન્ને કેણુ કરે ! માતા-પિતાના પ્રેમમાં ફસીને પોતાનું 
આત્મહિત નહિં ખંગાડતાં, માતા-પિતાના પણુ સાચા હિતની 
ભાવનાથી તળો રહનારા સુપુત્રી, આ વિશ્વમાં સદાય 
સ'ખ્યામાં અલ્પ જં હોય છે. 

શ્રી વજીકુમાર ઉમ્મરમાં તો ત્રણુ વર્ષના હતા, પણુ 
અુદ્ધિથી દૃ હોઈ ને અજબ કોટિનો દીર્ધદર્શી હતા. દીધદર્શી 
હોવાના કારણે, એક સુવિવેકી બુદ્ધિસપન્નને છાજતા પ્રકારને 
વિચાર કરીને, તેએ માતાની ખાલ્મ દયાથી લેશ પણ્‌ લેપાયા 
નહિ. રાજસભામાં માતા થોડા સમયને માટે દુ:ખી થાય એમાં 
મહત્ત્વ નહિ હતું, પણુ શ્રીસધનુ' અપમાન થાય એ ધણું જ ભંય'કર 





યુગપ્રધાન શ્રી વજીસ્વામિજી ર૧૧ 


રમનારા મદા વકતડતાાાવારનનાતરરતેકનથોડનઝાાનાનડફસાઇન બ. ક ક િનક્ાનકાાતિાગ્ઝાાન 2 સાડા 


હતુ. દુ:ખી માતા પિવેડિની એરે પરિણામે સુખી જ થવાની 
હતી, જ્યારે થ્રીસવ્રના અપમાનથી પોતાનો સસાર વધવાને 
હતો અતે માતાનું પણુ હિત હણાવાનું હતુ. આવો વિચાર 
સાચી દીર્ધદર્શિતા વિનતા શકય નહેોતેો. સાચા દીર્ધદર્શી 
હોવાથી એવી ન્નતિના ઉચ્ચ કોટિના વિચારના પ્રતાપે વજ 
જેવા દર આશયવાળા બનેલા શ્રી વજીકુમાર, શ્રોમતી સુન- 
ન્દાએ ઘણી ધણી રીતિગ્મે ખોલાવવા છતાં પણુ, પ્રતિમામાં 
રહેલા પરમર્ષિની માકક સ્થિર રહ્યા અને પોતે જે સ્થાને ખેડા 
હતા તે સ્થાનથી સહજ પણુ ચલાયમાન થયા નહિ. 

શ્રો ધનગિરિજની સર્‌ળતા : 

આ રીતિએ ત્રણુ વરસના પણુ બાળને, પ્રતિમામા|ં રહેલા 
પરમર્ષિની માફક પોતાના સ્થાનમાં, માતાએ આટલું આટલુ 
કરવા ખતાં પણુ, જ્યારે સ્થિર રહેલ ન્નેયો; યારે રાજનના 
હૃદય ઉપર પણુ સુદર અસર થઇ અને એથી શ્રીમતી સુનન્ટ્રાને 
ઉદ્દેશીને રાન્નએ કું કે-“ હે સુનન્દે! આ બાળક ખોલાવવા છતાં 
પણુ તને માતા તરીકે ન નનણુતોા હોય એવો બન્યો! યક તારી 
પાસે ન આવ્યો, એ કારણુથી તું વે ખસી ન્ન. ” 

આથા શ્રોમતી સુનન્દાને ખસો જવું પડયું. શ્રીમતી 
સુનન્દાના ખસવા બાદ, શ્રી ધર્નાગેરિજીતે। અવસર આવ્યે. 
અવસરને પ્રાપ્ત થયેશો જાણીને, રાજ્નએ શ્રી ધનગિરશિજીને 
પ્રેરણા કરી. રાજનના પ્રેરિતિ થયેલા શ્રો ધનગિરિજીએ પોતાના 
રજેહરણુને ઉચો કર્યો અને પરિમિત અક્ષરોમાં એ પ્રમાણે 
કહ્યુ કે-“ હે પાપરહિત બાળક ! નને તારો વ્યવસાય વ્રતમાં 
હોય અને જ્ને તું સ્વય' તત્ત્વજ્ઞ હોય, તો આ ધર્મના ધ્વજ 
રૂપ મારા રશનેહરણુને ગ્રહણુ કર !” 

શ્રી ધનગિરિજી આ પ્રમાણે ખોલ્યા, કે તરત જ શ્રી 
વજીકુમાર ઠાથીના બચ્ચાની માફક ઉધત બન્યા. હાથીનુ' 
બચ્ચુ' જેમ સુ'ઢ ઉચી કરે, તેમ ત્રી વજીકુમારે પણુ પોતાને 





૨૧૨ પર્મકયાએ-પહેલે ભાગ 


શબ્ઇ-...તાતઝ.... તકા. તન#ગ-ન૪--૧--..-........._.____-_._ -૦.-.-..-.૦--૦--૦..._......_..% #- -૦--૦-૦૦૦૧૦-.-૭-૦---૦૦ન-....નઇતા કન. 





-નકન. ઝ-૨..તયઇ- 


હાથ ઉચે કર્યો. એ રીતિગ્એે ઉંચા હાથવાળા બતેલા અને 
શબ્દ કરતા છે પગના ધુધરા જેમના એવા તે ત્રો વજીકુમાર 
શ્રી ધનગિરિજી તરફ દોડયા અને તેમના રન્નેહરણુને ત્રહણુ કર્યો. 
શ્રી વજીકુમારે પોતાના હાથ રૂપ કમળા દ્રારા ઉપાડેલો તે 
રન્નેઠુરણુ, પ્રવચન-લદ્દમીના ચામરની માફક શેોલવા લાગ્યો. 
મોગરાની કળીએઓના આકારવાળા દાંતોની ઉલ્લાસ પામતી છે 
કાંતિ જેમાં, એવા સ્મિતવાળા બતેલા શ્રી વજીકુમાર્‌, રન્ને- 
છરણુથી અન્ય સ્થાનમાં સહજ પણુ પોતાની દષ્ટિ નહોતા આપતા. 

શ્રી વજીકૃમારના આ વત'નથા, પ્રભુશાસનની મહત્તા ખૂબ 
જ વધી; પણુ શ્રીમતી સુનન્દ્દા તો ખૂબ જ ઉદ્ગ્નિ બની. 
દિવસના અન્તે જેમ પવ્ચિતી ગ્લાનિતે પામે, તેમ શ્રીમતી 
સુનન્દ્દા પણુ ગ્લાનિને પામી. પોતાને હાથ તેણીએ પોતાની 
હડપચી ઉપર મૂકયો. શ્રોમતી સુનન્દ્ઢાની ઉદિગ્નતાની પ્રતીતિ 
કરાવનાર્‌ જ આ ચિન્હ કે. અતિ ઉદઠ્દિગ્ન બતેલા આત્માઓ 


આ અને આવી ખીજ પણુ અનેકવિધ ચેષ્ટાએ સ્વાભાવિક 
રીતિએ જ કરે છે. 


શ્રીમતી સુનન્દાનો નિર્ણય : 


શ્રીમતી સુનન્દ્દાને માટે પોતાના બાલકને પાછો મેળવવા 
માટેનો આ છેલ્લે જ પ્રયત્ન હતો અતે આ પ્રયત્ન એવે। હતો, 
કે જેની સફળતાતે માટે તેભીને લેશ પણુ સન્દદેઠ ન હોય એ 
બનવાન્નેગ છૅ. બાળકની નાની વય, લેક તર્ફેણુમાં અને-- 
“ ખાળક જેતા ખોલાવ્યો જય તેતો થાય '-એવા રાન્નને 
નિર્ણય : આ સગેગે।માં શ્રીમતી સુનન્દ્રાતે-' શ્રી વજીકુમાર 
પોતાનો થશે '-એવી સ'પૂર્ણ ખાત્રી હોય, એ અસ્વાભાવિક 
વસ્તુ નથી. આવી સપપૂર્ય્‌ ખાત્રીથી થએલો પ્રયત્ન સર્વથા નિષ્ફ્લ 
નિવડે અને પોતાની ધારણા મુજબ થવાને બદલે વિપરીત જ 
પરિણામ આવે, યારે એક મોાહાધીન માતાના હેયામાં કેવી 
અતે કટલી વેદના થાય, એ સમજવું મુશ્કેલ નથી. શ્રીમતી 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજી ૨૧૩ 


નન્્---------- 








---------- - 4 -- -3 -રઆામપાનશઇજ- સુમન” સઇન---.-૦૦૦૪૦.... 


સુનન્ટાએ પહેલાં તે શચ્યાતર સ્ત્રીઓની પાસે પોતાના પુત્રની 
માગણી કરી હતી : પણુ શય્યાતરીએએ ચોખ્ખી ના પાડો, 
એટલે તેણી શ્રી ધનગિરિજીની આશાગે ખેડી હતી. શ્રી 
ધનગિરિજી આવ્યા, માગણી કરી અતે તેમાં પણુ નિષ્ફલતા 
સાંપડી : આઘા છેલ્લે છેલ્લે શ્રીમતી સુનન્દ્ઢાએ રા4નની પાસે 
પ્રાર્થના કરી. શ્રીમતી સુનન્દ્દા પુત્રમાહતે આધીન બની હતી, 
પરન્તુ તેણી આટલી હદ સુધી પહોંચી તે પ્રતાપ લોકની ઉસ્‍્કે- 
રણીને પણુ ગણાય. દીક્ષિત બનેલા પોતાના પતિની સામે, 
ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થએલી સ્ત્રી રાજદરબારે પહોંચે, ત્યારે 
સમજવું કે -તેણીને દુર્જન લોકોએ ઉશ્કરી છે. શ્રીમતી સુન- 
ન્દાના ભાઈ પણુ દીક્ષિત યગેલા છે અને તેમની પણુ રૃબરૂમાં જ 
શ્રી વજીૂકુનાર દેવાએલા છે; છતાં પણુ પુત્રને પાછે મેળવવાને 
માટે રાજસભા સુધી પહોંચાય, એમાં દુર્જન લોકના સસર્ગ'- 
નો ઓછો ફાળા નથી. આ પ્રકારે અજ્ઞાન લોકથી દોરવાઇને 
રાજદરબારે પહોંચેલી સ્ત્રીને, નિષ્ક્લતા પ્રાપ્ત થવાના કારણે, 
ઘ્રણું દુઃખ થાય એ સહજ છે, “ નહિ આચન્વા જેવી પ્રજત્તિ 
આચરી, છતાં ધારણા તે! ફળી નહિ. '-આ વિચાર નિષ્ફલ- 


તાથી ઉત્પન્ન થનારા દુ:ખતે વધારનારો નિવડે છે : આમ છતાં 
-“પોતે આચરેલી પ્રૃત્તિ નહિ આચરવા જેવી હતી. '-આટલેા 


પણુ ખ્યાલ જેના અન્તરમાં હોય કૅ, તેતે માટે નિષ્ફ્લ નિવ- 
ડતાં ઉન્માર્ગનો ત્યાગ અને સન્માર્ગને સ્વીકાર નિકટવર્તી બની 
જાય છે. ભૂલ થઈ જવા છતાં પણુ, ભૂલનો ભૂલ રૃપે ખ્યાલ 
આવવે, એ પણુ ઘણો ઉમટા વસ્તુ છે. ભૂલ કરનારને પણુ 
થઈ ગએલી ભૂલનો ભૂલ તરીંકતે ખ્યાલ, ભ્રવિષ્યમાં ભૂલથી 
બચાવનાર્‌। નિવડે છે. પાપને સેવવા ૭તાં પણુ પોતાની ધારણુ 
ફળે નહિ, ત્યારે પાપભૃત્તિડાળા આત્માએ ઉન્માદને વશ ખને 
છે : જયારે સયોગવશ પાપને આચરનારાએ। પાપથી પરાડુમુખ 
બનવાના વિચારમાં લીન બને છે. શ્રીમતી સુનન્દ્રાએ જે 


ર૧૪ ધમ કથાએ-પહેલે ભાગ 


સમન્સ ઝનોબનાનનસનથોનાોન્ારના- ઝહરા ફેમ ઝનાથ પિનક સગકેઇ' --------------9-ૂનન------ 


આચયુ તે. ખરાબ હતુ, છતાં 1 તેણી સ્વભાવે ખરાબ નહિ 
હતી. તેણીનું હૈયું પાપરસિકતાથી ભરેલુ નહિ હતુ. પુત્રમાહુની 
આધીનતાવાળી અવસ્થામાં તેણીને એવા સલાહકાર્‌ા અને 
એવા સહાયક મળી ગયા, કે જે સલાહકારો અતે સહાયકી 
મ્રાયઃ પાપના જ સાથીદાર્‌। હોય છે. દુ:ખના વખતે એવા- 
એને ભેટો થઈ જવો, એ સામાન્ય રીતિએ તો! એક પ્રકારના 
મોટા દુર્ભાગ્યનું' જ કારણુ ગણાય. તેવાઓનો સલાહ પાપના માગે 
દ્ોરનારી હોય છે. ખાસ કરીતે દુ:ખના સમયમાં તે! એવા 
સલાહકારેને અને સહાયકોને ઈચ્છવા, કે જેએા પાપથી 
નિબ્ૃત્ત બનવાની જ સલાહ આપે. શ્રોમતી સુનન્દ્દા તો ભાગ્ય- 
શાલિની છે એટલે વાત જૂદી છે, પણુ ખીજ કાઈ સ્ત્રીને આવી 
નિષ્ફ્લતા સાંપડી હોય, તે પરિણામ કેટલુ' બધુ' ભય'કર આવે ? 
એ નિષ્ફ્લતા અતિ મોહાધીન અજ્ઞાન આત્માને આત્મધાત 
આદિ જેવા ભ્રય_કર પાપને પણુ આચનવાને પ્રેરે, તા એથી જરાય 
નવાઈ પામવા જેવું નથી : પરન્તુ શ્રીમતી સુનન્દ્દા એવી 
અન્ઞાન નથી. મોાહવશ તેણીએ ગમે તે કર્યું, પરન્તુ ર।જદર્‌- 
બારમાં નિષ્ફળતા મળતાં તેણીએ જે ઉમદા નિર્ણુય કર્યો કે 
તે તો પ્રશ'સતીય જ જે. ૨1જદરબારમાં મળેલી નિકલા 
કારણે ઉદ્દિગ્નતાને પામવા છતાં પણુ, શ્રીમતી સુનન્દ્ા એ 
પ્રમાણું ચિતવવા લાગી કે- 

“રાતા મમ પ્રજઞિતો, મરતા પ્રતરગિતોડથ મે | 

પ્રતગિષ્યત્િ પુત્રોડપિ, પ્રત્રઝાઃ*વટમવ્યતઃ ॥શ॥ 

“ન ને ગ્રાતા ન મે મતો, ન મે પુત્રોડષિ સમ્પતિ | 

તન્મમાષિ પત્ત્િગ્યા, ત્રેયસી ગદવાસતઃ ।૨।। ” 

મારા ભાઈ પ્રત્રજિત થયા, પછી:મારા પતિ પ્રત્રજિત થયા 

અને મારો પુત્ર પણુ હવે પ્રત્રજિત થશે : આથી, હું પણુ 
પ્રવજ્યાને ગ્રહેણુ કર્‌ : કારણુ કે-ડવે મારે ભાઈ પણુ નથી, 








યુગપ્રધાન ત્રો વજસ્વામિજ કર ૨૧૫ 
પતિ પણુ નથી અને પુત્ર પણુ નથી. જ્યારે મારે ભ્રાઈ પણુ 
નથી, પતિ પણુ નથી અને પુત્ર પણુ નથી, ત્યારે માર્‌ માટે 
પૃણુ ગ્રકયવાસ કરતાં પરિત્રજ્યા-દીક્ષા જ કલ્યાણુકારિણીી છે. 

વિચાર કરો કૈ-આ ન્નતિને। નિર્ણય, એ “કેટલે! ઉમદા નિર્ણય 
છે! આવો ઉમદા નિર્ણય પાપરસિક આત્માઓ કરી શકે, 
એ શકય જ નથી. ખેર, અહીં તો પોતાને માટે પણુ દીક્ષાને 
પોતાની નનતે જ નિર્ણય કરીને, શ્રીમતી મુનન્દ્દા પોતાને ધેર 
ગઈ. ગએ પણુ વિચારવા જેવું છે કે-શ્રી વજી કુમાર નને સાચા દોર્ધ્ા - 
દર્શી ન હોત, તો! જે પરિણામ આવ્યું તે કાઇ પણ રીતિએન જ 
આવત. શ્રી વજકુમાર નને સાચા દીર્ધ દર્શી ન હોત, તો તો તેએ 
પોતાની માતાની દ્રવ્યદદયામાં ફૂસી જ્નત અને શ્રી્સંધને અપમાનિત 
કરત. સએ રીતિએ તેએ પોતાનો સસાર વધારત, માતાને પણુ 
સઝારમાં રખડતી રાખત અતે રકન આદિ લોકને પણુ અતેક 
ન્નતિના વિપરીત વિચાર આદિમાં નિમિત્તભૂત બનત : પરન્તુ 
શ્રી વજીકુમારની દશા જ કાઈ નનૃદી હતી. એવી દશા એ 
ઉત્તમ કોટિની પૂર્વની આરાધનાનું જ પરિણામ છે : આમ 
છતાં પણ, એ વાત નિશ્ચિત જ છે કૈ-પરભવને નહિ માનનારા 
અનાત્મવાદિઓને માટે, આવાં દષ્ટાન્તો હમેશાં અગમ્ય જ રલાં 
છે અને રહેવાનાં છે. 
પુત્રની અને માતાની પણ રીક્ષા : 

હવે શ્રીમતી સુનન્દ્દા જેમ પોતાને ધેર ગઈ, તેમ તે 
શ્રી ધનગિશેજી આદિ મૃનિવરે પણુ શ્રી વજૂકુમારેતે લઇ્તતે 
વસતિ પ્રત્યે ગયા. વ્રતના ઈચ્છું એવા ત્રી વજી, ત્રણુ વર્ષ'તી 
ઉમ્મરના હોવા છતાં પણુ, સ્તન્યપાન કરતા ન હતા. આ 
પ્રમાણુતી ઉત્તમ દશામાં વર્તતા હોવાથી, પરમ ઉપકારી, કલિ- 
કાલસવસ, આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ્‌ હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજ મહારાન્ન 
ફરમાવે છે કે-આચાર્યમહારાન્નએ તે શ્રી વજીકુમારતે પ્રત્ર- 
જિત કર્યા અને ફરીથી પણુ સાષ્વીઓને સમર્પ્યા. ખીજી તરફ 


૨૧૬ ધમ'કથાઓ-પહેલે ભાગ 


“-------------------.--------------.--4--..ન--૧--નયમ૦.-નાકાનનાણ--.....૦-૭-..-ઇ૦--ત....-_.6-.......૦નયાઞાનજાઇ-ગાણુરાાનાકના--૦...........૭.૦૦૭--._તનાતણનય-' તાઇ ણતા, નઇ-તાઇ......ન૦..હત0,તા..ુાઇ,... જ... -4..........તતાણાતા-૪-રણુઝ 


ઉદય પામતા ભાગ્યવિશેષથી શ્રીમતી સુનન્દા પણુ, અતિશયપણે 
ભવથી વિરાગિણી થઈ અતે અતિશય વિરાગિણી બનેલી તેણીએ 
પણુ, તે ગચ્ઠના આચાર્યમહારાન્નની પાસે પ્રત્રજ્યા ત્રહણુ કરી. 
જ્ઞાની અતે વિનયી : 

દીક્ષિત બતેલા શ્રી વજીસ્વામિજી હવે સાષ્વીઓની 
પાસે રહે છે. તેએ પદાનુસારિ'શ્ી લખ્ધિના સ્વામી છે અતે 
ખુહ્ધિના ભડાર છે, એટલે સાંભળેલું યાદ રાખવામાં તે કુશળ 
હોય એ તદ્ન સ્વાભાવિક છે. જે સાધ્વીઓની પાસે તેઓ 
નિવાસ કરતા હતા, તે સાખ્વોએ પણુ સામાન્ય કાઢિતી 
નહિ હતી. તે સાધ્વોઓઆના મુખેથી શ્રી વજીસ્વામિજીને 
અગીઆરેય અ'ગોા સાંભળવાને મળ્યાં અને એમ સાંભળતાં 
સાંભળતાં તેએને તે યાદ પણુ રહી ગયાં. આ રીતિએ, આર્યા- 
એના ઉપાશ્રયમાં વસતા શ્રી વજીસ્તા(મિજી આઠ વર્ષની 
ઉમ્મરના થયા, એટલે હર્ષને ભજવાવાળા મહષિ'ઓગે તેમને 
વસતિમાં આષણયા. મુનિ બનેલા, સાધ્વીએને ભણુતી સાંભળીતે 
અગીઆર અગોના ન્ાતા બનેલા, પદાનુસારિણી લબ્ધિના સ્વામી 
અને ખુદ્ધિના સાગર એવા પણુ શ્રી વજ નામના તે મહર્ષિ, 


સ'યમની આરાધના અને તે પણુ ગુર્મહારાજના વિનયપૂર્વ કની 
કરવામાં ઉજમાળ રહે છે. 

આવા ઝ્ઞાનિમાં વિનય તે! સ્વાભાવિક જ હોય. ત્તાની અને 
વિનય-વૈયાવચ્ચથી બેપરવા, એ વસ્તુ જ અસ'ભવિત છે. જેએ। 
વિનય અને વેયાવચ્ચના વેરી બન્યા છે, તેઓ તે। શ્રી વોતરાગના 
શાસનની દષ્ટિએ એટલે વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ અજ્ઞાની જ છે. 
એવાઓનું ત્તાન કઢાચ અન્ય યોગ્ય આત્માઓને તેમની યોગ્ય- 
તાના વશે લાભ્રનું કાર્ણુ બની ન્નય : પરન્તુ તેઓને પોતાને 
માટે તો તે સાન નાશતે માટરે જ નિવડનારંં હોય છે. શ્રી 
વીતરાગનું શાસન ફરમાવે છે કે-સદ્તસાનતી *ૃદ્ધિની સાથે 
વિનય, વૈયાવચ્ચ અને સંયમની સાધના ઉન્જ્વલ જ બનતી 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજ ર૧૫૭ 


----:-----------.---------------*:--------4-- 


”્તય છે, તીત્ર ચારિત્રમોહનીયના ઉદયથી કદાચ એમાં ઉત્સાહ 
ન જાગે, તો પણુ તેને સાધવાના શકય પ્રયત્નો નરી જ હોય 
છે અને તેવા યોગ્ય પ્રયત્તાને કારણે, પરિણુમે તો ચાસ્ત્રિ- 
મોહનીયને પણુ ભાગ્યે જ છૂટકે! થાય છે. 

વેક્રિયલખ્ધિ અને આકારગામિની વિદ્યાની પ્રપપ્તિ : 


ઉત્તમ સંયમની દષ્ટિ હોવાના કારગે, મહર્ષિ” શ્રી વજી- 
સ્વાસિજી વેક્યિલાબ્ધ અને આકાશગામિની વિદાના પણુ 
સ્વામી બન્યા છે. એ ખે વસ્તુઓને કેવી રીતિએ તે મહર્ષિ 
પામ્યા, એ પણુ જણુવા જેવું જે. 

કાઈ એક દિવસે, શ્રી વજીસ્વામિજીના ગુરૂમહારાન્નએ 
અવત્તી પ્રત્યે પ્રયાણ કર્યું. અવન્તી તરફ જતાં વચ્ચે મેધ 
અખણિડત ધારાએ વર્ષ્યો. આથી શ્રી વજીસ્વામિજીના ગુર્‌ 
એવા તે આચાર્ય'મહારાન્ન પરિવાર સાથે કાઈકે યક્ષમડપિકા 
જેવા સ્થાને, ક જેમાં પાણી ઝરતું ન હતું, ત્યાં 2૯. તે 
અવસરે શ્રી વજૂ નામના તે મહ્ષિના સત્ત્તનો પરીક્ષા કર- 
વાને માટે, શ્રી વજીસ્વામજીના પૂર્વભવના મિત્ર એવા 
ન્તુમ્ભક દેવોએ ત્યાં પોતાની વણિક જેવી મૂર્તિખિઓ વિકુર્વી : 
એટલે 'કે-પોાતાની વૈકિયલબ્ધિથી તેઓ વાણીઆ બન્યા. વણિક 
રૂપને ધરનારા બનેલા તે દેવોએ, એક આવાસ પણુ વિકુર્વ્યો. 
એ આવાસ નરણે કે-કોઈઇ વેપારીએ સધળી જ વેપારની 
સામગ્રીઓ લઇને નીકળ્યા હોય અને તેએ અહોં માર્ગમાં 
વાસ કરીને રહ્યા હોય, એવો લાગતો હતો. એ આવાસમાં 
ધોડા અને બળદો બ'ધાએલા હતા, ઉંટા ચરતાં હતાં, ગાડાંઓ 
મડલી રૂપે ગોઠેવાએલાં હતાં, પટના તખબુએ નખાઈ ગયા 
હતા, વેચવાતી વસ્તુએથી ભરેલી ગુણાનતી પરપરા ૦કાવેલી 
પડી હતી, રધાયેલાં અન્નનાં પાત્રો ચુલા ઉપરથી નીચે ઉતરી 
ચૂકેલાં હતાં અને ભોજન કરતા લોકોથી તે આવાસ વ્યાકુલ 
હતો તેમજ નોકરો તથા ચાકર એમાં ધુમતા માલૂમ પડતા 


હતા. ટેકમાં “ક્રોધને જુ સામાન્ય દરિએ * શ'કા ન પડે, એવી 
રીતિએ એ આવાસ ગોઠવાએલેો હતો. વરસાદ બધ પ્રાયઃ 
થયા પછી, તે દેવતાએએ હસ્વ વદ્નપૂર્વ ક ભિક્ષા માટે ત્રો 
આચાર્ય મહારાજને પ્રાર્થના કરી. “ જૃષ્તિ બંધ થઈ છે. '-એમ 
નનણીને, શ્રી આચાર્યપુ'ગવે પણુ વિનયથી ઉન્જ્વલ એવા શ્રી 
વજી નામના મહર્ષિને, ભિક્ષા લાવવાને માટે આદેશ ફરમાવ્યે. 
ગુરૂના આદેશને પામતાંની સાથે જ, વિનયોા!નજ્વલ એવા શ્રી 
વજી મહર્ષિ, આન'દપૂર્વક ઉઠેચા અને ખી”્ન મુનિતી સાથે 
આવશ્યક કરીને, માર્ગમાં ઈ્યાશુદ્ધિને ચિન્તવતા, ભિક્ષાને માટે 
વિહરવાને નીકળ્યા : પરન્તુ ત્રસરેણુ જેવા પણુ પાણીના કણી- 
યાઓતે વરસતા ન્નેઈ ને, અપૂકાયની વિરાધનાથી ભય પામેલા 
મહર્ષિ" શ્રી વજીસ્વામિજી, એકદમ પાછા ફરી ગયા. દેવતા- 
એએ એવી વૃષ્િતે પણુ બંધ કરી અને-“%ષ્ટિ નથી. *-એમ 
કહેતા તેઓએ, મહર્ષિ, શ્રી વજૂસ્વામિજીને પુનઃ વિન'તિ કરી. 
દૃષ્ટિતા અભાવ હતો અને તેઓને ઉપરેધ હતો, માટે શ્રી 
વજીસ્વામિણ પુનઃ નીકળ્યા અને ભક્તપાન આદિથી સુ'દર 
એવા તેઓના આવાસે પહોંચ્યા. હવે તે દેવા ભોજન આદિને 
દવાની ઈચ્છાથી જે અવસરે સ'ભ્રમવાળા બન્યા છે, તે અવ- 
સરે પરમ સ'યમો એવા તે શ્રી વજીમહૃષિ”એ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, 
કાલ અને ભાવથી ઉપયોગ દીધો. એ ઉપયોગમાં તેઓન્મે 
વિચાર્યું” કે-“ ળું આદિ દ્રવ્વ જે અસમ્ભવી છે, તે આ 
લોકોએ કચાંથી માંધ્યું આ ઉન્તજયિની ક્ષેત્ર સ્વભાવથી પણુ. 
કર્કશ છે અતે હજુ તો આ પ્રથમ વરસાદ છે, એટલે આ 
દ્રવ્યની કથા પણુ શી? ” વળી તેઓએ દાતારેને અગે પણુ 
વિચાર કર્યો કે-“ આ દાતાર્‌ે। પણુ અનિમેષવાળી આંખોવાળા 
છે અને ચરણાથી ભૂમિને નહિ સ્પ્શવાવાળા છે. ” આ. 
નાતિની વિચારણા કરવા દ્ારાએ, શ્રો વજૂમહુષિએ નિશ્ચય 
ઝર્યો કે-“ આ દેવપિ'ડ છે અનેદેવપિ'$ સાધુઓતે કલ્પે નહિ.” 


5555-5545... 
યુગપ્રધાન શ્રી વજીસ્વામિજી ર૨૧૯ 





આથા તેએઓગ્એે ભિક્ષા લીધા વિના જ, જોની” પાસે પાછા 

ફરવાનો નિર્ણય કર્યો. એ નિણુય મુજબ ત્યાંથી કાંઇ પણુ 
લીધા વિના જ તેએ। પાછા ફર્યા. મહષિષ ત્રી વજૂસ્વામિજી- 
ની આવી ઉત્કટ સયમરસિકતાથી દેવો વિસ્મિત બતે, એમાં 
નવાઈ પામવા જેવું છે ? નહિ જ. વિસ્મિત બનેલા તે દેવોએ 
પ્રત્યક્ષ ચઈ તે, મહષિ' શ્રી વજીસ્વામિજીને કહ્યું કે-“ અમે 
પૂર્વજન્મના આપના મિત્રો ન્તમ્ભક દેવો છીએ : અમારા 
મિત્ર એવા આપને આજે પણુ ન્ેવાતે માટે જ અહીં આવ્યા 
છીએ. ” આ પ્રમાણે કહોતે, મહર્ષિ” શ્રી વજીસ્વાસિજીના 
ઉત્કટ સયમરસથી તોષ પામેલા તે દેવોએ, જણે પોતે કલ્પેલી 
માયાનો બદલો જ ન આપતા હોય તેમ, “વૈક્રિયલબ્ધિ ' 
નામની વિધા શ્રી વજીસ્તાશિજીને આપી. 

આવી જ રીતિએ, વળી ખીન્ન કાઈ એક સમયે જેઠ 
માસમાં વિહાર કરતા મહર્ષિ શ્રી વજીસ્વામિજીને તે દેવોએ 
વણિક થઈને ધેબરા વહેરવાની વિનતિ કરી. એ સમયે પણુ 
તેએના આવાસે જઈને, પૂર્વની માફક દ્રવ્વાદ્ના ઉપયોગ 
દ્રારા દેવપિડતે ન્નણીને, ઉપયોગ મૂકવામાં કુશળ એવા શ્રી 
વજસ્વામિજીએ તેઓને પિડ ન સ્વીકાર્યો. આથી પણુ 
તોષને પામેલા તે જામ્ભક દેવોએ, પોતાના પૂર્વ ભવના મિત્ર 
એવા શ્રી વજૂસ્ગામિજીને “ આકાશગામિની ' વિા આપી. 
આ પછી, તે દેવા પોતપોતાના સ્થાતે ચાલ્યા ગયા. 
વિનયસ'પન્નતા અતે સયમર્‌સિડતા : 

મહષિ શ્રો વજીસ્વાશિજીને પ્રાપ્ત ચએલી વૈક્રિયલબ્ધિ 
અને આકાશગામિની વિદ્યા સંબધીને! આ પ્રસગ પણુ, તે 
પર્મર્ષિની વિનયશીલતા અને સયમરસિકતાનો સૂચક છે. 
ગુર્મહારા'નના આદેશને આન'દપૂર્વક તાખે રહેવું અને ભિક્ષાએ 
ગયા બાદ પણુ સૂછ્દમ ર્દષ્ટથી વિચાર કરવો, એ તેમના જેવા 
મહાપુરૂષને માટે આમ તે સ્વાભાવિક જ ગણાય, પરન્તુ આજના 





ર૨૦ ધર્મ ે કયાએ.-પહેલો ઉ ભ્રાગ 


રન -૦-તતળ. .........--.-.. રક 


કો: આવા પરો યાદ આવ્યા ગિની. રહેતા નથી. વર્ત- 
માનમાં પોતાને ભણેલા ગણલા માનનારાએઓમાં એવા પણુ 
અનેક મળશે, કે જેએને ભિક્ષા અર્થે જવાની ગુરૂમહારા'નએ 


કૂર્માવેલી આજ્ઞા, અશનિપાત જેવી લાગતી હોય. ગુરૂમહારાન્ન 
ભિક્ષાર્થે જવાની આજ્ઞા ફરમાવે, ત્યારે પોતાને બહુ ભણેલા 


અને મોટા વિદ્દાન માનતા કેટલાકાતે, એવો પણુ વિચાર આવે 
ઠે ૬-“ કેવી આજ્ઞા કોને થાય, એની ગુરૂને ગમ જ નથી. ' 
ગુરૂની આગજ્ઞાની સામે કાંઈ ખેો।ાલે નહિ અતે ભિક્ષાથે" નીકળે, 

તોય એવાએના મનમાં તો એ જ વિચાર ધોળાયા કરે કે- 
“ અમારા જેવા વિદ્દાનને તે આવી આજ્ઞા હોતી હશે? શ 
તો ઠીક છે કે-અમે ગંભીરતાથી અવસરેચિત વર્તન કરી 
લઈએ છીશએે, પણુ ના પાડી દઈએ તો એમના વચનની 
“ટલી કિમત રહે?' આવા પ્રકારના ઘમ'ડમાં મહાલનારા, 
દેખીતા વિદ્દાન ૭તાં તત્ત્તથી તો સાવ અભણુ અને અયેગ્ય 
આત્માઓ, ચુર્‌ની આત્તા મુજબ વતતા પણુ હોય, તો પણુ 
ગુરૂઆઝ્તાના પાલનના વાસ્તવિક ફલને તેઓ પામી શકતા નથા. 
એવાઓ એવી મૂર્ખાઇભરી માન્યતામાં રાચતા હેય છે કુ- 
“ ભિક્ષા લાવવી, એ તો અભણુનુ કામ છે. વિદ્દાન સાધુઓએ 
ભિક્ષાથેર જવાનું હોય નહિ. ' આવી અન્તાનમય દુર્દશામાં 
રાચનારાઓને માટે, મદર્ષિ શ્રી વજીસ્વામિજી, એ એક 
આદર્શ બની જવા ન્નેઇએ. ભિક્ષાથેર નીકળવા છતાં પણુ, 
ભિક્ષાને વેઠ સમજનારાએ।, ચાલવામાં અને ભિક્ષા લેવામાં 
ઘર્ષાસમિતિ અને દોષરહિતપણુ' ન્નેવું-એ વિગેરેને ભૂલી ન્નય, 
એમાં નવાઈ પામવા નેવું કાં છેજ નહિ. ઉપયેોગપૂર્વ ક 
ચાલવું અને ઉપયેગપૂર્વક નિર્દોષ ભિક્ષાને ગ્રહણુ કરવી, એ 
તેવાએઓને માટે અસ'ભવિત પ્રાયઃ છે. એવાએ ની ભિક્ષાને ગોચરી 
“% સધુકરી તરીકે એ! ળખાવી શ્રકાતી નથી, પણુ તે કાઇ ભયકર 
ઉપનામતે લાયક જ બની ન્નય છે. ભિક્ષા લાવવી, એ પણુ 





યુગપ્રધાન શ્રો વજીસ્વામિજ ર૨૧ 








આ શજ્ઞાસનમાં પરમ નિરજ માનુ અગ મનાય છે. . નિર્જ રાના 
પરમ કારણુભૂત ભિક્ષાને વેઠ માનનારા સાધુઓ, કેવળ વેઠીયા 
ખની ન્નય અને અનેક અનર્થાને પામે, એ સ્વાભાવિક જ છે. 
એવાએ। પોતાના સાધુપણાને ભૂલવા સાથે લોકતે માટે પણુ 
અધરમ'નુ' કારણ બને છે; તેમજ એવાઓએ ની લાવેલી ભિક્ષાને 
વાપમ્નારા સાધુગ્યો પણુ સયમતી સાધનામાં શિથિલ બને, તો 
તેમાં પણુ અસ્વાભાવિક જેવું કાંઇ જ નથી. સયમખલનતે હરનારી 
ભિક્ષા સયમતે હરી લે અને સાધુઓને માત્ર વેષથી જ સાધુ 
બતાવી દે, તો એ કોઈ અસ ભવિત વસ્તુ નથી. એ ન્નતિના 
સાધુ શાસનની પ્રજ્ાવનાને બદલે હીલના ન કરાવે તે! પણુ તે 
ધણ' છે, એમ જ કહેવું પડે. ભિક્ષા માટેની ગુરૂમઠારાક્નની 
આજ્તાને પામીને પણુ, વિઠ્દાનમાં વિદ્દાન એવા સાધુતે ય પરમ 
આનન્દ જ થવો ન્નેઈ એ; પણુ એ નતિની વિનયસ'પન્નતા 
આવવી એ સહેલું નથી. મહિ" શ્રી વજીસ્વામિજી તે 
વિનયસ'પન્ન હતા એટલે ભિક્ષાથે?ે ગયા અને સ'યમરસિક પણુ 
હતા એટલે દેવપિ'ડ જાણીને ભિક્ષા લીધા વિના જ પાછા 
ફર્યા. જ્ઞાનના યોગે નને વિનય ભ્રાગે અને ધ્રમડ વધે, તે 
સમન્ને ક-એ ત્તાન સદ્ત્તાન નથી પણ્‌ અજ્ઞાન જ છે. 
ગંભીરતા પણુ તેવી જ : 

શ્રી વજીસ્વામિજી નામના તે મહિ પરમ વિનયશીલ 
હોઈ ને, ચુરૂનિશ્રામાં રહોને જેમ સંયમની સાધનામાં કટિબદ્ધ 
હતા, તેમજ તે મહર્ષિ જ્ઞાની હોવા ૭તાં ગ'ભીર પણુ કમ નહિ 
હતા. તે મહર્ષિની ઉત્કઃ સયમરસિકતાતે ન્નેઈ ને, તે મહષિ'ના 
મિત્રદેવા પણુ પ્રસ થયા અને ખે વિધ્યા આપીતે ચાલ્યા 
ગયા. આ પછી તે ખે વિદ્યાઓતે ધરનારા બતેલા તે મહર્ષિ, 
ગુર્નિશ્રામાં ગચ્છની મધ્યમાં વિરહતા હતા. ગચ્છની મધ્યમાં 
વિઠરતા એવા તે મહર્ષિને, પદાનુસારિણી લબ્ધિથી મેળવેલ 
અગીઆર અગે પણુ સુસ્થિર થઈ ગયાં. વળી ખુદ્ધિમાનોમાં 


૨૨૨ ધમક્થાએ।-પહેલેા ભોગ 


જભાણાણાઇનાઇ રાઈઝ” ૧૦ -”ની9૦-૪ _-લઇાણીઇ_--નાાજુ”નાક.... જ. નાણુભાઇનજ-..નનનીનનાન...-ન૦--.__.જનનાઇન્સાઇન્નાાાજસન૦-...લપણતકક#નાનઇપકળલુણબાપુાજાણઇનાબાનામામાણાનાઇનાઇ ક 


શ્રેષ્ઠ એવા તે ભગવાન શ્રી વજીસ્વામિજી, જે જે પૂવ'ગતા દિને 
પણુ ભણાવાતું સાંભળતા હતા, તેને તેને પણુ ગ્રહણુ કરતા હતા. 
અગીઆર અ'ગોના સુસ્થિર જ્ઞાનો અને પૂર્વગત જ્તાનના પણુ 
જ્ઞાતા બનતા જતા એવા પણુ એ મહર્ષિની ગભીરતા એટલી 
છે ક-“આ સુનિ આટલા જ્ઞાની ક '-એમ કાઈ જ ન્નણુતુ' 
નથી. જ્યારે જ્યારે સ્થવિર મહષિ'ઓ તે શ્રી વજીમહૃષિને- 

“ તું' ભણુ '-એમ કહેતા, ત્યારે હાર ત મહર્ષિ" નિદ્રાલુની 
માફક કાંઈક “ ગુણુ ચુણુ ' એવા રાખ્દતે કરતા હતા. સ્થવિરોની 
આજ્તાના ભંગના ભીર્‌ં અને પોતાની શક્તિનું પ્રકાશ્નન નહિ 
કરતા એવા તે મહર્ષિ, અવ્યક્ત ઉદ્ઝૃણુન કરતા કરતા, ભણુતા 
એવા બીન્ન મુનિઓને સાંભળતા હતા. આ જતિની ગંભીરતા 
નનળવી રાખવી અને. સ્થવિરોની સામે-“ મતે આવડે છે. 
એમ ખોલી ઉઠવું નહિ, આ વૉત પણુ સામાન્ય નથી. આટલુ 
જ્ઞાન અને આટલી સ્મેરણુશક્તિ હોવા છતાં પણુ-આટલી 
ગભીરતા, આટલી આગ્તાપ્રિયતા અતે આટલી આગ્તાભ્રગભીરૂતા, 
એ પણુ સુન્દર ઉદયને સાધવાનું એક ઉત્તમમાં ઉત્તમ 
કાઢિનું જ સાધન છે. 

ઝુગૂમહારાજાને ખબર પડવી ; 

હવે કોઈ એક દિવસે મધ્યાહન સમયે સાધુએ  ભિક્ષાને માટે 

ગયા અતે પૂજ્ય આચાર્યમહારાન્ન બહિભૂ"મિએ ગયા. પાછળ 
થી વસતિના રક્ષક તરીકે એકાકી શ્રી વજીસ્તામજ જ 
રહ્યા. એ મહષિએ પોતે સાધુઓની ઉપધિને સાધુઓની 
સ'ડલી રૂપે ગોઠેવી દીધી અને પછી શિષ્યોની વચ્ચે જેમ આચાર્ય 
મહારાજ ખેસે તેમ પોતે બેઠા. એ રીતિએ ખેસીને, વર્ષાત્રકતુના મેધ 
જેવા ગભીર ધ્વનિવાળા તે મહાત્માએ, વાચના આપતા માંડી. 
અગીઆરે અગેની અતે પૂર્વગત સ્તાનની પણુ તે મહર્ષિ, એ 
રીતિએ વાચના આપવા લાગ્યા. મહર્ષિ શ્રી વજીસ્ામિજી 
'જે સમયે આ પ્રકારે વાચના આપી રહ્યા છે, તે જ સમયે 


૧ કછુ છવ ઉપાજે 


યુગપ્રધાન શ્રો વજસ્વામિજ રર૩ 





ખહિભૂ'સિ ગયેલા આચાર્ય'મહારાજન પાછા ફર્યા. પાછા ફરતા 
આચાર્ય'મહારાન્નએ દૂરથી એ વાચનાને સાંભળી. “ ગહ- 
ગહ ' શબ્દતે સાંભળીને, વસતિના ઠ્દાર સુધી આવેલા આચાર્ય- 
મહારા”નએ વિચાયુ” કે-“ સાધુઓ જલદી આવી ગયા હોય 
એમ લાગે છે અને ભિક્ષા લઈને આવી ગયેલા હોવા છતાં પણુ 
અમારા આગમનની રાઠ ન્નેતા આ સાધુઓ સ્વાધ્યાય કરે છે. ” 
આવા પ્રકારતેો વિચારે કરતા આચાય મહારાન્ન, ત્યાં 
ક્ષણુવાર ઉભા રહ્યા અને વધુ વિચારવાથી તેઓ નનણી શકયા 
%ુ-“આ તો વાચનાતે આપતા “ વજી ' નામના બાલ ત્રડવિને। 
ધ્વનિ છે. આ જે વાચના આપે છે, તે તો અગીઆર અંગની 
અને પૂર્વગત ક્તની પણુ આપે છે; તો આ બધુ ચું એ 
ગર્ભમાં રલ્યો થકા ભણ્યો છે ? ખરે જ, અમેતો! વિસ્મય જ 
પામીએ છીએ. હવે અમે સમન્ત્યા કૈ-સ્થવિરા દ્દારા ભણા- 
વાતો! આ બાલત્રડષિ, એ જ કારણુથી આળસ કરે છે. આજ 
સુધી તો અમે એમં માનતા હતા કે-“બાલપણાને લઈ ને 
આ પાઠમાં આળસ કરે છે. ' અને એથી જ્યારે ન્યોરે એમ 
બનતું હતું, ત્યારે ત્યારે અમે આને શિખામણુ દેતા હતા : 
પણુ એ કલ્પના અયથાર્ય હતી. ખેર, અમે આ વાચના સાંભળી 
ગયા છીએ-એવો આશ'કાથી આ લન્જિત ન થાઓ ! ”- 
એમ વિચારતા અતે શિષ્યના ગુગાથી રોમાંચિત બતેલા શ્રી 
આચાર્ય'મહારાક્ન પાછા ડર્યા. પાછા ફરીને મોટા શ્બ્દથી 
આચાર્યમહારાજએ “નીસિહિ 'ને ઉચ્ચાર કર્યે. 
ગુરૂમહારાજાના શખ્દને સાંભળીને, મહષિ' શ્રી વજસ્વા- 
શમિજી પણુ આસન ઉપરથી ઉઠયા અતે સ્ખલિત ગતિવાળા 
હેમ ગુરૂમંહારાન્ન આવીને વસતિમાં પ્રવેશ કરે તેટલામાં 
પ, |, ઉપધિનાં વિિયાંએતે સૌ સોનો સ્થાને મૂકી દીધો. 
ક ગુડેની સામે ઓવીને દડ લઈ લીધે, તેઓના પગંની 
પ્રમૉજના કરી તેમજ ગુરૂની પાદરેજને વંન્દનં કરવો દ્વાર 





૨૨૪ ધર્મકથાઓ-પહેલે। ભ્રાગ 


--------:---:-ૂ----ન---૦-૦: 








અહા,..તણ ------.-........---“4-... 4. પઇનારન્વરન્નમયાાસાડાા રક . તક. #*----- 


પોતાના ભાલસ્થલને ગુરૂની પાદરજથી અવગુ'ડિત કર્યું” : 
અર્થાત્‌-ગુરૂની પાદરજને ભ્નાલસ્થલે લગાડી. ત્યાર બાદ, આસન 
ઉપર્‌ વિરાજિત થયેલા ગુરૂના પાદ્દોને તેમણે પ્રાસુક પાણીથી 
ક્ષાલિત કર્યા અને તે પછી ગુરૂના પાદ્વારિતે પણુ તેમણે મસ્તક 
દ્દારા વન્‍્દન કર્યું. 

આવા જ્ઞાની અતે આવો વિનય-આ ખેનતેો યોગ સ્વાભા- 
વિક કે. જ્ઞાન સાથે વિનય હેય, આ વાતનું આશ્ચર્ય આજના 
ક્ુદ્ર આત્માઓને માટે છે. સાચે। જ્ઞાની તો વિતીત જ હોય છે : 
વિનયહીન જ્ઞાની ગમે વાસ્તવિક કોટિતો જ્ઞાની જ નથી : પણુ 
આ ઉભય ગુણોના યોગને પામનારા આત્માએ વિરલ જ હોય 
છે. આવી ઉત્તમ દશાને પામેલા મહષિએ શાસનના સાચા 
પ્રભાવક બને, એમાં આશ્ચર્ય પષુ સું છે ? 
શિષ્યોને વાચના : 

શ્રી આચાર્યમહારાન્ન તો એજ વિચારવા લાગ્યા કે- 
“ બાળ એવો પણુ આ મહાત્મા શ્રૃતસાગરનો પારગામી છે. 
આની ખૂબ જ ર્ક્ષા કરવી ન્નેઈએ. આથી આ બાલ મહાત્માના 


માહાત્મ્યને નહિ ન્નણુનારા અન્ય સાધુઓ જે રીતિએ આની 
અવજ્ઞા ન કરે, એ રીતિએ અમે વર્તીશું. ” 

આ પ્રમાણે વિચારીને, શ્રી આચાર્યમહારાશ્નગ રાત્રિના 
સમયે શિષ્યોતે એ પ્રમાણે કહ્યું ક-“ અમે અમુક ગામ જઇશું 
અને ત્યાં અમારી સ્થિતિ ખે-ત્રણુ દિવસના છે. ” 

યોગને પામેલા સાધુઓએ પૃછયું કે-“ હે ભગવન્‌! તે 
પછી અમારા વાચનાચાર્ય કાણુ થશે ? ” 


 શિષ્યોના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, શ્રો આચાર્ય મહારાન્નએ 
કહું ક-“તમાર્‌ે। વાચનાચાર્ય વજ ચશે. ” 


શિષ્યો ભકત હોવાથી, તેઓએ ખીન્ને કોઈ પણુ વિપરીત 
વિચાર કર્યા વિના જ, ગુરૂના આદેશને સ્વીકાર્યો. ગુરૂભક્તિનુ આ 
પણુ એક ધણું જ સુન્દર ઉદાહરષ્યુ છે. આજના કેટલાકને માટે 
તો આવો પ્રસંગ પણુ કદાચ ભય'કર્‌ પતનતું' જ કારણુ બને. 





--કનયર્ઝઝારમતરાઇઇરાઇયયાય ઝા યય્યટરયાડટઝઝટઇનઝાાટગરાગરટઇામાનઝાઇરાાતજસઝઇનતઝટાટસાઝતઝાઇરન્ટાળઇઝા 
યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજ ર૨૫ 


«.--૦---------------ન-ૂૂનન ---- નનન --ઝ------૦------ૂન----------- 


આ પછી ગુર્મહારાજા અન્યત્ર ચાલ્યા ગયા. સાધુઓએ 
પણુ કાયોત્સગ" અને વાચનામ્રહયુ આદિ કરવાને માટે, શ્રી 
વજીસ્ત્રામિજીતે આસન ઉપર ખેસાડયા. “ગુરૂતી આજ્ઞા છે.' 
-એમ માનીને શ્રી વજૂસ્તવ્ામિજી પણુ વાચના દેવાને ખેઠા. 
વાચના દેવાને ખેઠેલા ખાલ મહર્ષિ શ્રી વજીસ્વાસમિજીને, તે 
સાધુએએ પણુ આચાર્યની માફક જ વિનય કર્યો. મહિ શ્રી 
વજીસ્વામિજીએ સધળા પણુ સાધુઓને કમસર અતિશ્નય 
સ્કૂટપણે વાચના આપી. મહર્ષિ શ્રી વજૂસ્તાસિજીએ આપેલી 
વાચના, શિષ્યોના હૃદયમાં વજલેપ જેવી બની ગઈ. હુવે તે 
જે સાધુએ! અલ્પખુદ્ધિવાળા હતા, તેએ પણુ ઉત્સાઠથી ભ્રણુ- 
વાને આવ્યા અને શ્રી વજીસ્વાસિજીથી વાચના લઈ-લઈ ને 
પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. અતિ જડ એવા પણુ સાધુઓમાં ત્રો 
વજીસ્વાશિજી અમોધ વાચનાવાળા બન્યા. 

આ નવું અદ્ભુત નનેઈને સધળાય ગચ્છ વિસ્મય પામ્યો. 
સાધુઓએ પૂવે શણૂ્‌લા અને સારી રીતિએ સ્કુરાયમાન એવા 
પણુ આલાપોને સવાદને માટે પૂછ્યા અને તે આલાપોને 
પણુ શ્રી વજીુમહુપષિએ વ્યાખ્યાત કર્યા. મહર્વિઓ ગુર્મહા- 
રાન્નની પાસે અનેક યાચનાઓ દ્દારા પણુ જેટલું નહોતા ભણ્યા, 
તેટલું એક વાચના દ્દારા શ્રી વજીસ્વાશિજીથી ભણ્યા. મહર્ષિ 
શ્રી વજીસ્વામિજીથી વાચના મેળવવામાં અતિ ઉત્સાહિત 
બનેલા તે સાધુએ।, પરસ્પર એવી પણુ વાતે! કરવા લાગ્યા કે- 
“નને ગુરૂમહારાન્ન આવવામાં વિલ'બ કરે, તો શ્રી વજીસ્વા- 
સમિજીની પાસે શ્રતસ્કધને શીદઘ્ય સમાપ્ત કરી લેવાય. ”' 

મુનિઓ ગુણાથી શ્રી વજીસ્વામિજીતે અધિક માનવા 
લાગ્યા. ખરેખર, એક ગુરૂથી દીક્ષિત થયેલા એવા પણુ સુગુણુ 
આત્મ'માં આખા ગણુ આનદ પામે છે. 
ગુણુ અતે ગુણગ્રશસા : 

આથી સમજ શ્ચકાશે કે-શ્રી વજીસ્વામિજી કેટલા બધા 

૧૫ 


ર૨૬ ધમ'કથાઓ-પહેલે ભાગ 


૦. ન------..ૂ.--- ક - ---------- - ---------- --------------*------------ૂવન----સના- તાગ સનનન,-.ાતાનના-તાસતખવબતાતતાઇનન-ક......--.._ નનન 





ગુણુમય હતા ? આટલી ગુણુમયતા હોવા છતાં પણુ, એ જ નમ્રતા, 
ગુરૂ પ્રત્યેના એ જ બાલભાવ અને સ્થવિર્‌। પ્રત્યેના એ જ ભક્તિ- 
ભાવ : આખબધુ' ખૂબ જ લધુકર્મિતાનું' સૂચક છે. સાચા જ્ઞાની 
સાથે આ ખધું હોય જ એમાં આશ્ચર્ય નથી, પણુ સસાર- 
રસિક આત્માઓને માટે તો આ પણુ ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક છે. 
પૂર્ણ ભાગ્યશાલિતા વિના, સુન્દર ક્ષયાોપશ્મના અભાવમાં આ 
બધુ ક્રાઈ પણુ રીતિએ શકય નથી. ખરેખર, આવા જ 
આત્માઓ અનુપમ ત્તાનાદિ ગુણોને પામીને, સાચા શાસન- 
પ્રભાવક બની શકે છે. જેઓને પોતાતી પ્રશ્વસા પોતાના 
મુખે જ કરવાને! શેખ હોય છે અને જેઓ પોતાને ખીન્નઓના 
કરતાં પોતાની મેળે જ અધિક માનનારા બની નય છે, તેએ 
તો! શાસનની પ્રભાવનાના સ્થાને શાસનની લધુતા કરનાર ન 
થાય, એજ તેઓતે મેટા ઉપકાર માનવો રલો. ખરેખર, 
હીશકર્મી આત્માઓને, ભણુવાની શક્તિ અને તપ આદિ કર- 
વાની શક્તિ પણુ, ધમ ડી બનાવીને સાચી આરાધનાથી વ'ચિત 
કરેછે. જેએ-“પોાતામાં ધણા ગુણો છે. '-એમ માનીને 
પોતામાં જ નથો માતા, એવાઓની દુર્દશા ધણી જ દ્યાપાત્ર 
છે. સુંદર્‌ શક્તિઓ પામવા છતાં પણુ, એ ખીચાર્‌ા એના દ્વારા 
નિર્જરા સાધવાતે બદલે કારમે। કર્મબન્ધ કરે છે. “ આવ।ઓનુ 
શું થશે ?'-એવે। વિચાર કરતાં પષ્મુ દયાથી કમ્પારી આવે છે. સાચો 
ગુણુવાન તો તે છે, કે જેના ગુણુથી ખીન્ન ઘેલા અને તેની 
પ્રશ'સા કરવામાં મુખર બને, તા પણુ જેને ધમ સ્પશેષે નહિ 
અને ઔચિત્યે જે ચૂકે નહિ. સાચા ગુણિની પ્રશ'સા માટેની 
મુખરતા, એ પણુ સદ્દગુણુ છે. એ સદ્ગુણુના પ્રતાપે સામાન્ય 
આત્માએ પણુ મહાન્‌ બની શક્ક છે. શ્રો વજીસ્વાસમિજી ને 


ગણુમાં છે, તે ગણુમાં આ ખેય કોટિના મહાત્માએ આપણે 
ન્તેઈ શકીએ છીએ. 


વાચનાચાર્ય બનાવવાની વિનતિ : 
આવા ગુણુમય ગણુના ગુરૂ ત્રો સિંહુગિરિજી મહારાન્ન, 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજી ૨૨૭ 





કે જેએ મહા સાની શ્રી વજીસ્વામિજીને એળખાવવાને માટે 
જ ગ્રામાંતર ગયા હતા, તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે-“શ્રી વજી 
આટલા દિવસે।માં અમારા પરિવારને જરૂર જ્તાતમુણુવાળે। થયો 
હરે. હવે અમે જે જે એને અનધીત હોય તે ભણાવીએ. ” 


આ પ્રમાણે વિચારીને શ્રી આચાર્ય મહારા? પોતે પૂવે કહેલ 
દ્વિસે પાછા પધાર્યા. 


પાછા પધારેલા પોતાના ગુરૂમહારાન્નના પાદોને, શ્રી વજી- 
સ્ગામિજી સહિત સધળા જ મુનિવરેએ, વદન કર્યું” અને 
“તમારા સ્વાધ્યાયતે। નિર્વાહ થાય છે તે ? '-આ પ્રમાણે શ્રી ગુરૂ- 
મહારાન્નઃએ પૂછચ છતે, સાધુઓએ-“દેવગુરૂની કૃપાથી સારી 
રીતિએ થાય છે. '-એ પ્રમાણે કહ્યુ 
આ પ્રમાણેનો ઉત્તર આપ્યા ષછી, સધળાય સાધુઓએ ફરીથી 
શ્રી આચાર્યગમહારાનનને વન્દન કરીને વિનંતિ કરી કે-“ આપ 
મૃપાલુની આજ્ઞાથી અમારા વાચનાચાર્ય શ્રી વજી થયા : શ્રી વજૂના 
ગુણોને નહિ ન્નણુતા એવા અમારા દ્દારા ચિરકાલ સુધી શ્રી 
વજી અવજત્તાત થયા : ઠુવે તો આ બાલ મહર્ષિ પણુ અમારા 
માટે આપ પૂન્યના જેવા છે : બાળ છતાં ગુરૂગુણાથી સહિત 


એવા આ સહિ” ગચ્છના ગુર્‌ હો : કારણુ ક-મેોગરાની 
કલિકા માત્ર પ્રમાણુવાળા પણુ દીપક ધરને પ્રકાશિત કરે છે. ” 


રિષ્યોના મુખેથી આ પ્રમાણે સાંભળીને, શ્રેષ્ઠ એવા આચાર્ય'- 
ભગવાને ફરમાવ્યું ક-“ હૈ તપોધતે। ! એ પ્રમાણે હો, કિતુ બાળ 
એવે પણુ આ વજ વિદ્યાથી શહ છે, એ કારણે તમારાથો અવન્ઞાત 
નથાએ-એ જ કારણે અમે ગામ ગયા હતા અતે તમને આ 
વજીને આચાર્ય તરીકે અર્પિ ત કર્યો હતે।, કે જેથી તમે આના આ 
ગુણોને નના. અન્યથા, હજી પણુ આ વાચનાચાર્યતી પદવીને 
યોગ્ય નથીઃ કારણુ કૈ-આણે ગુરૂએ નહિ આપેલું એવું શ્રત 
માત્ર કર્ણ તા મ્રતિથી ગ્રહણુ કરેલું છે. હે સયતો ! સક્ષેપ 
અનુષ્ઠાન રૂપ ઉત્સારકલ્પ આને કરાવવા યોગ્ય છે અતે તે 
પછી જ આ આચાય*પદવીને લાયક થાય. ” 


૨૨૮ ધર્મકથાએઓ-પહેલે ભાગ 


--------5--*--------* -------*રૂૂનન--ન૦-૦ ---------- -------------- -*-- --વડનાતરગતાન--.... જ. ત. કમતામનજ, 


શિષ્યોને આ પ્રમાણે ક્યા પછી, ઉદાર ખુદ્ધિના ધણી 
એવા શ્રી ગુરૂમહારાન્ન, શ્રી વજીસ્વાસિજીને પ્રથમ નહિ ભણુલા 
ક્રતતે અચૈથી સમન્વિતપણે શીધ્રતાથી ભ્રણાવવા લાગ્યા. 
સાક્ષી માત્ર બનાવ્યા છે ગુરૂને જેમણે એવા ભગવાન શ્રી 
વજીસ્વામિજીએ પષુ, આદર્શ જેમ પ્રતિતિમ્બને ત્રહણુ કરે, 
તેમ ગુર્‌એ આપેલુ' સધળુંય શ્રત લીલાપૂર્વક ત્રહણુ ક્યું”. એ 
પ્રમાણે ક્તને મહણુ કરતા શ્રી વજી તે સમયે તેવા શ્રતઝ 
બન્યા, કે જેથી તે ગુર્‌ માટે પણુ ચિરકાલીન દુભેચછ સદેહે 
રૂપ માટીનાં ઢેફાં માટે લોઢાના સુદ્ગરપણુને પામ્યા. શ્રી ગુરૂ- 
મહારાનના હૃદયમાં જેટલા પ્રમાણુમાં દદ્િવાદ હતો, તેટલે 


દૃષ્ટિવાદ પણુ, શ્રી વજીસ્વાશિજીએ પાણીના ચુલુકની લીલાથી 
મ્રહુણુ કરી લીધો. અડદ ડુબી ન્ય તેટલા માત્ર જલને “ ચુલુક” 


કહેવાય છે. 
હશ પૂર્વોને ભણવા જવાનો આરેરા : 

હવે ક્રોઈ એક દિવસે ગામથી ગામ અને પુરથી પુર વિઠરતા 
આસચાર્યમદારાન શ્રી સિ'હુગિરિજી, પરિવાર સાથે દશપ્રુર 
નામના પુરમાં પધાર્યા. તે સમયે-“ સ'પૂર્ણુ દશ પૂર્વોના સાનને 
ધરનારા આચાર્યમહારાન્ન વિદ્યમાન છે, તે કારણુથી તેમની 
પાસેથી દશ પૂવાનું જ્ઞાન લેવું એ યોગ્ય છે : પણુ જે શિષ્યોને 
અગીઆર અગગોને। પાઠ પણુ ખૂબ કષ્ટ રૂપ થાય છે, તે શિષ્યો 
દશ પૂર્વના મ્રહણુમાં સમયે કેવી રીતિએ થાય ? ”-આવી 
[ચિતામાં પડેલા આચાર્ય મહારાન્નએ નકી કયુ કે-“ આવી 
[ચિતાની કશી જ જરૂર નથી : કારણુ ક-શ્રી વજી પદાનુસારિણી 
લાબ્ધએ કરીનૅ સમર્યે છે અતે એ વાતની પ્રતીતિ પણુ કરી 
છે.” આયી, એ પરમોપકારી આચાર્યમહારાકાએ શ્રી વજી- 
સ્વાસિજીતે આદેશ કર્યો કે-- 

“હૈ વત્સ! તું ઉજ્જયિની ન્ન અતે ત્યાં શ્રી ભદ્રગુષ્ત 
નામના ગુરૂના મુખથી દશ પૂર્વોતે ભણુ! અતિ અલ્પખુટ્દિ- 
વાળા સધળાય તાશ સહાધ્યાયી બની શકે તેમ નથી. જેમાં 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજ રર્૯ 


મારી ખુદ્ધિ પણુ કુંઠિત થાય છે, તેમાં બીનન”ઓ તારી સાથે 
સહાયક શી રીતિએ થાય? માટે તું નન અને મારી આગન્તાથી 
દશ પૂર્વોને ભણીને તું જલદી પાકો આવ ! સોમ્ય શાસનદેવતાઓ 
તારી પાસે રહેનાર હો ! હે વત્સ | કુવામાંથી જેમ પાણી 
ઉપવનનાં જૃશ્નેમાં પ્રસાર પામે, તેમ તારા મુખથી દશ પૂર્વા 
મહર્ષિ'એમાં પ્રસાર પામો ! ” 


આ પ્રકારે શ્રી વજીસ્વામિજીને આદેશ આપ્યા પછી, 
સ્થવિરકલ્પની મર્યાદા વર્તતી હોવાથો એક્લા જવાય નહિ 
એ કારણે, શ્રી સિ'હુગિરિ મહારાન્નએ શ્રી વજીસ્વામિજીતી 
સાથે જવાને માટે ખે ત્રદષિઓને આદેશ આપ્યે. 
સ્વષ્નથી આવેલો ખ્યાલ : 

આ પ્રકારની શ્રી સિ'હગિશ્શ્િ નામના ગુરૂમહારાન્નતી 
માગ્તાને, શેષતી માફક મસ્તક દ્દારા સ્વીકારીને, શ્રી વજીસ્વા- 
સિજી મહારાન શ્રી ભદ્રગુપ્ત મહારાનજ્નના ચરણુથી પવિત્ર બનેલી 
ઉજ્જયિની નગરીએ ગયા. 


શ્રી વજીસ્વામિજી જે દિવસની સાંજના ઉજ્જયથિની 
પહોંચ્યા, તે રાત્રિએ શુભ ક્ષણુમાં શ્રી ભદ્રમુપ્ત નામના દસ 
પૂર્વધર આચાર્યભગવાને એક સ્વપ્ન ન્નેયું. સ્વપ્નમાં એવું ન્નેયું 
ક-“જ%ાઈ આગન્તુકે ક્ષીરથી પૂર્ણ પાત્રને પોતાના હાથમાંથી 
લઈતે પીધું અને તે પરમ તૃપ્તિને પામ્યો. ” 


પ્રાતઃકાલે ગુરૂમહારાન્નએ તે સ્વપ્નને શિષ્યો સમક્ષ કહયું. 
શિષ્યો! પણુ પોતપોતાની પ્રજ્ઞા પ્રમાણે તે સ્વપ્નના અર્થને વિવિધ 
પ્રકારે વિચારવા લાગ્યા: પણુ કોઈના ખ્યાલમાં યથાર્થ અર્થ નહિ 
આવવાથી, ખૂદ ગુરૂમહારાન્નએ જ તેતો અર્થ પ્રગટ કરતાં 
પોતાના શિષ્યોને કહ્યુ' ક-“ તમે આના અર્થને ન્નણુતા નયી. 
કરાઈ પણુ અતિથિ આવશે અને સુદર ખુદ્દિવાળા તે અતિથિ 
અમારી પાસેથી અર્થ સહિત સધળુ જ સૂત્ર ત્રહણુ કરશે. ” 


ર૩૦ ધમ"કથાએ-પહેલેો ભાગ 


શ્રી ભદ્રચષ્ત શ્રી ભદ્રગુપ્ત ગુરૂવર્નો ભેટો : 

આ બાજુ શ્રી વજૂસ્વાસિજી પણ્‌ નગરીના ઠ્દારે રાત્રિ 
* પસાર કરીને પ્રભાતમાં આચાર્ય/વર્ય્ય શ્રીમદ્‌ ભદ્રગુષ્ત ગુરૂના 
ઉપાશ્રયે પહોંચ્યા. ચ'દ્રમાના દર્શનથી સાગર જેમ ઉલ્લાસને 
પામે, તેમ દૂરથી શ્રી વજીસ્વાશિજીને આવતા ન્નેઈ ને, દશ 
પૂર્વના ધણી એવા પણુ શ્રી ભદ્રઝુષ્ત ગુરૂમહારાન્ન, પરમ 
આનન્દથી ઉલ્લાસને પામ્યા. પરમ ઉલ્લાસને પામેલા એ આચાર્યે- 
મહારાન્ન વિચારવા લાગ્યા કે-“ અહે ! આના સોભ્ાગ્યે કરીને 
મને એવા પ્રકારની બુદ્ધિ થાય છે કે-શું હું આને આલિંગન 
કરં કે શું હું આને મારા ખોળામાં ખેસાડુ ? ” 

જેવી પ્રસિદ્ધિ હતી તેવી જ શ્રી વજૂસ્વાસિજીની આકૃતિને 
નળ'ઇને અને વિચારીને, શ્રી ભદ્રઝુષ્ત નામના એ દશ પૂર્વાધર 
મહામુનિએ નિશ્ચય કયા કે-૧આ વજી જ છે. 

પાસે આવીને વનન્‍્દનની અભિમુખ થયેલા શ્રી વજીને શ્રી 
ભદ્રઝુષ્ત ગુરૂ ભેરી પડયા. ખરેખર, બલવતી ઉત્કણ્ઠા વિનયની 
રાહ નથી ન્નેતી. એ પ્રમાણે ભેટયા બાદ પોતાના ખોળામાં 
ખેસાડીને, શ્રી ભદ્રસુષ્ત નામના આચાય'મહારાન્ન શ્રી વજી- 
સ્વાસમિજીના મુખકમલ ઉપર પોતાનાં નેત્રેને ભુ ગપણાને પમા- 
ડતા થકા શ્રી વજીસ્વાશિજીને કહેલા લાગ્યા કે-“હે બજીત્રડષિ ! 
શું તારો વિહાર સુખપૂર્વક થયે ? તારૂં શરીર રેાગરહિત છે ? 
તારૂં તપ નિર્વિલ્નપણે યાય છે : તારા ગુર્‌ કુશલ છે ? શું તુ' 
કાઈ કાર્યને ઉદ્દેશીને અઠીં આવેલો છે ? આ બધા પ્રશ્નોના 
ઉત્તરો તું અમને આપ અને અમને પ્રમુદ્તિ કર. ” 


સહાપુરૂષે ર 

મહાપુરૂષોની આ દશા, રું આજના રષ્યાલુએને માટે અભ્યાસ 
કરવા જેવી નથી : શાસનના એક પ્રભાવક બાળ મહ્ષિને 
ન્નેઈને, દશ પૂર્વના ધણી એવા પણુ આચાર્યભગવાન સદ્ટ- 
ભાવને કેવો વિશદ ઝરે! વહાવી રહ્યા છે? વ'દનની પણુ 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજી ૨૩૧ 


ક ક ક કા કા ત કકક - ---- -------------------.ન્‍ન્‍૦-ઝનબનઝનાા 


અપેક્ષા વિના, તેએ કયી રીતિગે વર્તી રહ્યા છે? સ્વપ્નથી 
પણુ-“ કાઈ મારી પાસે જ્ઞાનનો લેનારો આવનારો છે અને 
તે પણુ બધું જ લઈ લેવાને છે. '-એમ ન્નણીને, આનદ 
અનુભવતા એ આચાર્યમહારશાન્ન, શ્રી વજી નામના બાલ 
ત્રરષિતે જેઈ તે, નજ્નણે કે-મહા આન'દના સાગરમાં નિમગ્ન 
ખની ગયા છે. આવા મહાપુરૂષો જગતના સાચા કલ્પતરૂએ। છે. 
જેએા મહાન બનવાને ધૃચ્છતા હોય, તેએએ હદયને આટલું 
સરલ અને વિશાલ તથા સદ્ભાવના પ્રવાહેને વહાવતુ' બના- 
વવું પડશે. ક્ષુદ્ર હદયના આત્માઓ, મહાપુરૂષા બન્યા પણુ 
નથો અને બનવાના પણુ નથી. રર્ષ્યાખાર ૬ૃત્તિથી પીડાતા 
મોટાઓ, એ નામના મોટાઓ છે. એવા મોટાએ શાસનના 
ક્ષષ્મુગાર નથી પણુ શ્રાપ છે. ન્નતપ્રભાવકા કદી જ સટ્ભાવથી 
ભરેલા હદયને ધરી જ શકતા નથી. સદ્દભાવપૂર્ણું હદય તે 
શાસનપ્રભાવકના ભાગ્યમાં જ સરનએલું છે. સાચા આરા- 
ધકભાવથી ઓતપ્રોત બનેલા મહાપુરૂષો જ આવા ઉમદા 
હૃદયને પામી શકે છે. સાચા સમ્યગ્દર'નનો, સમ્યગ્સ્ાનનો અને 
સમ્યફચારિત્રનો આન'દ આરાધકભાવથી પરવારેલાઓ ના ભાગ્યમાં 
હોતો જ નથી. રત્નત્રયીના સાચા ઉપાસકેોનું હૃધ્ય હમેથ્યાં 
ઉત્તમ આત્માઓને માટે અમૃતઝરતું જ હોય છે. શાસનસમર્પિત 
આત્માઓ પ્રત્યે જેઓનું હદય કલુષિત હોય છે, તેએ મહાન્‌ 
ગણાતા હોય તો પણુ, સસારના જ મુસાફરો છે : ન્યારે 
ગુણુસપન્ન આત્માખોાના શ્રવણુથી પણુ જે આત્માએ અપૂર્વ 
આનદનો અનુભવ કરે છે, તેએ લધુ હોય તો પણુ મુક્તિ- 
માર્ગના મુસાફરે છે. મુક્તિમાર્ગના મુસાફરો એટલે ગુણુના 
જ પૂડનળરી. એવા આત્માઓ ન્નતતી મહત્વાકાંક્ષા રૂપ મર૪ીથી 
દૂર જ ભાગનારા હોય. એવાઓની ઉપાસનાથી માનાકાંક્ષી 
આત્માઓનું પણુ માન ગળી ન્નય છે. એવા પુણ્યપુરૂષોના 
નામસ્મરણુ માત્રથી પણુ ઉત્તમ આત્માઓને એમ યાય છે 
ક-“સદા જયવ'તા હે એવા શાસનપ્રભાવક્ો, કે જેએ સદ્દ- 


૨૩૨ પધમ'કથાએા-પહેલે ભાગ 


ભ્રાવભર્યા હૃદયથી સદાય નનતની નામનાના વિચારથી પણુ પ૨ રહીને 
શાસનની નામનાતે માટે જ પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પી રજા છે !' 
દશ પૂર્વોને ધરનારા બન્યા : 

દશ પૂર્વના ધણી અતે શાસનના સાચા શણુગાર આચાર્ય- 
ભગવાન શ્રીમદ ભદ્રગુષ્ત મહારાન્નના સોકઠાર્દભર્યા પ્રશ્નોથી 
પ્રમાદમય બની ગયેલા શ્રી વજીસ્વામિજી નામના બાલ 
પરમર્ષિપણુ વિનયભરી વાણીમાં કહે છે કે-” પૂજ્યપાદ એવા આપે 
જે જે સુખવિહાર આદિ પૂછ્યુ, તે તે દેવા અને ગરૂએના 
પ્રસાધ્થી તેમ જ છે. હે ભગવન્‌! હું તો મારા ગુરૂમહારાન્નની 


અનુસ્તાથી આપ ગૃપાળુની પાસે દશ પૂર્વોને ભણુવાને આવ્યે છું, 
તો તેની વાચનાના દાન દારા આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાએ.” 


આ પછી, શ્રી ભદ્રસુપ્ત ગુરૂમહારાન્ન પણુ ત્રી વજી- 
સ્વાશિજીતે દશ પૂર્વો ભષ્યાવવા લાગ્યા. ભણુતાં ભણુતાં ગુરૂને 
સદદજ પણુ ક્લેશ નહિ પેદા કરતા એવા શ્રી વજીસ્વામિજી 
દરોય પૂર્વોને ધરનારા ચયા. 
ગઅનુજ્ઞા અતે ગણાધીશતા : 

દશ પૂર્વોને ધરનાર બનેલા શ્રી વજીસ્વાસશિજીએ વિચાયુ” 
%-“નત્યાં ભષુવાનુ' આર્યું, અનુજ્ઞા પણુ ત્યાં જ ત્રહણુ ૩રવી 
નનેઈ એે : આ હેતુથી મારે શ્રી સિ'હુગિરિજી નામના ગરૂવર 
પાસે જવું નનેઈ એ. ' 

આ પ્રમાણે વિચારીને અતે શ્રી ભદ્રગ્ુષ્ત ગુરૂમઠારાક્નને 


પૂછીને, મેધ જેમ પાણી ગ્રહષુ કરીને નય તેમ, શ્રી 
વજીસ્વાસિજ પણુ દશ પૂર્વોને ભણીને દશપુર્‌ નગરમાં ગયા. 

દશ પૂર્વો રૂપી સાગરના પાનને માટે અગસ્તિ જેવા બનેલા 
અને દશપુર નગરમાં આવી પહોંચેલા શ્રો વજીસ્વામિજીને, 
તે જ વખતે શ્રી સિ'હુગિકિજિ નામના ચુરૂમહારાન્નએ પૂર્વાની 


અનુજ્તા કરી. જે સમયે ગુર્મહારાન્નએ શ્રી વજૂસ્ગાસમિજને 


પૂરવાની અનુજ્ઞા કરી, તે સમયે ન્તુમ્લક દેવતાઓએ દિવ્ય 
કુસુમાના પ્રકર આધ્થિ અદ્ભુત મહિમા કર્યો. 








યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજ ૨૩૩ 


----:-:- -*-ૂ“ૂ----------------------------5.--------૦- 


આ પછી, આચાર્ય'ભગવાન શ્રી સિ'હુગિશ્જિ મહારાન્નએ, 
મહર્ષિ" ત્રી વજીસ્વામિજીને ગણુ અપીને, અન્ન-પાનાદિનું 
પ્રત્યાખ્યાન કર્યું” અને એ રીતિએ કાળ કરીને તેએ અમર થયા. 

આવા એક ઉત્તમ કોટિના સુજ્ઞિષ્ખના યોગે પ્રભાવક 
આચાર્ય્મહારાન્નના આત્માને અપૂર્વ કાઢિની સમાધિ ઉપજે, 
એ સહુજ છે. અતેક આત્માઓના ઉદ્ધારક મહુર્ષિ', એક સાચા 
પ્રભાવકને ઉત્પન્ન કરવાધી કેટલા બધા તોષને પામે છે, એ શ્ખ્દો 
દ્વાર વર્ણ વાવું એ શકય નથી. ગોક ઉત્તમ આત્માને ગણુ સૉંપી, 
અન્નાદ્તિ વાસિરાવી, સમાધિદશામાં આયુષ્યના અન્ત સમયને 
ભેટવું, એ શ્રી જેનશાસનનું પડિત-મર્‌ણુ છે. આવું મરણુ પણુ 
"ખરેખર મહોત્સવભૂત છે. 
જ્યાં ન્યાં વિચરે ત્યાં ત્યાં પ્રભાવના : 

હવે ભવ્ય જનો રૂપી કૈરવોને વિકસિત કરવાને માટે ચ'દ્રમા 
સમા અને પાંચસે। મુનિવરોથી પરિવૃત્ત બનેલા, અ'તિમ દરા 
પૂર્વધર આચાયર્'ભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વાસિજી મહારાન પૃથ્વી 


ઉપર વિહરવા લાગ્યા. વિહાર રા પૃથ્વીને પાવન કરતા શ્રી 
વજીસ્વામિજી ન્ત્યાં ન્યાં પધારતા હતા, ત્યાં ત્યાં એવા પ્રકાર- 
ની ખ્યાતિ થતો હતી કે-- 


“ઝો અચ્યોગ્ઝ્યં રજ-મટો છોજોતરં કૂતમ્‌ 
અછો સોમામ્યમનષ--મછો જવળિસાસ્મુતઃ ।॥1₹॥ '' 
અહે ! આ આચા્ય*ભગવાન શ્રી વજીસ્વામિજી મહારાન્ન- 
નું ઉજ્વલ શીલ, અહે લેોષ્ધાત્તર ક્ત, અહે દોષ વિનાનું 
સૌભાગ્ય અને અહો અદ્ભુત લાવણ્ય ! 
અતિ સુ'દર્‌ રૂપના પ્રતાપે આચાર્યભગવાન શ્રીમદ વજ- 
સ્વામિજ મહારા ન્યાં ન્યાં પધારતા હતા, ત્યાં ત્યાં તેઓના 
પ્રતાપે શાસનની ખૂબ જ પ્રભાવના થતી દતી, આ વાત 
આથી ખૂબ જ સ્પજ ચાય છે. ખરેખર, સુન્દર રૂપની સાથે 
સુન્દર શીલ અને લોકરાત્તર શ્રત ખૂબ જ આષષ'ક ખને છે. 


ધ મારડરરારરાીીરાસાાાસાાાસારાાસાસાટાસાસાસાાતાતાાાાાદાદાાાાતાાઇનણાાતાાાાાાાતાાા 
૨૩૪ ધમકચાઓ-પહેલે ભાગ 


પરમ પુણ્યાદયથી રૂપને પામેલા આત્માઓ, ન્ને ધર્મના 
આરાધક બને અને વિશિષ્ઠ કોાટિતી શક્તિના સ્વામી બને, તે 
તેએ શાસનના પરમ પ્રભાવક બતી શકે છે, આ વાત અત્યાર 
સુધીના પ્રસગથી સારી રીતિએ સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. 
સાધ્વીએ દ્વારા કરાતી સ્તુતિ : 


હવે આપણે-“ જન્માન્તરમાં કર્યા છે સુમૃતો જેણીએ 
એવી એક ગૃહપતિની'પુત્રી, શ્રી વજૂસ્વાશિજ નામના મુનિને 
વિષે થયેલા રાગના પ્રતાપે, સેકડ। દુઃખોને હરનારા ચારિત્રને 
પાંમી. ”-આ વાતને લગતે પ્રસંગ પણુ ન્નેઈ લઈ એ. 

પાટલીપુત્ર નામના નગરમાં ધન નામને! એક શેઠે વસતો 
હતો. તે જેમ વિપુલ લદ્ટમીનો સ્વામી હતો, તેમ નિર્મલ 
ગુણુલટ્મીના પણુ સ્વામી હતો. ધનસ'પન્ન હોવા ઉપરાન્ત 
ગુણુસમૂહયી પણુ શ્રેષ્ઠ હોવાના કારણે, લોકમાં તે સુદર 
ખ્યાતિને પામ્યો હતો. તે ધનશેઠતે એક કન્યા હતી, કે જે 
કન્યાનું નામ રૂકિમણી હતું. સુન્દર ર્‌પતે માટે વિખ્યાત 
રૂકિમણી નણે પુનઃ પણુ ધનશેઠતી કન્યા રૂપે જન્મી હોય, 
એવો આ કન્યાના રૂપથી ભાસ યતો હતો. 


હા 


તે ત્રન શેઠની માલીજીની એક યાનશ્ાાલા હતી. આ યાન- 
શ્રાલામાં, દશ પૂર્વધર્‌ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વા(મજી 
મહારાન્નની આજ્ઞામાં વિચરતી સાધ્વીએનેો નિવાસ હતો. 
નિર્મલ આશયને ધરનારી એ સાધ્વીએ, આચાર્ય ભગવાન 
શ્રીમદ વજીસ્વાશમિજી મહારાજના ગુણની નિરંતર સ્તુતિ 
કર્યા કરતી હતી. 

ખરેખર, ગુરૂઓના ગુણાની સ્તવના કરવી, એ પણુ સ્વાધ્યાય 
અને આવશ્યક સમી વસ્તુ છ. સ્વાધ્યાય અને આવશ્યક જેમ 
આત્માને નિર્મલ અને ગુણુસ'પન્ન બનાવે છે, તેમ સટ્ચુરૂએના 
ચ્રુણાની સ્તવના પણુ આત્માતે નિર્મલ અને ચુણુર્સપન્ન બનાવે 








યુગપ્રધાન ત્રો વજસ્વામિજ રડ 


છે. દોષોના નાશમાં અને ગુણાના પ્રકટીકરણુમાં, સ્વાધ્યાય અ 
આવશ્યક જેમ અનેક રીતિએ પ્રેરક અને સડાયક ખની ૨ 
છે, તેમ સદ્મુરૂઓના ગુણોની સ્તવના પણુ અનેક રીતિઃ 
પ્રેરક અને સહાયક બની શકે છે. શિષ્યો અને શિષ્યાએ 
માટે, સદ્મુર્‌ એ તે સુરતર્‌ છે. સદ્યુર્‌ રૂપ સુરતરૂ્‌ની છાયા” 
સયમનતી આરાધના સુશકય ખને છે. એ છાયાને પામેલા યોઃ 
આત્માઓ, પોતાની આરાધનાતે દ્નિ-પ્રતિદિનિ વધુ ને ૬ 
ઉનત્વલ બનાવે છે. સદ્ધર્મતી આરાધનામાં સ્થિરતા, ઉજ્વલત 
અને ૬ૃંદ્ધિ માટે સદ્દમુરૂતી પવિત્ર છાયા બહુ અગત્યનો ભ્રઃ 
ભજવે છે. સદ્ુર્‌ રૂપ સુરતરૂની છાયાની અવહીલના કરના' 
આત્માઓને, માર્ગથી પતન પામતાં અતે અનેક આત્માઓન 
ઉન્માર્ગના કારણુ બનતાં, વાર લાગતી નથી. સક્ષમુરૂ ર્‌ 
સુર્તરૂની પવિત્ર છાયા તેઓને જ રૂચતી નથી, કે જેએ। પાપ 
વિચારોથી પીડાતા હોય છે અતે એ કારણે સ્વચ્છન્દપ 
વ્તવાને માટે તલસતા હેય છે. સુયોગ્ય આત્માઓને તે 
સટ્યુરૂતી પવિત્ર નિશ્રામાં બાલભાવે વર્તવાનું જ પસંદ હૅ' 
છે: કારણુ કે-એ નિશ્રા દોષનાશિની અને ગુણુજનની ૬ 
ગેમ તેઓ માનતા હોય છે. 

સદ્દગર્‌ રૂપ સુર્તરૂના ઉપકારને સમજનાર આત્માએ 
મન, સદ્દયુર્‌ રૂપ સુર્તરૂના સદ્દયુણોની સ્તુતિ, એ સ્વાધ્ય 
રૂપ અતે આવશ્યક રૂપ હોય, એમાં શ કાને અવકાશ જ નથી 
પણુ આ વાત સુશિષ્યો અને સુશિષ્યાઓ મારેની જ * 
જેએા શિષ્ય બન્યા વિના જ ગુર્‌ બનવાની ઇચ્છાવાળારે 
હોય છે, તેઓ તો પોતાની પ્રશ સામાંથી પરવારે જ શાન 
કે જેથી સદ્ગુરૂએના ચુણુસ્તવને કરે ? એવાએઓ પોતે પોત 
નામાં જ એટલા બધા ગુણુ। હોવાનું માની ખેઠા હેય છે - 
જે ગુણી પ્રશ'સા કરવામાંથી તેએ પર*્વારતા જ નથી. 
ફદાચ જુરસદ મળે તો સદ્દમુરૂએાતી પણુ નિંદા ન કરે, એ 


.૨૩ ૬ ધમ'કથાઓ-પહેલે ભાગ 





પલ સા .. . ૪-2૦. -....ન-૦-૦---૦----.. --- --૦--૦૦---- ------ન-૦------૦---ર૦૦ ૦._૮--૦૦%-..૦-૯૦૦૦-૦------૦--..-૪ --- -------૦-------------------- 


તેઓ માટે મોટી ચુર્ભક્તિ ગણાય. આવાઓની છાયા પષુ 
સુશિષ્યોએ અને સુશિષ્યાએએ વજવા યોગ્ય છે. સુશિષ્યે 
અને સુશિષ્યાએ।માં રહેલી કૃતસતા જ, તેઓને મારે સદ્ગુરૂએના 
મુણુસ્તવને સ્વાધ્યાય રૂપ અને આવશ્યક રૂપ બનાવે છે. એવી 
કૃતત્તતા આવ્યા વિના, કલ્યાણુ એ દૂરની વસ્તુ છે. આત્મ- 
શ*લાધામાં અને પરનિન્દામાં રાચનારા આત્માઓને માટે કલ્યાણુ 
પ્રાપ્પ જ નથી. એવા આત્માએ સાચી કૃતગતાને ધરનારા 
હેતા જ નથી અને કૃતસૃતાદીન શિષ્યો અને શિષ્યાગમાં 
સદ્ગુરૂએતી ગુણુસ્તુતિ કરવાને। સદ્ચુણુ આવવો, એ શકય જ નથી. 


3ૂકિમણીની પ્રતિજ્ઞા ર 

બનશેઠની યાનશાલામાં રહેલી સાષ્વીઓમાં કૃતગતા ગુણુ 
'વિધમાન હતા અને એથી જ એ સાધ્વીઓઝએ ગુરૂગુષુના 
'સ્તવને સ્વાધ્યાય અને આવશસ્યક સમે! બનાવી દીધે। હતો. 
સાષ્વીઓના મુખે થતી આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ વજીસ્વાભિશ્ 
મહારાન્નના સોજ્રાગ્યની સ્તવના, કનશેઠની પુત્રી રૂકિમણી 
પણુ સાંભળતી. આચાય'ભ્રગવાન શ્રીમદ વજીસ્વામિજી મહા- 
રાજનની તે તે સોભ્રાગ્યકયાતે સાંભળવાના પરિણામે, તે પર- 
'મર્ષિ પ્રત્યે રૂકિંમણી અતુરાગવતી બની. રૂકિમણીને એ 
અનુરાગ નિર્‌તર ૬ૃહ્ધિતે પામવા લાગ્યો. પરિણામ એ આવ્યું 
કુ-શ્રીમતી રૂકિસણીએ આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વાશિજી 
મહારાજાનેજ પોતાના પતિ તરરીકે પોતાના અન્તરમાં સ્યાપિત 
કરી દીધા. તેણીએ એવી પ્રતિત્ા કરી કે-“શ્રી વજીસ્વાશિજી 
ન્ને મારા ભર્તા થશે, તો તો હું ભાગોને ભોગવીશ : પણુ નને 
તેએ મારા ભર્તા નહિ ચાય, તે! મારે ભોગાએ કરીને સર્યું' : 
કારણુ કે-પતિ વિના ભોગો ભોગવવા એતે। અર્થ જ શે। છે ₹” 
રૂકિમણીની મક્કમતા : 

આ જાતિતી પ્રતિજ્ઞાને કરી ખેઠેંલી રૂકિમણી, તેણીને 
'જે કોઈ વરનારા ઉપસ્થિત થતા હતા, તે સધળાઓને મુખ 


25555૬ 4:5--4::- 
યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજી ૨૩૭: 


આીન.......--તળ....... -....*.-તા.. સતરા _. . ડા ઝચાળતી જ. નનતળઇન્સછ,લઇ. નાના, લુઝ આઇસ, ૪ “જ ----સ૦--: .-- -*. 'નસ- નનન. ક-૦-૦૦ તાઈ 


મરડવાની લીલાથી નિષેધતી હતી. રૂકિમણી અ અન્ય કાઈ ને જ 
નહિ, પણુ આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ્‌ વજૂસ્વા મિછી મહારાન્નને 
પરણુવાને ઈચ્છે છે, એ વાતની સાધ્વીઓને પણુ ખખર૨ પડી. 
સાધ્વીઓઝએ જ્યારે તેણીની આ દશા ન્ાણી, ત્યારે સાધ્વીઓ 
પણુ આશ્ચર્ય જ પામી. સાષ્વીઓએ તેણીને કહ્યું કે-” ખરેખર, 
તું તો મુગ્ધા છો : અને એ જ કારણુ છે કે-તું પ્રતજિત અને 


પ એવા પણુ શ્રી વજસ્વાસિજીને વરવાની ઇચ્છાવાળી 
ચ ₹91. 


સાષ્વીએના આ કથનથી શ્રીમતી રૂકિમણી ન ગભરાણી 
% ન મુ'ઝાણી. તેણીએ તો એક સતી સ્ત્રી પોતાના પતિને 
માટે જેવો જવાબ આપે, તેવો જ જવાબ આપ્યો. તેણીએ 
સાષ્વીઓને ક્યુ” કે-“નને શ્રી વજીસ્વામિજી પ્રત્રજિત છે, તો ડું 
પણુ પ્રેત્રજ્યા ત્રહણુ કરીશ. જે ગતિ તેમની, તે જ ગતિ મારી ! ” 

શ્રીમતી રૂકિમણી આચાયભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વાસિજી 
મહારા” પ્રતિ રાગિણી બની છે-એ વાત સાચી છે : છતાં ય 
એનુ' હુદય ક્રોઈ જૂદી જ જાતિનુ' છે. સાધુ બનેલા શ્રી વજી- 
સ્વાસિજી પોતાતે। પત્નિ તરીકે સ્વીકાર કરે તો તેમ અને તેમ 
ન ખને તો પોતે સાધ્વી થવું પણુ બીજી રીતિએ તો સ'સારને 
નહિ જ ભોગવવો, આ નિશ્ચય પણુ તેણીનો ધણા જ મજખૂત 
હતો. આ જ કારણે, તેણીએ બીજી કોઈ પણુ વાત નહિ કરતાં, 
એ જ વાત કરી દીધી કે-“ તેઓ પ્રત્રજિત છે, તો હંય 
પ્રત્રજ્યાને! સ્વીકાર કરીશ. જે તેમની ગતિ, તે જ મારી ગતિ !' 
એ મુનિવરેો : 

તે પછી, કોઈ એક સમયે, ધર્મ દેશના રૂપ પાણીને ગર- 
સાવવાને માટે મેધ સમા આચાર્ય ઊગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વાસમિજી 
મહારાન્ન પણુ વિહાર કરતા કરતા પાટલીપુત્ર નામના તે 
પત્તનમાં પધાર્યા. “ આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ વજીસ્વામિજી 
મહારાન્ન પધારી રહ્યા છે. '-એવા સમાચારને સાંભળીને, તે જ 


૨૩૮ ધર્મ્કથાએ-પહેલે ભાગ 





«--ન--૦-જ-૦---_-__.._. ------------- - -----ગાાસઇન--ક-........_..._._.ક. _. નહાતા -. -- વાનછ---૦૦---૧૦-૦--તતાતા-.ન....-૩, આલાઇફતાણા ૧ પ#"-- 


સમયે પરિવાર સહિત પાટલીપુત્ર પત્તનતો પાર્થિવ ત્રેષ્ઠ 
તદદ્ધિ સાથે સામે ગયે. રા'તએ સામેથી આમ-તેમ ૬ દભૂત 
ચયેલા અતે તપ રૂપ લદ્દમીથી શેભતા, શ્રી “ જીસ્વાશમિજ 
નામના ત્રડષિના મુનિવરોને આવતા ન્નેયા. આ સધળાય મુનિ- 
વરે! દીપ્તિશાલી, મધુર આકાર્વાળા, વિકસિત મુખવાળા, 


પ્રિય બોલનારા, કર્ણારસના સાગર, સમતાને ભ્જનારા અને 
મમતા વિનાના ઠુતા. 


સુનિવરો અતે તપ: 

આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વાશસિજી મહારાન્નના મુનિ- 
વરેનું' આ વર્ણુન, કાના મનતે મુગ્ધ ન કરે ? વિહાર કરીને 
ચાલ્યા આવતા મુનિવરેતે ન્નેઈને રાજનને થયેલો ભ્રાસ, 
આપણુતે અનેક વિચારો આપે છે. એ સધળાય મુનિવર્‌ે 
ઉત્તમ કોટિના જ ભાસે છે. રૂપ અને કાંતિની પ્રાપ્તિ ભલે 
ભાગ્યાદ્યતે આધીન હોય, પણુ તપનું તેજ તો મુનિવરેાના શરીર 
ઉપર ઝળહળવું જ જ્નેઇએ. જે મુનિવર તપને તાપ રૂપ માતીને 
તેનાથી દૂર જ રહેતા હોય, તેએ ભવ્ય જીવોતે ધર્મની પ્રાપ્તિનું 
કારણુ કયી રીતિએ બને? બાલમ અતે અભ્યન્તર તપતે તપી 
રહેલા મહર્ષિ એ, નતવાળા વિરોધિના પણુ મસ્તકતે અવનત 
ખનાવ્યા વિના ન જ રહે. અનશન, ઉતોદરતા, જનૃત્તિસક્ષેપ, 
રસત્યાગ, કાયકલેશ અને સ'લીનતા-એ ખાલ્મ તપના ૪ પ્રકારે 
છે. ઉત્કૃષ્ટ કોટિના અનશન તપને આચરનારાઓ, ઉતેદદરતા 
આદિ બાલ્ર તપોને પણુ આરાધનારાએ જ છે, એમ કહેવામાં 
લેશ પણુ અતિશયોક્તિ નથી. અશ્ઞન વિના સયમતે। નિર્વાહ 
આદિ શકય ન હોય, તો ભોજન કરવા છતાંય ઓછા આહાર 
કરનારા આત્માઓની પણુ બલિહારી જ છે. અનશનને સાચે 
ઉપાસક અશન કરવું પડે તાય ઉતોાદરતા આદિતે ચૂકે નહિ. 
તેમ છતાંય તે અનશન માટે જે સામર્થ્ય નથી ધરાવતો, તે 
અપેક્ષાએ તેને માટે અનશ્નનની પ્રધાનતા *૪ર્‌૨ ગણાય; પરન્તુ 





યુગપ્રધાન શ્રી વજીસ્વામિજ ૨૩૯ 


ક. કન્‍ર૦-૦૦-નનકાનનતનુ,૦૦-ન૦ત૪. 


ઉપવાસ આદિ રૂપ અનશનને આચરનારા આજના ધણા 
ખરાઓની દશા એટલી બધી વિલક્ષણુ છે કે-તેઓ ભૂખ્યા 
રહી શકે છે, પણુ ખાવા ખેઠા પછી ઉણા રહી શકતા નથી : 
ઉણા રહી શકનારા પણુ વૃત્તિને સડક્ષેપ કરવા જોગી અવસ્યાથી 
પરાફમુખ હોય છે : અતે ૬ૃત્તિનો સક્ષેપ કરનારા પણુ સક્ષેપ 
કરતી વેળાએ રસત્યાગની જંત્તિતા નહિ પણુ રસલેલુપ જૃત્તિતા 
અનુભવ કર્‌ાવે છે. આજના બધા જ અનશનને આચરનારાઓ 
આ જાતિના છે એમ નથીઃ પરન્તુ મેટા વર્ગ એવે હોવાનું 
જણાય છે, કે જે વર્ગને નનેઈને એમ કહેવું પડે કે-' અમુક 
નનતિના ક્ષયોપશમ આદ્ના પ્રતાપે એવાઓમાં ઉપવાસ આદિ 
કરવાની તાકાત ભલે હોય : પણુ ઉતેોદદરતા, જૃત્તિસક્ષેપ અતે 
રસત્યાગ તો, એ ખીચારાઓને માટે પ્રાયઃ અસાષધ્ય જ જણાય 
છે. ' એ અસાધષ્યતાના પ્રતાપે ઉપવાસ, છટ્ટ અને અટ્ટમ આદિ 
વિકૃષ્ટ તપના કરનારા પણુ એવ!એ।, જ્યારે ઉતોદરતા આદિના 
અભાવમાં ધણી જ દ્દયાપાત્ર દશાતે ભોગવતા દેખાય છે, ત્યારે 
દયાથી ભી'નનએલું હદ્ય ઉઠ્દિગ્ન બતે એ અસ્વાભાવિક નથી. 


ઉપવાસ આદિ તપને ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં તપનાર। પુણ્યશાલિઓ, 
જયારે ઉત્તર્‌ પારણું અને પારણે આક અતે અકળામણુ-તે પણુ 


કારમા પ્રકારતી-થાય એવા પ્રકારથી ભોજન કરતા દેખાય, 
ત્યારે એવાઓને માટે ઉતોદરતા તપની પ્રધાનતાને વલ્ુવવી, એ 
ખૂબ જ આવસ્યક થઈ પડે છે અને એ વર્ણન જ એવા 
આત્માઓને નને ભાગ્યશાલી હોય તે। જ્ગૃતિ કરાવનાર નિવડે. 


ભોજનને પચાવવાની દવાએ લઈ-લઈને પણુ ખૂબ ખાનારા 
અને આળોટી-આળેટીને ભાજ્નના દિવસોને પસાર કરનાર્‌ા- 


ઓતે માટે, દ્રવ્ય ઉનોદરતાની પ્રધાનતાને દર્શાવનારાં વર્ણુનો 
ખૂબજ જરૂરી છે, નને ભાવચી ઉતોદરતાની વાત વિચારીએ, 
તો વર્ષો સુધી સંલેખના કરીને તેયાર થયેલા કષાયયુકત મુનિને 
અનશનનતી મના કરી છે, ગે વાત ખાસ યાદ રાખવા જેવી 
છે. અ'તિમ કો! નાં અનશનોાને આરાધવાતે માટે, એ ઉતેોદર- 


૨૪૦ ધર્મકથાએ। -પહેલે ભાગ' 





તાની ખૂખ જ પ્રધાનતા છે. આવી જ દશા, જૃત્તિસક્ષેપ અને 
રસત્યાગના સંબધમાં પણુ સમજવા જેવી છે. ઉપવાસ આદિ 
કરવા છતાં પણુ, જત્તિસક્ષેપ અને રસત્યાગના સબ'ધમાં સમ- 
જુઓને પણુ દુર્ભાવ પેદા કરાવે એવી દશા હોય, તો તેવાએ 
આગળ ઉતનોદરતાની માફક ૬ૃત્તિસક્ષેપ અતે રસત્યાગતી પષ્યુ 
પ્રધાનતાતે વર્ણુવવી જરૂરી થઈ પડે છે. જૃત્તિસક્ષેપ અને ર્સ- 
ત્યાગના અભાવમાં કદી કદી ઉપવાસ આદિ પણુ નિંદાય છે. 
ઉપવાસ આદિ રૂપ અનશન આદિના કરનારા, પણુ શ્ઞરીરના 
મમત્વથી ઓતપ્રોત થયેલાએ!।, કાયકલેશ અને મંલીનતાના 
સંબ'ધમાં ધણુા। જ કાયર હોય છે. આવાએ। સામે તે તે તપોની 
પ્રધાનતાને વર્ણુવવામાં જ માર્ગાનુસારી ઉપદેશકતા છે. 
પાપના ડર આદિની આવરયકતા : 

આ બાલ તપો અને પ્રાયશ્રિત્ત આદિ અભ્ય તર તપો, એ ખરેખર 
મુનિવર્‌ેાના ્સયમને ઉન્‍્ન્વગલ બનાવનારા છે. આ બાર પ્રકારના 
તપોની યથાશકિત ઉલ્લાસપૂવ'ક આરાધના કરનારા મુનિવરે, 
ખરે જ તપસ્તેજથી સુ'દર પ્રકારની દીપ્તિના ધારક બની શકે છે. 

ખાલ તપોની આરાધના સાથે અભ્ય'તર તપેોમાં રમવા 
માટે, પાપને ડર તેમજ થયેલા પાપની શુદ્ધિ માટેતી ખૂબ જ 
આતુરતા ન્નેઈએ. થઈ ગયેલ પાપની શુહ્દિતિ ઇચ્છતા એવા 
આત્માઓને માટે નમ્રતા પણુ જોઈ એ : એટલું જ નહિ, પણુ 
નખ્રતાની સાથે ભક્તિ, શ્રતની પ્રાપ્તિ આદ્તિ! અલિભ્રાષ, 
કાયા પ્રત્યેના પણુ તીત્ર વિરાગ અતે સુન્દર વિચારેમાં 
જ આનદ, આવું આવું પણુ ધણું જ જેઈએ. આવી ઉમદામાં 
ઉમદા દશાને ધરનારા મુનિવર, કદાચ સુરૂપસ'પન્ન ન પણુ હોય 
અને તેવા પ્રકારના આકર્ષક આકારને ધરનારા પણુ ન હોય, 
તે છતાં ય તેમતી આંતરિક ઉત્તમતાઓના પ્રતાપે તેએ મધુર 
આકાર્વાળા અને વિકસિત મુખવાળા હોવા, એમાં સહુજ પણુ 
અસ'ભવિત નથી. હદયની ઉમદા વૃત્તિ, આકારથી મધુર અને 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજ ૨૪૧ 





ન્ન 


મુખથી વિકસિત બનાવવામાં દ્રણો અગત્યતો ભાગ ભજવે છે. 
હધ્યનતી ઉમદા જૃત્તિના અભાવમાં, આકારની મધુરતા અને 
મુખની વિકસિતતા, એ દમ્ભાદિનું જ પરિણામ હોઈ શકે છે. 
દમ્ભાદિથી આણેલી મધુરતા અને મુખની વિકસિતતા, ન્નેનાર 
નને ચતુર હોય તો, તેના અ'તરમાં અસદ્ભાવતે જ જન્માવ- 
નાર નિવડે છે. મુનિવરોમાં તો આકારની મધુરતા અને મુખની 
વિકસિતતા એવી ન્નેઈ એ, કે જેથી નેનાર નને યોગ્ય હોય, 
તો તેનો આત્મા મુનિભાવને અર્થી બની જાય. 
મમતા આદિથી ભરેલા સાધુઓ : 

અભ્યાખ્યાન અને પરપરિવાદ આદિ ભયકર કાટિનાં પાપ- 
સ્થાતોના આસેવનથી સર્વથા અલિપ્ત રહેનારા મુનિવરે। જ, સાચા 
પ્રિયવદ બની શકે છે. શુદ્ધ પર્યાસમિતિના ઉપયેોગપૂર્વક ચાલ- 
નારા અને ભાષાસમિતિના ઉપયોગપૂર્વાક જ બોલનારા મુનિવર્‌, 
એ સાચે જ મધુરખોલા હોય છે. આવા આત્માઓ જ, સાચા 
કરૂણાના સાગર્‌ હોય છે. આ સઘળી અનુપમ ૬શાઓને પામ- 
વાને માટે, મમતાના અભાવની અને સમતાના સદ્ભાવની ખૂખ 
જ આવશ્યકતા છે. આવા જ સાધુએ સદાય ગણુના અલ કાર 
રૂપ છે. મમતાથી ભરેલા, સમતાથી પરવારેલા, કરૃણારસનેા 
અભાવ દર્શાવે એવી પ્રબૃત્તિઆના કરનારા, વિકથાઓના રસિયા 
અતે નિંદા આદિમાં શરા-પૂરા તેમ જ એ જ કારણે વિકૃત 
મુખવાળા અતે આકારમાં ભયકર તથા તપસ્તેજથી રહિત એવા 
મુનિએ, એ ગણુતે ક્લક આદિથી કલ'કિત કરનારા હોઈ ને, 
ગણુને માટે પણુ શ્રાપ રૂપ છે. એવા મુનિઓના ગરૂતે પણુ તે 
પૂરતો પૂર્ણ પાપોાદય જ ગણી શકાય. એવા ગણુના આચાર્યની 
પણુ સદગતિ દુર્લભ થઈ ન્નય છે. 
રાજાની મુ'ઝવણ : 

પરન્તુ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વાસિજી મહારાન્ન 
જેવા મહાપુરૂષાના ગણુના સાધુઓ, રા'નએ જેવા નનેષા તેવા 

૧૬ 





૨૪ર્‌ ધર્મકથાએઓ-પહેલે ભાગ 


જ હેય, એ તદ્‌ન સ્વાભાવિક છે. અતુપમ કોટિના ગણુનાયકતોા 
ગણુ ગુણુગણુના ભડાર હોય, એમાં આશ્ચર્ય નથી. સમર્થ 
ક્રાટિના એ ગણુનાયકના ગુણુગણુસ'પન્ન મુનિવરેને ન્નેઈ ને, 
રાન્ન મુંઝાઈ જય છે કે-“ આમાં ગણુનાયક એવા ભગવાન 
શ્રી વજીસ્ત્રામિજી કાણુ? હું તો એ જણુતો નથી અતે પ્રથમ 
વન્‍્દન મારે તેમને જ કરવું જઈ એ, તો મારે કરવું શું ?” 
નને કે-સર્વ મુનિવરેને ઘુતિશાલિતા આદિથી સુસ'પન્મ ન્નેઈ ને 
અતે ગણુનાયક આચાર્ય ભગવાનને પ્રથમ વનન્‍્દન કરવાને ઇચ્છતા 
હોવા છતાં પણુ ગણુનાયક આચાર્યભગવાનતે નહિ પિછાખુતા 
એવા ર્‌ન્નને, આવી મુઝઝવણુ થવી એ સહુજ છે : પરન્તુ એ 
વાત સાથે જ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે-રાળ્નએ હજી આચાર્ય- 


ભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વામિજી મહારાજને ન્નેયા જ નથી 
અતે આચાર્યભગવાતે પણુ પોતાનું રૂપ સક્ષેપી લીધેલું છે. 


સ૦ કમ એમ ? 

એનો ખૂલાસો આગળ આવવાતે છે. 
મુનિવરોની વિનયશીલતા : 

૨જનએ ક્ષણુભર મુઝવણુનો અનુભવ કર્યો, પણુ પછી તો 
મુ'ઝવણુને ટાળવાનો જ માર્ગ સ્વીકાર્યો. આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્‌ 
વજીસ્વામિજી મહારાજના શિષ્યોને રા'નએ વિનયથી પૂછવા 
માંડયુ'કે-“ આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્‌ વજૂસ્તામિજી મહારાનન આ 
છે? ' વળી પૃષ્યુ' કે-“આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વામિજી 
મહારાજ તે છે? ' વળી પૂછ્યુ કે-“ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્‌ વજ 
સ્વાસિજી મહારાજ પેલા છે ?' આ રીતિએ ર્‌ાન્નએ કલ્પના 
કરી-કરીતે જૂદા જૂદા સુનિવરોને ઉદ્દેશીને, આચાયભગવાનના 
સખબ'ધમાં, મુનિવરેને પૃઠ્વા માંડયું. 

મુનિવરોએ કહ્યુ' કે-“અમે તો પરમ ઉપકારી ત્રી વજી- 


સ્વામિજી મહારાજના શિષ્યો છીએ. એ મહર્ષિ તરીકે અમતે 
ધારે નહિ. કયાં સૂર્ય સમાન આચાય*ભ્રગતરાન અતે કયાં 
ખઘોત સમાન અમે?” 





યુગપ્રધાન શ્રો વજાસ્વામિજ ૨૪૩ 


નનન.-ન૦-_..._.... ----- ------------*-----૦---- ્ાજુન્ન્સારો,-સાનઝડાઇનારુ૦--હોકનસન સાન -૦ માને. પેનના ખુ ---------*------૦ 


મુનિવરેનેો આ તિશો ઉત્તર મ; ગગ ાઠાહમાઓાની 
વિનયશીલતાનેા સૂચક છે. એક રા%નતી સમીપે પોતાના તારક 
ગુરૃદેવને સૂર્ય સમાન જણાવીતે, એ તારકતી અપેક્ષાએ પોતાની 
ભ્નતને ખજવા તરીક ઓળખાવવી, એ નાની-સ્રની વસ્તુ નથી. 
સદ્ગરૃએ ની છાયામાં સ્વપર-હિતની સાધના કરવામાં રત રહે- 
નારા મુનિવરેને માટે આ વસ્તુ જેમ તદન સ્વાભાવિક છે, તેમ 
આજના કેટલાક ઉદ્‌ડ અને ધમ'ડી સાધુઓને માટે આશ્ચર્યકારક 
પણુ છે. આજે કેટલાકે એવા પણુ છે, કે જેઓ પાતાના પરમ 
તારક8 ગુરૂદેવ કરતાં પણુ પોતાને ગુણાધિક માને છે અને સામાન્ય 
પણુ શ્રાવકો આદિતી પાસે એ માન્યતા વ્યક્ત કર્યા વિના તો 
તેઓને ચેન પણુ પડતું નથી. અમુક અમુક શક્તિઓ શિષ્યોમાં 
ગુરૂ કરતાં પણુ અધિક હોવી, એ કાઈ અસ'ભવિત વસ્તુ નથી : 
પરન્તુ એવી શક્તિઓને પામેલાઆએ તે સવિશેષ વિનય- 
શીલતા કૈળવવી ન્નેઈએ. સાચી વિનયશીલતાના અબ્ચાવે તો, 
તારક નિવડવાને લાયક શક્તિઓ પણુ અધઃપાતનું કાર્ણુ બને 
છે, ન્યારે સાચી વિનયશ્ષીલતા દારા શક્તિઓને સુન્દર ઉપયોગ 
સાધી શકાય જે. 
આચાય ભગવાનનુ દરન અતે દેશના : 

અહીં તો સર્વ મુનિભ્ન્દોને પૂછતાં પૂછતાં રાન આગળ વધી 
રહ્યા છે. એ રીતિએ આગળ વધી રહેલા રાજએ, મોહ રૂપ 
પર્વતને ભેદ્વાને માટે વજ સમાન આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્‌ 
વજીસ્વા(મિજીને ગણુતી પાછળ રહેલા જેયા. એ તારકનાં દર્શન 
થતાંની સાથે જ, રનનું હૈયું હર્ષથી ઉભરાયું અતે મસ્તક 
વિનયથી ઝુકયું. પોતાના સ્ુકુટમાં જડેલાં રત્નોનાં કિરણે રૂપ 
પાણીથી, આચાર્યભગતવાન શ્રોમદ વજૂસ્વામિજી મહારાન્નના 
પાદોને “ણે કે સતાન કરાવતા હોય તેમ, રાડ્નએ ભરટ્ટારક શ્રી 
વજીસ્વામિજી મહારાન્નતે વન્‍્દન કર્યું. આ રીતિએ રાન્નએ 
નિકટમાં આવીને અતે અત્યન્ત નમીને વન્દન કર્યા બાદ, 





૨૪૪ ધૃમક્થાએ-પહેલેો ભાગ 


ઝનૂન યામ [કનક -નુતસન-શાસાનનાસનાાાતાઇના$ાહાકનઇન નયા » 2૦: ---ર-નાણીસુાકાક,--ડાાણ, સુઝ સ ક. -કટ.-_.ડાયનડ..ત0... ....... ......4નાળ-_.-.....-.-નઇ...-૦--.. “તમશમાછ“શાણુતાતાટ તતાણણઉ કતવ, ..................... _....__......સાનજાસઇ”-ઇનસણાાઇ- તાનમાનતા,....હ..જ.-4ાતાતઇ, 


આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વાસિજી મહારાન્ન પણુ ઉદ્યાનમાં 
એક જક્ષનતી છાયામાં વિમાના. નિષધા ઉપર વિરાજમાન થગ્ખેલા 
આચાર્ય ભગવાનના પાદોનું રાજાએ સુગન્ધવાળા યક્ષકર્દમ દ।૨। 
અર્ચન કર્યું. આ પછી આચાર્ય ભગવાને પણુ સુધા સ૪ાન 
મધુર વાણીથી દેશના દીધી. સુધા સમાન મધુર વાણીથી 
પણુ દેવાએલી ગ દેશના, મોહ રૂપ અન્ધકારનોા નાશ કરવાને 
માટે તો, દીપિકા સમાન જ હતી. 

અયોગ્યતાથી મીઠી પણ ડડવી લાગે : 


ત્રી જૈનશાસનના મુનિવરેની દેશના, મધુર વાણીએ યુક્ત 
હોવા છતાં પણુ, તે મોહ રૂપ અન્ધકારને તો ભેદનારી જ 
હોય છે; અને એ જ કારણું, અતિ માહાધીન એવા અજ્ઞાન 
આત્માઓને દેશનાની મીઠાશ પણુ કડવાશ રૂપ લાગે છે. સાચી 
ધમ'દેશનામાં કડવાશ હોવી એ સ'ભ્વવિત નથી, પરન્તુ જવરથી 
પીડાતા માણુસને મીઠાઈ પણુ જેમ કડવી લાગે છે, તેમ અતિ 
મોાહાધીન આત્માઓને મીડી પણુ દેશના કડવી લાગે છે. પરન્તુ 
ગ્એેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કાંઈ જ નથી. આપણુને જે શ્રાસન 
પરમ ઉપકારક લાગે છે, તે જ શાસન ગાઢ મિથ્યાત્વથી રીખાતા 
આત્માઓને માટે અત્યન્ત અરૂચિકર નિવડૅ છે. એવા પણુ ગાહ 
મિથ્યાત્વવાળા આત્માએ હતા અને છે, ક જેઓ ત્રી જેન- 
શાસનના પરમ ઉપાસક અને પ્રચારક મહાત્માએ તરફ ખૂબ જ 
મત્સર ભાવવાળા હતા અને ૪. મહાત્માએ ઉત્તમ ચાસ્ત્રને 
ધરનારા હોય અતે ઉપદેશ પણ્‌ યુક્તિસં ગત તેમજ એકાન્ત ઉપકારક 
હાય, તે ૭તાં પણુ ગએ મહાત્માને અને એ મહાત્માના ઉપદેશને 


નિન્દનારા, પૂવવ્કાળમાં પણુ હતા અને વર્ત માન કાળમાં પણુ છે. 
આથી સપણ થાય છે ક-શ્રી જ્નાજ્ઞાને અનુસરતી દેશનાના 
મીઠાશ્ર મીઠાશ ર્‌પ લાગવાને માટે પણુ યોગ્યતા જ્નેઈ એ છે. 
તેવી યોગ્યતાના અભાવે અને કારમી અયોગ્યતાના સદ્દભાવે, 
મીઠી પણુ ધર્મ'દેશના કડવી લાગે, તો એમાં નવાઈ પામવા 
જેવું કાંઈ જ નથી. 


યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજી ર૪૫ 








“જૂ --- -----..---------- 





જેવી રીતિએ શ્રોતાઓ અયોગ્ય હોઈ શકે છે, તેવી રીતિએ 
ઉપદેશકેો પણુ અયોગ્ય હોઈ શકે છે. પર્મોપદેશક બની ખેઠેલા 
કેટલાકે એવા પણુ હોય છે, કે જેગ્મા કેવળ વાણીમાધુયને વળગે 
છેં, પણુ ધર્મ'દેશના દારા મોહ રૂપ અનધકાર નાશ પામવે 
ન્નેઈએ, એ વાતને ભૂલી ન્નય કેડ. વાણીના માધુર્યને ન્નળવવાતે 
માટે તેવાએ એવે પણુ ઉપદેશ આપે છે, કે જે ઉપદેશ શ્રોતા- 
એના મોહ રૂપ અન્ધકાર્તે નાશક હોવાને બદલે, તેને વધાર- 
નારો જ હોય. એ ન્નતિની મધુર પણુ વાણી, તત્ત્વથી તો 
કડવી જ વાણી છે-એ ખ્યાલ તા સુવિવેષી શ્રોતાગ। આદિતે 
જ આવી શકે છે. એવાં પણુ મીઠાં ફળો હોય છે, ક જે ફળે 
ખાવામાં અત્યન્ત સ્વાદિષ્ટ લાગે, પણુ પરિણામે ખાનારના 
પ્રાણુને હરે. એ મીઠાશ વખાણુવા જેવી ગણાય ? 


સ૦ નહિ ૦. 
એ જ રીતિએ મેને પોષનારી અને માહાધીનતાને વધાર- 


નારી વાણીની મીઠાશ વખાણુવા જેવી નથી. કેટલીક વસ્તુએ 
સ્વાદમાં કડવી હોવા ૭તાં પણુ, ખાનારને ફાયદો કરનારી હોય છે. 
આવી વસ્તુએ કડવી હોવા ૭તાં પણુ પરિણામની અપેક્ષાએ મીઠડી 
છે. મીદાશ અને કડવાશનુ' માપ પરિણામની અપેક્ષા રાખીને 
કાઢતાં શીખો. આજે તો કેટલાક શ્રીમન્તો ધર્મગૃર્એની પાસે 
પણુ પોતાનાં વખાણું કરાવવાને આવે છે. સર્ગુરૂએા એવાએ નાં 
વખાણુ ન કરે, પણુ અવસર પામીને મોહને મારવાનુ' સૂચવે, 
ગેટલે યોગ્યતા ન હોય તો! એવાએને એમ જ લાગે કે-“ આ 
મહારાજની જીભ બહુ કડવી.' પણુ એ બીચારા એટલું ય ન 
સમજે કે-“માર્‌ં પોતાનું જ હૈયું કડવું છ. ' આવાને માનભૂખ્યા 
વેષધારિએ ગમે. એવા વેષધારિઓને એ વખાણે અતે વેષધારિઓ 
મ પ વખાણુ-એટ્લે બેયનું કામ તો ચાલે, પણુ પરિણામે 
અ ડર 


ર૪૬ ધર્મ કથાએ-પહેલે। ભાગ 


મોહને પોષનારૂ વાણીમાધુય નહિ જોઈ એ : 

શ્રી વીતરાગ-શાસનના ધર્મદેશક અનવા છતાં પણુ, જેઓ 
મોહની નાશક દેશના દેવાને બદલે મોહની પોષક દેશના દેવાને 
તત્પર બને છે, તેએ આપોઆપ જ શ્રી ત્ેનકશ્ષાસનથી બહિ- 
ષ્કૃત થઈ ન્નય છે. શ્રી જૈનશાસનને। ધમ'દેશક અને મોહને 
પોષક-એ વાત જ અસ'ભવિત છે. આ વાત સ'ભવિત બનેલી 
જણાતી હોય, તો તે સાચા મુનિવરથી નહિ, પણુ મુનિવેષમાં 
રહેવા છતાં પણુ મુનિભાવથી અળગા રહેલા વેષધાર્ના જ પ્રતાપથી 
છે, એમ સમજવું જેઈ એ. શ્રી જેનશાસનના મુનિભાવને પામવે 
અને ઢકાવવો, ગમે રમત વાત નથી. લેકહેરીમાં પડેલાઓ, 
માન-પાનના અર્થી બનેલાએ।, ન્નતપ્રભાવનાના પૂન્નરીએ। અને 
પૌદ્ગલિક અભિલાષાઓને પરવશ બતેલાએ।, ધર્મ' દેશના દેવાને 
માટે ઉદઘમશીલ બનવા છતાં પણ્‌, અધર્મદેશનાના દેનારા બને તે 
સ્વાભાવિક જ ક. એવાએ ની દષ્ટિ શ્રાતાએ આદિની પ્રશ'સા 
પ્રાપ્ત કરવાની હોય છે, પણુ શ્રાતાએ આદિને મોહમુકત બના- 
વવાની એવાએ ની દષ્ટિ હોતી નથી. પોતાના કે શ્રોતાએ। 
આદિના આત્માનુ' હિત સધાય છે કે હણાય છ, એ વિચાર્તે 
કારણે મૂકીને-“ હું ધારૂં છું તે થાય છે નહિ ? *-એને જ 
નનેયા કરનારાઓ, એ સાચા ધર્મોપદેશકો જ નથી. એવાએ 
વાણીની મીઠાશના નામે સુવિહિંત મુનિવર્‌ની પ્રભત્તિને નિન્દનારા 
આદિ પણુ હોય જે, કારણુકે-વાણીનું વાસ્તવિક માધુર્ય કાને 
કહેવાય, એની જ તેઓને ગમ હોતી નથી. જે વાણીમાધુર્ય સ્વપરના 
હિતનુ' સંહારક હોય, તે વાણીમાધુર્ય તત્ત્વથી વાણીમાધુર્ય જ 
નથી : તાત્વિક દષ્ટિએ તો, એતા જેવી વાણીની ખીજ કાઈ 
કડવાશ જ નથી : પણ આ વરતુતે સમજનારા યોગ્ય આત્માઓ 
થોડા જ હોય છે. 


રાજાના ચિત્તનુ' હરણ : 


અહીં તો ક્લીરાસવલબ્ધિસપન્ન આચાય*ભગવાન શ્રીમદ 





યુગપ્રધાન શ્રી વજીસ્વામિજી ર૪૭ 


કનન્ગઇ આજન --------- ગઝ્ઝ્ ્મનજમ્ગઝનઝા --------------------------- 


વજીસ્વામિજી મહારાન્નએ, પોતાની સુધા સમાન મધુર વાણી 
દારા, મોહ રૂપ અન્ધકારનો। નાશ કરવાતે માટે દીપિકા સમાન 
ધમ દેશનાને સંભળાવી. એ ધર્મ'દેશનાને સાંભળીને શાન્ન ખૂબ 
જ તાષ પામ્યા. ગએ ધર્મ દેશનાએ ભાગ્મવાન એવા તે ૨14નના 
ચિત્તતે અતિશય હરી લીધું. આથી ધમ*દેશના પૂર્ણ થતાં, રાન્ન 
આચાર્યભગવાનને નમસ્કાર કરીતે પોતાના સદતે ગયા અને 
તરત જ અન્તઃપુરમાં રહેલી પોતાની રાણીઓને કહ્યું કે-““ આજ 
તો મેં ધ્મદેશના રૂપ ક્ષીરના સાગર સમાન આચાર્ય'ભગવાન 
શ્રોમદ વજીસ્વામિજી મઢારાન્ન, કે જેએ આપણા નગરના 
બહારના ઉદ્યાનમાં આવાસ કરીને રહ્યા છે, તેમને વદન કર્યું. 
શું એમનું રૂપ! શું એમના ઉપદેશ ? એ તારકને મે વન્દન 
કયું, એથી મારાં ગાત્રો કૃતાર્થતાતે પામ્યાં : એ તારકનાં મે' 
દર્શન કયા, એયી મારી આંખો કૃતાર્થતાને પામી : અને એ 
તારક ફર્માવેલા ધર્મને મે સાંભળ્યો, એથી મારા કાન 
મતાર્થપણાને પામ્યા. હું તો મારા દ્વિસ તરીકે દિવસને 
આજે જ માનું છું, કે જે દિવિસે જ્ઞાનસૂય એવા ત્રી વજી- 
સ્વામિજી નામના આ પરમષિનું મતે દર્શન થયું. શ્રી વજી- 
મુંનવરના દર્શન માત્રથી પણુ હું મતે ધત્ય માનું હું, તો 
પછી તેઓશ્રીના શ્રીમુખે શ્રી અરિહિત પરમાત્માએ ફરમાવેલા 
ધર્મને મે સાંભળ્યો, એને માટે તો કહેવું જ શું : ” 

રાનાએ કરેલી આ પ્રરાસા, જેમ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ 
વજીસ્વાસિજી મહારાક્નની અનુપમ શક્તિનો ખ્યાલ આપ- 
નારી છે, તેમ રાજમાં રહેલી સુન્દ2 યોગ્યતાતો પણુ ખ્યાલ 
આપનારી છે. ૨ાકળનું મન કેટલું બધું હરાઈ ગયું છે, તેની 
રાજનના આ કથન ઠ્દારા પણુ કલ્પના થઈ શકે તેમ છે. ગાત્રો 
દ્દારા ઘણું કર્યું, નેત્રો દ્દારા ધણુ જ્નેયું અતે કાતો દ્દારા ઘણું 
સાંભળ્યુ, પણુ એથી ન ગાત્રે। પ્રતાર્થ થયાં, ન નેત્રે! કૃતાર્ય 
થયાં ક ન કાન કૃતાર્થ થયા : ગાત્રેતી, નેત્રોની અને કાનોાની 


૨૪૮ ધર્મક્થાએ-પહેલે ભાગ 


-: * -ર-ક--૦૦-૦૦----.-૪૦૦૦૪મઇનનતળ,  _-રૂ.૭.---૦..-૦૪૦૦૦....-૦ -- ૨૦: .-.હાઇ, ૦-૦. -..., 





કતારથતા તો આજે જ સધાઈ : કારણુ કે-જ્તાનસુર્ય, એવા મહર્ષિ” 
શ્રી વજીસ્વામિજીને વન્દન કર્યું, એ તારકનું દર્શન કર્યું” 
અને એ તાર્કના શ્રીમુખે આહુત ધર્મનુ શ્રવણુ ક્યું. આજ 
સુધી વીતાવેલા દિવસે! પણુ રાત્રિ જેવા જ હતા : કારણુ કે- 
સાનસૂર્ય એવા શ્રી વજીષિનું દર્શન થયું નહોતું. ખરેખર, 
જેમનું દર્શન પણુ ધન્ય બનતાવનાર્‌ છે, તેમના શ્રીમુખે ધર્મ 
સાંભળવાને મળે, એ તો પરમ ધન્યતા જ ગણાય. એક મહિને 
નળને, તેમને વન્દન કરીતે અતે તેમની પાસેથી ધર્મને સાંભ- 
ળીને આ ન્નતિની બુદ્ધિ થવી, એ તે આત્માની લધુકર્મિ'તાને જ 
સૂચવે ક. હૃદયમાં પરમ આનન્દ અને પરમ ભક્તિ પ્રગટયા 
વિના, આવા ઉદગારો નીકળે નહિ અને યોગ્યતા વિના લેયામાં 
આવો આનન્દ અને આવી ભક્તિ પ્રગટે નહિ. 

રાજ માત્ર પ્રશ'સા કરીને જ અટકયા નથી, પણુ આચાર્ય- 
ભગવાન શ્રીમદ્‌ બજૂસ્વામિજી મહારાશ્નના દર્શને જવાનુ 
પણુ રાન્નએ રાણીઓને કહ્યું છે. “ તમે પણુ એ મહર્ષિનાં 
દર્શન કરી લો, એ યોગ્ય છે : માટે તરત જ કનએ। : કારણ 
કે-પવનની જેમ ત્રદષિએ એક સ્થાને રહેનારા હોતા નથી. ''-- 
રા”્નની આવી આગ્ઞાને સાંભળીને, રાણીઓએ પણુ કહ્યું કે- 
“ અમે સ્વય પણુ એ મહાત્માને વન્‍્દ્ન કરવાની અભિલ્ઞાષા- 
વાળો હતી. એમાં આપની આજ્ઞા થઈ એટલે તો તસ્સ્યાં- 
ઓને નદી મળવા નેવું થયુ. ” માષુસ તરસ્યો હેય અને 
નદી મળી જય, તે! એતે કેટલો બધો આનન્દ થાય ? 

સ૦ ધણેા જ. 

રાણીઓને પણુ એવા જ આનન્દ થયો. અયન્ત આનન્દને 
પામેલી રાણીએ, રાજની અનુસાથી વાહનમાં આરૂઢ થઇ ને, 
આચાર્ય ભ્રગવાન શ્રીમદ વજસ્વામિજી મહારા#નથ। વિભૂષિત 
એવા ઉધાનમાં ગઈ. 

આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વાસિજી મહારાન્નનુ' 


-લાતશવાતાાણમણઝારનતાયાટતસસરમમતારળારયાારાણળરાાારાટર#તરારકરરમરરડતણારરાાણનારારારઇનટાવાામાણસ લારતાસાલરાણકઇનાઝાઇસણાનાતરનામદાતાાસા#29 
યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજ ર૪૯ 


ફડ: સાજા બાઈ 





લાન વડા: 9 2 -------------------------3 ન્ત્ન્‍ઇ----- 


આકર્ષ'ણુ કેટલુ' જખ્બર અને કેવું વિશિજ્ કાટિનું' હશે, એ 
પણુ આ નૂત્તાન્ત ઉપરથી સમજ શકાય તેમ છે. 


રૂકિમણીની ચિન્તવના અતે પિતાતે વિનતિ: 


હવે આચાર્યભગવાન શ્રીમદ વજીસ્વાશિજી મહારાન્નની, 
સાષ્વીઓ દરા તે તે સોભાગ્યકથાઓતે સાંભળીને, એ પરમર્ષિ 
પ્રત્યે રાગવાળો બનેલી અને “ પરણું તા તેમને જ પરણું પણુ 
અન્યને નહિ જ. '-એવી પ્રતિજ્ઞાને કરી ચૂકેલી, ધનશેઠની પુત્રી 
શ્રીમતી રૂડિમણીની વાત આવે કે. લેોકમુખે તેણીએ પણુ 
પરમષિ શ્રો વજીસ્ત્ામિજી મહારાન્નના આગમનની વાત 
સાંભળી. એ વાત સાંભળતાંની સાથે જ, તેણીની અભિલ્લાષા 
બલવતી બની ગઈ. યો!ગિતી જેમ આત્માને ચિન્તવતી રહે, 
તેમ તે રૂકિમણી પણુ, પરમર્ષિ” શ્રી વજીસ્વામિજી મહારાન્ન- 
ની ચિન્તવના કરવામાં જ સમયને પસાર કરવા લાગી. એ 
ચિન્તવનામાં તે ચિન્તવનામાં તેણીએ આખો દિવસ પસાર 
કરી દીધો, પણુ તેણીએ ન્નેયુ' કે-માત્ર ચિન્તવના ક્યે તો કાંઈ 
જ નહિ વળે. વળો તેણીએ એવો પણુ વિચાર કર્યો કે--“ નને 
હુ' શરમમાં રહીને પિતાજને નહિ કહુ, તા પિતાજી પણુ કાંઈ 
કરશે નહિ, શ્રી વજીસ્વાશસિજી કયાંક પણુ ચાલ્યા જશે અને 
મારે ચિન્તા રૂપી ચીતામાં જ સળગ્યા કરવાનુ રહેશે. ” 

આથી તેણીએ, ખીજે દિવસે ખૂબ સકાચથી પણુ સ્પછ- 
તાથી, પોતાના પિતા ધનશેઠતે કહ્યું ક-“ જેમને વરવાની હૂં 
સદાય ઈચ્છા કર્યા કર્‌ છું, તે શ્રી વજીસ્વામિજી અહીં 
પધાર્યા છે, તો આપ મતે શ્રી વજીકુમારને આપો : અન્યથા, 
મારે માટે મરણુ એજ શરણુ છે. પિતાજી | પત્યર ઉપરની 
રૂખા જેમ ભૂસો ભ્ૂંસાતી નથી, તેમ માર્‌ આ કયન પણુ 
અન્યથા ચતાનું નથી. હું 4નણું છું કરે-કુલીન કન્યાઓને માટે 
લજન એ પણુ એક સખી છે : આમ છતાં પણુ, મારી તે 
લજ્ન્નસખીને તજને હુ' આપને આમ ડહું છુ; તેતું એ જ 





૨૫૦ ધમ'કથાએ-પહેલેો ભાગ 








કક *--...-----૩૪ .--.--------- - -*-- ------------------ .-.. બા 





એક કારણુ છે કે- એ મારા પુણ્યોએ જ અહોં પધાર્યા છે. તેએ 
પ્રાયઃ રેકાવાના સ્વભાવવાળા નથી અતે જો આજે જ તેએ 
અહોંથી ચાલ્યા ન્નય, તો શ ખબર કે-ઉડી ગયેલા પક્ષીની 
માફક તેએ કયારે ય પાછા પધારે ? આ કારણથી, હે પિતાજી ! 
આપ વિલમ્બ ન કર્‌ અને મને શ્રી વજીસ્તલામિજીને આપે। ! 
ચિરકાલના કુમારપણાના પ્રતાપે દીન બનેલી મને ન્નેઈ ને, શું 
આપને દુઃખ નથી થતું? ” 

થન આદિથી નહિ સુઝાનારા આત્માએ વિશ્વમાં 

વિરલ જ હોય છે : 

નિરંતર લજ્જને ધરનારી અને અકુલીન આચરણાઓથી 
પર રહેનારી પુત્રીના આવો આગ્રહ, પિતાને પણુ તેણીનું કહ્યું 
કરવાને પ્રેરે તે સઠજ છે. શ્રીમતી રૂકિમણીના અતિ આગ્રહ- 
થા ધનશેઠ પણુ તેણીને પરમર્ષિ શ્રી વજીસ્વાસિજી મહા- 
રાજને દેવાને માટે તૈયાર થયા. શ્રીમતી રૂકિમણીને વિવાઠતે 
યોગ્ય અલ'કારે। પહેરવાની તેમણે આન્ના ફરમાવી અતે તેવા 
અલ'કારેથી ભૂષિતા બતેલી તેણીને લઈને ધનશેઠ તરત જ 


પર્મર્ષિ" શ્રી વજીસ્વાશસિજી મહારાન્ન પાસે જવાને નીકળ્યા. 
સાથે ધનરેઠે અનક ધનકાટિએઓ પણુ લીધી : કારણુ કૈ-આ 
ધનકાટિઓને નઈ ને પગ્મર્ષિ” શ્રી વજૂસ્વામિજી મહારાન્ન 
લે।!ભાશે, એવી તેમની કલ્પના હતી. 


સ સારી આત્માઓની મતોદશાનું, આ પણુ એક પ્રતિક 
છે, ધન આદિમાં સર્વસ્વ માનનારાએ ની, પ્રાયઃ એવી માન્યતા 
હોય છે કે-“ ધન આદિ તો સૌને સુ'ઝવે જ. ગમે તેવો માણુસ 
હોય, પણુ લદ્દમી આદિને ન્નેતાં ચળ્યા વિના રહે નહિ. ” 
વાત પણુ ખરી છે કે-ધતના ઢગલાઓ ધરવામાં આવે અને 
સાથે બીજી પણુ મનોહર ગણાય તેવી પૌદ્ગલિક સામગ્રી ધર- 
વામાં આવે, તેવા સમયે નહિ મુઝાનારશા આત્માએ આ 


વિશ્વમાં વિરલ જ હોય છે. સાચા ત્યાગી અને સાચા નિર્લાભી 
આત્માઓની સખ્યા સદાય અલ્પ હોવાના કારણે, દુનિયાના 





યુગપ્રધાન શ્રી વજાસ્વામિજી ૨૫૧ 


સજઇ-નન્જન્-ન -------- -૦૦---૦---_ન્‍૦-સ ૦-૦-૧૦... ... .... -.. ....-...# -------------- - 


જવોતે શં ગે “પ્ર લેરમી હિ પે મુનિઓનાં મન 
પણુ ચળે '-એ અસ્વાભાવિક નથી. એ વાત પણુ ધ્યાનમાં 
રાખવા જેવી છે કે-સામાની મનોદશા વિષેની કલ્પના કર- 
વામાં, પોતાની મનોદશા પષુ ધણ્‌। અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. 
કેટલાક આત્માએ ધનના અત્ય'ત લોભી અન કૃપણુ હોય છે, 
એ કારણે પણુ તેએ સવત્ર ધનલોલુપતા હોવાનું માની લે 
છે. સાચા ત્યાગી અને નિઃસ્પૃદહી મુનિવરેને માટે પણુ, અયોગ્ય 
શ્રીમ'તો એમ માની લે છે કે-' અમાર્‌ં ધન પોતાનાં કાર્યોમાં 
વપરાવવું છે, એ માટે જ અમને બોલાવે છે અગર ઉપદેશ 
આપે છે.' ખરેખર, તેમને આવી મનેદશાવાળા ન્નણ્યા પછી તે, 
સદ્ગુરૂએોા તેમની પ્રત્યે પણુ દયાવાળા હોવા છતાં ઉપેક્ષાવાળા 
ખને છે અને એ ઉપેક્ષા જ પેલાઓમાં કાંધ્ક યોગ્યતા હોય 
છે, તો થોડા પણુ પ્રમાણુમાં સારા માગે” ધનવ્યય કરાવનારી નિવડે 
છે. એ પણુ ચોકસ છે કે-ધર્નકાટિઓની સાથે રૂકિમણી જેવી 
સ્વરૂષવતી કન્યા કે દેવા આવે, ત્યારે પણુ વિરાગને અતે 
ત્યાગતે અખ'ડિત રીતિએ નળવી રાખવાનું કાર્ય, મુનિભ્રાવમાં 
રમતા મુનિવરોને માટે જ શકય છે. મુનિવેષને ધરવા છતાં 
પણુ પોદ્્ગલિક અભિલાષાઓથી પીડાનારાએ।, આવા સંયોગેમાં 
સું કરી બેસે, તે કડી શકાય નહિ. કૈટલીક વાર એમ પણુ 
બતે છે ક-તેવો અશુભોદય બરાબર આવી લાગ્યો હોય અને 
આવું નિમિત્ત મળી નય, તો ઉત્તમ પણુ આત્મા એક વાર 


તા પતન પામી ન્નયૂ. આ કારણે, સયમના અર્યી આત્માઓએ 
તો જેમ બને તેમ પૌટ્ગલિક સુખની અભિલાષાને જગવનારાં 
નિમિત્તોથી પણુ પર રહેવાને! જ પ્રયત્ન કરવો! ન્નેઈ એ. 


શ્રી વજીસ્વામિજી મહારાજાના રૂપદશ*નથી 
અ'ઝએલે નગરલોક : 
અહીં તો ધનશેઠ રૂકિમણી અને ધનકોટિઓની સાથે 
આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ વજીસ્વા મેજી મહારાન્નની પાસે આવી 


૨૫૨ ધર્મકથાએ-પહેલે। જ્રાગ 


_અનસતતનસલતતાાનનજઝાનનઇ,.-૦૦..-.-૪ -- -.--- 





પહોંચ્યા. એ વખતે આચાર્યભગવાનની દેશના ચાલતી હતી. 
આજ તો એ આચાય'ભગવાન તેજઃપુજ જેવા લાગતા હતા. 
એવું બન્યું હતું કે-“ મારા ર્‌પને જેઇતે નગરજનો ક્ષોભને 
પામશે. '-એ વિચારથી, આચાર્ય ભગવાને, નગરજનો ક્ષોભ ન 
પામે એ હેતુથી પોતાના રૂપને સક્ષેપી લીધું હતું : પણુ આચાર્વ - 
ભગવાને પોતાનું રૂપ સક્ષેપી લીધું છે, એની લોકને ખબર 
નહિ હતી : આથી આગલે દિવસે જે વખતે ધર્મ'દેશના ચાલતી 
હતી, તે વખતે નગર્લેક પરસ્પર એવી વાતો કરતો હતો 
કે-“આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ વજીસ્વાશસિજી મહારા”નનુ' 
સુસ્વર્પણું આશ્રય કારક કે, કારણે કે-તે મહાપુર્ષતી ધમ દેશનાને 
સાંભળીને આન'દમગ્ન બતેલાઓની અવસ્થા મુક્તિની અવસ્થા 
જેવી થાય છે. સર્વ ગુણા રૂપી રત્નોાના મહોદધિ સમા શ્રી 
વજીસ્વાસિજી મહારાનનું રૂપ પણુ નને ગુણાનુરૂપ હોય, તો 
તો પછી કાંઈ કહેવાનું જ રહે નહિ. ” 

વસ્તુતઃ તો આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ વજીસ્વાસમિજી મહા- 
રાન્નનું રૂપ પણુ ગુણાનુરૂપ જ છતું, પરન્તુ ત્રી વજીસ્વાસિજી 
મહારાક્નએ નગરને ક્ષોભ થરો એવી આશ'કાથી જ પોતાની શક્તિ 
દ્દારા પોતાના રૂપને સંક્ષિપ્ત કયુ” હતું : એટલે જ નગર્લેકેને 
આવી વાત કરવાની તક મળી હતી. તે સમયે ભગવાન શ્રી 


વજીસ્ત્રામિજી મહારાન્નએ તેએ।ના મતોાગત લાવને અને 
સ'લાપતે અતિશયવ'તા જ્ઞાનબલથી ન્નણી લીધે. 


આપણે જાણીએ છીએ કે-ભગવાન શ્રી વજીસ્તાસિજી 
મહારાન્ન તો અતેક લબ્ધિઓને ધરનારા હતા. તે પરર્માર્ષિએ 
ખીજે દિવસે લદ્દમીના આસન જેવું એક હન્ન2 પત્રવાળુ' કમળ 
બનાવ્યું અતે પોતાનું સ્વાભાવિક જે અદ્ભુત રૂપ, તે કરીને તે 


કમલના ઉપર જેમ રાજ્હ'સ ખેસે તેમ ભગવાન શ્રો વજી- 
સ્વામિજી મહારાન્ન વિરાજમાન થયા. 


અમરકુમારતે પણુ જતી લે એવા તેમના રૂપને જ્નેઈને, લોક 
”ળણે ગીતના અભ્યાસ જ ન કરતા હોય તેમ, પોતાનાં માથાં 





યુગપ્રધાન શ્રી વજસ્વામિજ ૨૫૩ 


હલાવવા લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે-“ ખરેખર, આચાયર*- 
ભગવાન શ્રોમદ વજસ્વાસિજ મહારાત્તનું સ્વાભાવિક રૂપ 
આ જ છે. ખરે જ, આજે ગુનાના અતે આસકૃતિનો સદશ 
સમાગમ થયો. ” સાથે લોક એમ પણુ બોલ્યો કે-“ લોકને હં 
પ્રાર્થયનીય ન થાઉ, ગેજ કારણે કાલનું સામાન્ય રૂપ આ 
મહષિએ પોતાની શક્તિથી બનાવેલું હતું, એ વાતમાં ફરક 
નથા. ” વિસ્મયથી વિકસિત મનવાળા બનેલા રાન્ન પણુ એ 
પ્રમાણે ખોલ્યા ક-“ ખરેખર, આ શ્રી બજીમુનિ યથેષ્ટ રૂપના 
નિર્માણુની લબ્ધિવાળા છે. ” 

ધનગેઠ પણુ, તેવા ઉત્તમ ન્નતિના શ્રી વજીસ્વામિજી 
મહારાન્નના રૂપને ન્નેતા થકા, સ્વય'વરમાં આત્રહવાળી બનેલી 
પોતાની પુત્રોની પ્રશસા કરવા લાગ્યા. એ શેઠને એમ યયુ' 
ક્ર-“ મારી પુત્રીએ આ વરની પસ£ગી કરવામાં કમાલ કરી છે. ” 

આવી વિચાર્ણુ।માં પડેલા અને સ્વાર્યની પ્રાર્થના કરવાને 
ઈચ્છતા ધનશેઠેના હદયમાં, અતિ છીછરા ભાજનમાં જેમ પાણી 
સ્થિર ન થાય તેમ, આચાર્યભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્ત્રામિજી 
મહારાજની ધર્મ દેશનાનો અર્થ: સ્થિ- થયો નથિ. એ તો એક 
જ પચ્છામાં હતા કે-“ કયારે સમય મળે અને કયારે હું 
મારી પુત્રીના સ્વીકારની પ્રાર્થના કરૂ ! ” 
ધનરોઠની પ્રાથ'ના : 

આચાર્ય'ભ્ગવાન શ્રીમદ્‌ ચજૂસ્વાઈમજી મહારા્નએ દેશના 
પૂર્ણ કરી, કે તરત જ ધનકોઇી ઉઠેચા અને અજલિ યોજને 
શ્રી વજીસ્વા(#ભિજી મહારાન્નને પ્રાર્થના કન્વા લાગ્યા કે-“ હૈ 
માનદ ! મહેરબાની કરીને મારી આ પુત્રીને આપ પરણો ! 
અમર જેવા આકારતે ધરનારા આપ કયાં અતે આ મનુષ્ય- 
પણામાં જીટિકા જેવી મારી પુત્રો કયાં ? આમ હોવા ૭તાં પણુ, 
આપ આને સ્વીકારે : કઃરણુ કે-મોટા પુરૂષાતે વિષે કરેલી 
પ્રાર્થના ફોગટ થતી જ નથી : વધુમાં હે શ્રી વજી ! વિવાહ 


ર૫૪ ધર્મકથાએ-પહેલે ભાગ 


ક જ ન મ. કરાએ ને તાનના બબા ----------મ----૦-૦--.ના૫............૦ ૮ 











થયા પછી હસ્તમાચનના પર્વમાં અસ'ખ્યાત દ્રવ્યકાટિએ હું 
આપને આપીશ. આ કારણુથી પણુ આ વિવાહ ચાઓ | ” 

સ્વાર્થવશા બનેલા અગ્તાન આત્માઓની દશા આવા પ્રકાર- 
ની જ હોય છે. અજ્તાનોની આવી પ્રવૃત્તિ હોવી, એમાં આશ્ચર્ય 
પામવા જેવું પણુ કસું જ નથી. બાકી તો આવા સમર્થ ધર્મા- 
ચાર્યને પાણિમ્રહણુની પ્રાર્થના કરવી, એ પણુ કારમી અજ્ઞાનતા 
સિવાય શકય જ નયા. 
આચાયષભગવાનનેો ઉત્તર : 

આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ્‌ વજીસ્વાશિજી મહારાન્નએ પણુ 
તે શેઠને અન્તાન જણીને સ્મિત કર્યું”. સ્મિત કરવાપૂર્વક કરૂણા- 
પ૨ એવા તે પરમષિ'એ, ધનશેઠેતે કહ્યું કે-” તારી દ્રવ્યની 
“ાટિએથી અતે તારી કન્યાથી પણુ સયું'. સ્ત્રીએ એ વિષયે। 
છે અને વિષયો તો વિષની ઉપમાને પામેલા છે. તે આપાત 
માત્ર મધુર હેય છે, પણુ પરિણામે તો અતિ દારૂણુ નિવડે 
છે. વિષયોની અને વિષની નો સરખામણી કરવામાં આવે, 
તા વિષયો વિષથી પણુ વિશિદ્ટ બની ન્નય છેઃ કારણુ કે- 
વિષ જ્યારે આ જ લોકના અનર્થને પેદા કરનાર છે, ત્યારે 
વિષયો તો પ્રાણિઓને જન્માન્તરમાં પણુ અનર્થને માટે યાય 
છે. આ રીતિએ વિષયોને દુરન્ત તરીકે જણુનારો હું, આને 
કેવી રીતિએ સ્વીકાર કર્‌! અસાર પણુ વસ્તુઓને જણાઈ 
ગએલા ચોરે ગ્રહણુ કરી શકે એ જેમ શકય નથી, તેમ 
વિષયો! મારાથી જણાઇ ગયા છે એટલે હું એમાં ફસું એ 
શકય નથી. આમ છતાં, એક વાત છે. તારી આ મહાનુભાવા 
કન્યા નને મારે વિષે અનુરાગિણી છે, તો! મેં અગીકાર કરેલી 
પ્રવજ્યા-દીક્ષાતે આ તારી કન્યા પણુ અગોકાર કરા ! નને 
આ કુલીન કન્યાએ મનથી પણુ મનેજ ઇચ્ેછયો છે, તો 
પર્લેકના હિતની ઇચ્છાએ તેણીએ દીક્ષા લેવી એ જ યોગ્ય 
છે. આ કારણથી, વિવેકપૂર્વક અથવા તો મારી અનુસ્ઞાથી 





યુગમ્રધાન _ શ્રી વજીસ્વામિજી ૨૫૫ 


--*--નમ--તા.... ક... ૦-૦૦-9. _........ મક કઝા. નયન. - 


--- -ન્‍-નાઇનયાન્ટ૦ન્તનત9િ, 


પણુ આ કન્યા નિર્વાણુના અર્પ ણુમાં લગ્નિકા જેવી દીક્ષાને 
જ ગ્રહણ કરે. તારી પુત્રીના હિતને માટે હું કહું છું કે- 
“ વિજ્નીતક' નામના વૃક્ષતી છાયાની માફક અનર્થોને આપ- 
નારી વિષયાસકિતને તારી પુત્રી ન કરો !” 


રૂડિમણીની દીક્ષા 2 

આચાર્ય'ભગવાન શ્રીમદ વજીસ્વામિજી મહારાન્નની આ 
પ્રમાણેની સુદર યુકિતઓ દ્દારા તે સમયે અલ્પકર્મા એવી 
રૂકિમણી, પ્રતિખોધને પામી અને તેણીએ પ્રત્રજ્યાને ત્રહણુ કરી. 
આ ન્નતિના પરિણામથી-“ આ જ ધર્મ" ખરેખર કલ્યાણકારી 
છે, કે જે ધર્મમાં આવા પ્રકારની નિર્લોભતા છે. *'-એવે 
વિચાર કરીને, ખીન્ન પણુ ધણા લેકે પ્રતિખાધતે પામ્યા. 


આચાયભગવાન શ્રીમદ વજીસ્વાસમિજી મહારાન્નના 
જવનમાંના ખીક્ન પણુ ધણા પ્રસગેો ન્નણુવા જેવા છે; 
પરન્તુ અત્રે પ્રસંગ માત્ર તે તારકની સુરૂપસ'પન્નતાનાો અને 
એ સુરૂપસ'પન્નતાના યોગે થએલી ધમ*પ્રભાવનાનાો હોવાથી, 
વિશેષ જીવનપ્રસગોાનું' અવલોકન કરતા નથી. 


આજન્જજ-જઝ--૦- -------૦--૦--૦--------------- -ઝક-૦-૦--૦---૦૦- ----_૨---૦-- હાસન તાઇન-..-._..લક-૦----નજી- -૦--૪ -ન્‍--વજવરાણનનાન-અવાણક, 


1 


ધમ રયો ભાગ 


સમાપ્ત 


#- ૦ તાઇ,બાપાતતા ક તાબતત,ત ૭... .. _._.._.._. ._ .. - #રનાસઇ સનાન... -ન-ન૦--..------૦.------.-..........--.૯ 





------ક-- - 
ચજ્ઇન મજ શછ--૦--.ન૦૭૦૦-. ૦... ___...._. તાણ કઇ નર... --નઇનાી....ારક#..નતાઝ-ન-૪-નતનયાનતાક-ન....ક. ન. 3. . અણસાર”... લાકાત ાનનકાતાવણતદજઝ, અનન. 


પૂ. પરમ શાસનપ્રલાવક, મહારાષ્ટ્ર દેરે।દ્દારક 
વ્યાખ્યાન-વાચસ્પતિ, આચાર્ય્“દેવ શ્રીમદ્‌ 


વિજયરામચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનાં 


રારીરથી ભિન્ત એવા આત્માનું ભ્રાન કરાવીને, 
આત્માને તેની સર્વોચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડવાના 
એકના એક માર્ગનું વાસ્તવિક સૂચન કરતાં તેમ જ 
એજ એક માગની આરાધના કર્વાને જ પ્રેરતાં 


અતિ મનનીય પ્રવચનેોના સારભૂત અવતરણુને 
પ્રગટ કરનાર્‌' એક માત્ર સાપ્તાહિક 


શ્રીજેન પ્રવચન 


વાષિક લવાજમ ર્‌. ૩-૧૨-૦ 


જે વર્ષનું લવાજમ ભરવામાં આવ્યું હોય છે, તે વર્ષના 
પ્રગટ થઈ ચૂકેલા અકે શીલીકે હોય ત્યાં સુધી અપાય છે અને 
તે પછી મજકર વર્ષના છેલ્લા ૪૮ મા અક સુષી અપાય જે. 
પાછલા અકો ન આપી રશકાય તોય મજકુર વર્ષના ૪૮ મા 
અકે તે લવાજમ પૂર થયેલું ગણવામાં આવે છે. 


નમુનાના અ'ક માટે ર્‌. ૦-૨-૩ મોકલવા. 


શ્રી જેન પ્રવચન કાર્યાલય 
ઠે. ટકશાળની પાોળ-અગસદાવાદ., 














મનનીય ગ્રન્થોાનેોા મીર 


શ્રી જેન રામાચણુ-ખીન્ને ભાગ ... ુ રૂ. ૨-૦-૦ 
શ્ર જેન રામાયણુ-ત્રીને ભાગ ... મ જ, સૂ-૦-૦ 
૩, મી જન રામાયણુ-છટ્ડો ભ્રાગ ,.-.. ,.. રૂ. ૨-૦૬-૦ 
૪. શ્રી જેન રામાયણુ-સાતમો ભાગ.«#« »ન્‍ટ રૈ. ર-૦-૦ 





નાં 





પ, મ સધુ સ્વરૂપ-ખીક્ે ભાગ રે રૂ1, ૨-૦-૧૦ 
૬, દ્િરાસૂચન-પથમ લ્રાગ ર ક ર્‌, ૨-૬૦-૦ 
૭, દિશાસૂચન-બીને ભાગ રે 5 ર1, ૨-૦--૦ 
₹. દિરાસૂચન-ત્રૉને ભાગ ક જ ૨1. ૨-૩--૦ 
€. શ્ર કમ્ભોન# તોર્યની યાત્રાએ દ; ક ર1. ૩--૦-૮ 
19, પૂતાથી કરાડ સુધીનાં પ્રવચનો કકક રૈ. ૨-૮૦-૦ 
૬1. થી જેન ખવચન-પહેલે ભાગ ** રૂ્‌ા.૧-૮-૦ 
૧ર. મૌ વૌરવિભુતી અન્તિમ દેશના «કક રે. ૧-૪-૦ 
૧૩, સનાતન સત્યનો સાક્ષાત્કાર :-. ..# 31. ૦-૧૨-૩ 
1૪. તિધિચર્ચાના નિર્ણયને ખાસ અક ... 31. ૨-૦-૦ 

૧. ૨૫-૮-૬૦ 


આ ચોદ અમૂલ્ય સ્થાનો સેટ ખાસ પ્રચારના 
ઉદેશથી ર્‌. ૨૫-૮-૦ ને બરલે ફા. ર૨-૫-૦માં મળશે. 
પાસ્ટૅજ અલગ. આખો સેટ ખરીદનારને “ પ્રકાશનાં કિરણે ' 
નામનુ પુસ્તક ભેટ મળરો. બની રાકે ત્યાં સુધી રૅલ્લે-પારસલથી જ 
પુસ્તકે મ ગાવવા. એ માટે પેકીંગ-મજુરીના નવ આના વધુ એકલવા, 
તા. કં.-ન. ૧, પ અને ૨૩, એ ત્રણ પુસ્તકો ધણા વખત 

પછેલાં ૪પાએલ હોઈ ભના છે. 


લખે!:-- 
શ્રી વીરશાસન કાર્યાલય 
ટ'કશ્રાળની પોળ, અમદાવાદ 








